Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I 







M 



■I,-. 



« 


- ?/ 


'**, 


. v^ 


<.^ 


A'.t- 


!' '" 


-r' 


b*-' 


■ vf^ 


r?'^ 




•: 1^'' 


I ' 


■ >- 


,-^j 


k^ 


■^ , 


i"^' 


'.t 


" r. 


- ~. 


7" 


1 _ 


te- 


-■-' 1" . 


r^ 


• _;,. 










. ^ 




," 


-.^ 


*S i 


. k 




i -> 


^ 


i»<' 


■I- * 


-- t — 






\ 


» 


K' 


J 


r^ > 


-J 


r4 





:■! 



i 



: J 



-> 



•jL ■■ A* 



■^- i 



Lt5 






1962 



- N 



f 

f 

f 



r 



? 






1 '■* 



IIIBFEH 

eWEiSilLSiSfJ: 
A. H. LAYARD. 



LUNTSIDDYFBI, 




••A*. 



■^, 



*>^ 



JJOTES 

ECCLESIOLOGICAL. AND HISTORICAL 



% foil |aj8 



THE ENGLISH CHURCH. 



THE CHUKCH PRESS COMPANY (LIMITED), 

11 AND U, BntL£iaH STBETT, STBAUn W.C. 



HANES POBLOGAIDD 



AM 



DDARGANFYDDIADAU YN NINEFEH, 



PRIF DDINAS HEN YMERODRAETH 






GAN AUSTEN HENET LATARD,"ySW. D.C.L. 

WEDI EI DALFTRBU 6ANDDO ■¥ EI HUN; 



#ijJi Bg %x\tym Vivmi. 



LLANYMDDYFRI: 

ARGRAPHWYD A CHYHOEDDWYD GAN WILLIAM REES; 
LLUNDAIN, JOHN MURRAY, HEOL ALBEMARLE. 



HDCCCLII. 

I 



W. REIES, AUGRAPHYDD, LLANTMDDYPRl. 






\ V -^-Hc 




RHAGYMADRODD. 



Mae y teimlad a ddangoswyd yn j darganfyddiadau a wnaed 
yn Ninefeh, wedi bod mor gyffredinol, fel ag yr awgrymwyd 
i mi, y byddai talfyriad o'm gwaith ar " Ninefeh a'i Gweddill- 
ion," ond ei gyhoeddi yn rhad, ac mewn dull poblogaidd, yn 
dderbyniol gan y werin. Yr oeddwn yn barod wedi dechreu 
ar y cyfryw dalfyriad, pan y galwyd arnaf ar ail neges i As- 
syria, ac ni chefais hamdden i'w orphen. 

Ar fy nychweliad i Loegr, deallais bod amrywiol hanesion 
anghywir ac ammherffaith o'm hymchwiliadau cyntaf, yn 
barod wedi cael eu gyhoeddi. Penderfynais, gan hynny, heb 
oediad pellach, i gwblhan y talfyriad a gynnygir yn bresen- 
nol i'r werin. 

Yn y talfyriad hwn, gadewais yr ail ran oV gwaith 
gwreiddiol allan, ac a osodais mewn y rhan fwyaf o'^r eglur- 
iadau Ysgrythyrol a hanesiol, ac mi obeithiaf bod hyn wedi 
ei wneuthur yn fwy defnyddiol a chyflawn. 

Yn gymmaint a bod darganfyddiadau diweddar, a chyn- 
hwysiad yr ^rgraphiadau, mor belled ag y maent wedi cael 
eu darlleh i foddlonrwydd, agos wedi cadarnhau yr holl dyb- 



iy RHAQYMADRODD. 

iadau a fynegwyd yn j gwaith gwreiddiol, ni wnaed unrhyw 
gjfnewidiadau ar unrhyw bethau o bwys yn y talfyriad hwn. 

Yr wyf yn barhaus yn cael fy nhueddu i gredu, bod yr holl 
adfeilion a chwillwyd yn arddangos sail hen Ninefeh ; a 
phan yn priodoli y colofnau diweddaf Tr brenhinoedd a gry- 
bwyllir yn yr Ysgrythyrau, Shalmanezer, Sennacherib, ac 
Essarhadon, yr wyf yn credu bod amser mawr wedi myned 
heibio rhwng eu seiliad, ac adeiladaeth y palasau hynaf gan 
Nimrod. Mae eSeithiau y cynnygion i ddarllen yr ar- 
graphiadau, hyd yma yn rhy ansicr i wneuthur defnydd o 
enwau y brenhinoedd cyntefig a grybwyllir ynddynt. " 

Yn fuan gwedi fy nychweliad i Loegr o Assyria, yn 
1851, aethum gyd a mintai, ynghylch cant mewn nifer, 
weithwyr o waith haiam Syr John Guest, Vr Am- 
gueddfa Brydeinaidd yn Llundain. Synnais oblegid y 
sylw a wnaed ganddynt o wareiddiwch a chelfyddydau 
yr hen oesau, a synnais fyth yn fwy oblegid eu gwy- 
bodaeth mewn hanesyddiaeth Ysgrythyrol, megis ag yr 
eglurid y cyfryw hanes yn y colofnau a nodid gennyf 
iddynt. Ar ddau achlysur arobhyn, cyfarfyddais &'r un 
bobl yn Dowlais, pryd y cefais gyfleusdra iV hannerch, 
ynghyd ag eraill na chawsant y cyfleusdra o fod yn Llun- 
dain, ar y pwngc oV darganfyddiadau a wnaed ar sail Nine- 
feh. Yr argraph ag oedd yn barod arnaf gyd &. golwg ar 
wybodaeth a galluoedd gweithwyr Oymru, a gadarnhawyd 
yn fwy y pryd hynny. Un ag sydd a Ileshad pobl Oymru 
yn fawr ar ei meddwl, ac un ag sydd wedi cyfrannu yn fawr 
iawn tu ag at eu gwellhau a'u Uesoli, sef yr Arglwyddes 
Oharlotte Guest, ynghyd ag eraill ag oeddynt yn gyflawn 
addas i roddi pob hyspysrwydd i mi^ a gyd-dystiolaethent 



RHAGYMADRODD. ^ 

am syched mawr trigolion y dywysogaeth, am wybodaeth ar 
J pyngciau hynny sydd yn gyssylltiedig a hanes Ysgiyth- 
yrol, a'u hawydd i gael eu goleuo yn y pyngciau hyn, drwy 
y darganfyddiadau diweddar a wnaed, ag sydd a thuedd 
ynddynt i daflu goleuni ar wirioneddau yr Ysgrythyr L&n. 
Meddyliodd yr Arglwyddes Charlotte Guest ar y pryd, y 
byddai cyfieithiad oV argraphiad talfyredig o^m hymchwil- 
iadau yn Ninefeh, yn dderbyniol ganddynt ; a'r awgrymiad 
hwn, ynghyd a theimlad gwlad\vriaethol, a dueddodd Mr. 
Eees, Llanymddyfri, i gymmeryd mewn Haw y gorchwyl o'i 
gyhoeddi yn Gymraeg. Y mae amryw sylwnodau eglurhaol 
yn yr argraphiad Oymreig hwn, nad ydynt yn yr un Saeson- 
aeg, gwedi eu hychwanegu er mwyn gwneuthur y gwaith yn 
fWy dealladwy i'r darllenwyr Oymreig. Mae yr hoU arluniau 
a'r cynlluniau agynhwysid yn y gwaith gwreiddiol, trwy gan- 
iattad Mr. Murray, ei gyhoeddydd, wedi eu gosod yn yr ar- 
graphiad hwn, tu ag at ei wneuthur yn eglur i bob dosparth 
ddarllenwyr. Yr ydwyf yn gobeithio yn ddidwyll, y bydd 
cyhoeddiad o'r gwaith hwn yn yr iaith Gymraeg, wirio tyb 
y rhai hynny a ddymun At iddo gael ei gyhoeddi, ac y bydd 

iddo fod yn ychwanegiad at leenyddiaeth Oymru. 

A. H. LAYARD. 

Llundain, Gorphenhaf}, 1852. 



ARWEINIAD. 



Cyn gosod ger bron y darllenydd fy llafur yn Assyria, ni 
fyddai allan o le i roddi banes byr oV hyn a wnaed ym maea 
bynafiaethau Assyriaidd, cyn y darganfyddiadau diweddar 
yn Ninefeb. 

Ychydig o ddarnaa gwasgaredig yra mblith hen awduron, 
a Uechres anbygoel o frenbinoedd, ydyw y cwbl ag sydd yn 
aros o banes Assyria gan Otesias ; pan nad oes dim ar gael 
o'r banes a briodolir i Herodotus. Gyd a golwg ar yr ysgrif- 
enwyr diweddar a gyffyrddasant ag banes Assyriaidd, Di- 
odorus Siculus ydyw y pennaf, er mai casglydd ydoedd. 
Yn Eusebius, ac yn yr baneswyr Armeniaidd, megis Moses 
Cborene, gellir cael ycbydig awgrymiadau gwertbfawr, a 
ddeilliasant, ar ryw achlysuron, o ff^nbonnellau gwreiddiol, 
ac beb fod yn bollol wag o awdurdod. 

Y mae yn nodedig nad ydym yn cyfarfod mewn banesion 
cenhedlig, ond & tbri brenbin Assyriaidd ag y mae gennym 
banes am eu gorcbestion ; — sef Ninus, Semiramis^ a Sarda- 
napalus. Ninus a'i frenbines, yn gyffelyb i wroniaid yr 
boll genbedloedd cyntefig, a ddaetbant i fod yn gymmeriadau 
ffug-chwedlog, i ba rai y priodolid pob gorcbestion cenbed- 
laetbol. Er nad oeddynt yn wreiddiol ond personau hanes- 
yddol, etto bwy a gynnysgaeddwyd i ryw belaetbrwydd 4 
phriodolderau dwyfol, ac a gyd-weuwyd a duwinyddiaeth 
biliogaetb, ag yr oeddynt bwy yn bennaetbiaid cyntaf ar- 
nynt neu ym mblitb y cyfryw. Aetb uwcblaw deg cenbed- 
laetb ar bugain beibio, rbwng Semiramis a Sardanapalua, 
ym mba gyfnod y meddiannwyd yr orsedd Assyriaidd, gan 
fwy nag un deymach o frenbinoedd. 



Viii ARWEINIAD. 

Ni chyfeirir yn neillduol at yr Assyriaid yn yr Yegryth- 
yrau, hyd oni ddaeth eu hyntiau milwraidd o'r tu gorllew- 
inol iV Eaphrates & hwynt i gyssylltiad aV genedl luddewig. 
Pul ydyw y brenhin cyntaf y crybwyllir am dano yn yr 
Ysgrythyrau, ac y mae yn rhaid bod hwn yn un oV bren- 
hinoedd diweddaf a deyrnasoedd dros y Than fwyaf o Asia. 
Crybwyllir am y brenhinoedd diweddaraf yn fwy mynych 
yn yr Ysgrythyrau, oblegid eu rhyfeloedd &V luddewon, pa 
rai a gaethgludasant i Assyria. 

Gyd k golwg ar yr haneswyr diweddar a gynnygiasant 
gysoni anghydgordiad amseryddiaeth Assyriaidd, ac adferu 
hanes yr Ymerodraeth Assyriaidd, braidd y gwn pwy iV 
nodi. Gan fod y defnyddiau yn gwrthddywedyd yn y fath 
fodd, nid ydyw yn rhyfedd bod pob ysgrifenydd wedi ffurfio 
ei gyfundraeth ei hun ; ac ni ellir ystyried eu cynnygiadau 
fawr gwell na thybiadau cywrain. Gwahaniaethant yng 
nghyfnod dechreuad yr Ymerodraeth Assyriaidd, ynghylch 
.mil flynyddoedd; ac hyd^yn oed pan yr ymdrinient k di- 
gwyddiadau a ddynesant at gyfnod hanes awdurdodol, megis 
marwolaeth Sardanapalus, goresgyniad y Mediaid, a chwymp 
yr Ymerodraeth, ceir yr un anghydgordiad. Hyntiau 
Bactrjiaidd ac Indiaidd Ninus, a gorchestion rhyfeddol Semi- 
ramis, ynghyd a menyweiddiwch Sardanapalus, sydd wedi 
cael eu darlunio droso.dd a throsodd, ag sydd hefyd yn sail 
hanesion ysgrifenwyr diweddar. Ond er bod enwau Ninefeh 
ac Assyria yn gydnabyddus i ni o^n mabandod, ac yn gy- 
sylltiedig SCr argraphiadau boreuaf a gawsom o'r Ysgryth- 
yrau, etto, pan ag yr ydym yn gofyn i ni ein hunain, pa 
beth mewn gwirionedd, a wyddom am danynt, y mae ein 
hanwybodaeth o bob peth braidd a berthyn iddynt yn.dyfod 
i'r amlwg. 

Y mae yn un o'r pethau rhyfeddaf mewn hanesyddiaeth, 
bod hanesion Ymerodraeth mor enwog am ei chademid, a'i 
gwareidd-dra, wedi myned yn hoUol ar goU ; a bod sail dinas 
mor nodedig am ei maintioli a'i harddecrhogrwydd, wedi bod 



ARWEINIAD. ix 

am oesau yn bwngc o amheuaeth. Nid ydyw hefyd, fe allai, 
yn llai hynod, bod darganfyddiad digwyddiadol, wedi ein 
harwaiu yn ddisymmwth i obeithio, y bydd Tr hanesion hyn 
Tw hail-gaffael, a sail y ddinas yn cael ei hadnabod i fodd- 
lonrwydd. 

Yr oedd yr adfeilion yn Assyria a Babilonia^ sef crugiau 
anferth, ac yn ol eu hymddangosiad, heb gynnwys dim ond 
pridd ac ysgarthion, er ys amser hir, wedi tynnu sylw, 
oblegid eu maintioli a^u hynafiaeth. Yr oeddynt yr unig 
weddillion o gyfnod anadnabyddus, ac o gyfnod boreuach 
na'r goresgyniad Macedoniaidd. ganlyniad, y crugiau 
hyn yn unig a ellid gydnabod fel yn dwyn perthynas a 
Ninefeh a Babilon, a^r rhai hyn a gyfeirient at seiliau a na- 
tur y dinasoedd hynny. Yr adfeilion a dybid eu bod ar sail 
Ninefeh, prif ddinas Assyria, oeddynt yn fwy adnabyddus, 
na sail Babilon, ac ni ymwelid mor fynych a hi, ag yr ym- 
welid a sail Babilon. Amrywiol deithwyr a sylwasant ar y 
crugiau mawrion pridd gyferbyn k dinas ddiweddar Mosul, a 
phan ag yr oedd trigolion y gymmydogaeth yn nodi allan fedd 
Jonah ar grib un o honynt, yr oedd yn naturiol i benderfynu 
ar unwaith, ei fod yn nodi sail Ninefeh.* 

Y cyntaf a wnaeth ymchwiliadau sylweddol yn yr adfeil- 
ion o fewn terfynau hen Assyi'ia ydpedd Mr. Rich, goruch- 
wyliwr yr East India Company yn Baghdad, am lawer o 
flynyddoedd. Y gweddillion yn gyfagos i Hillah, yng 
nghymmydogaeth Baghdad, a dynnodd ei sylw gyntaf. Yr 
oedd y darganfyddiadau a wnaeth o ddyddordeb mawr, yn 
gynhwysedig o weddillion argraphiadau, priddfeini, cerrig 

* Braidd y mae yn angenrheidiol sylwi, na ellai bedd Jonah fod ar adfeilion 
palas, ac nad ydyw y traddodiad ag sydd yn ei osod yno yn cael ei gadamhau 
mewn un modd gan yr Ysgrythyrau. Ond y mae y traddodiad hwn yn cael ei 
dderbyn gan Gristionogion ^ Musaulmaniaid, ac a darddodd, fel y mae yn de- 
bygol, oblegid bod ar y llannerch honno unwaitb eglwys neu fynachdy Cristion- 
ogol, cyssegredig i'r prophwyd hwnnw. Mae yr adeilad, a dybir ei fod yn gor- 
chnddio y bedd, yn cael parch mawr, ac ni cbaniatteir ond i ychydig Gristionogion 
fyned iddo. Yn amser St. Jerome, byddai yr luddewon yn nodi bedd Jonah yn 
Gath-hepher, yn Uwyth Zabolon. 



X ,ARWEINIAD. 

cerfiedig, ac ysgrin coed : ond. yr oedd yr hanes a gyfan- 
soddodd efe am yr adfeilion, o fwy gwerth na'i ddarganfydd- 
iadau. 

Yn y flwyddyn 1820, tueddwyd Mr. Rich i ymweled a 
.Kurdistan er mwyn ei iechyd, ac efe a ddychwelodd yn ei ol 
i Baghdad heibio Mosul. Arosodd am rai diwrnodau yn y 
ddinas hon, a chynhyrfwyd ei gywreinrwydd gan y crugiau 
mawrion o*t tu draw i''r afon, ac efe a wnaeth ymholiadau 
mewn j)erthynas iddynt. Cafodd wybod gan rai ym Mosul, 
bod cerfiad, ryw amser yn ol, wedi ei gloddio allan o grug, 
yn arddangos amrywiol ffurfiau o ddynion, ac anifeiliaid. Yr 
oedd y gwrthddrych rhyfeddol hwn wedi bod yn achos o 
syndod cyffredinol, aV hoU bobl wedi myned o"*r tu allan i'^r 
caerau i edrych arno. 0**r diwedd, cyhoeddodd yr ulema 
bod yr arluniau hyn yn eilunod yr anghredinwyr, a'*r Mo- 
hammediaid, fel disgyblion ufudd, a''u dinystriasant, ac ni 
allodd Mr. Bich gael cymmaint a darn o honynt. 

Gwnaeth Mr. Eich ymchwiliadau ym medd Jonah, ac yng 
nghrug mwyaf Kouyunjik, a elwir gan y Tyrciaid Amoush- 
eeah, ac ym mhlith yr ysgarthion, cafodd ddarnau o lestri 
pridd, priddfeini aV llythyrennau c^nflurf arnynt. Ni chafodd 
Mr. Bich nemawr yn ychwaneg o weddillion Assyriaidd ; 
ac efe a ymadawodd k Mosul, heb feddwl fawr bod palasau 
brenhinoedd Assyria yn gladdedig yn y crugiau. Y gwedd- 
illion a gaed gan Mr. Bich, a ddodwyd yn ol Haw yn yr 
Amgueddfa Brydeinaidd, aV casgliad hwn braidd, ydoedd 
yr unig gasgliad o hynafiaethau Assyriaidd yn Ewrop. 

Y cyfry w ydoedd ein hadnabyddiaeth bedair blynedd yn 
ol am Ninefeh, ei hanes, ei sail, a'i chelfyddydau ; ac y mae 
y darllenydd i farnu oddi wrth yr hanes a roddir yn y Uyfr 
hwn, pa gymmaint y mae y darganfyddiadau diweddar yn 
debygol o helaethu ein gwybodaeth. 

Gan y crybwyllir yn fynych yn yr hanes am y Uythyr- 
enau cynffurf, y mae ychydig eiriau yn angenrheidiol gyd a 
golwg ar natur yr hen ddull hwn o ysgrifenu. Mae yr enwau 



ARWEINIAD. xi 

c^ffurf, pensaethog, neu geingiog, wedi cael eu rhoddi Vt 
llythyrennau hyn, yn ol mympwy yr hwn fyddo yn eu dar- 
lunio ; cuneiform^ neu c^nflFurf ydyw yr enw a ddefnyddir yn 
gyffredinol yn Lloegr, am eu bod yn neillduol yn null cfn ; 
rhoddir y rhai canlynol fel enghraifffc ; — 

^im ^ T -V A- T? « t- -V 

Mae yr argraph hon yn cynnwys enw brenhin Assyriaidd, 
a^i deitl o frenhin Assyria. Yr oedd y dull hwn o ysgrifenu 
yn gyffredinol, er mewn rhai pethau yn wahanol, dros y 
rhan fwyaf o Asia orllewiniol, hyd ddymchweliad yr Ym- 
erodraeth Bersiaidd gan Alecsander Fawr ; a thrwy hynny 
yr ydys wedi cael gafael ar y ffordd i ddarllen ac egluro 
yr ysgrifau Assyriaidd. Yr oedd Uywodraeth brenhinoedd 
Persia yn ymestyn tros yr hoU genhedloedd ag oeddynt yn 
defnyddio y llythyrennau c;^nffurf, sef y oenhedloedd Babi- 
lonaidd (gan gynnwys y rhai Assyriaidd) a siaradent iaith 
yn debyg i'r Hebraeg a'r Arabaeg; y rhai Persiaidd, a 
Tfaataraidd, a arferent ieithoedd cyffelyb i'r rhai a ddefn- 
yddir yn y gwledydd hynny yn bresennol. Yr oedd yn ar- 
ferol gan frenhinoedd Persia i naddu coffadwriaethau am eu 
buddygoliaethau ar greigiau a chofadeiliau yn y tair iaith 
uchod, ac yn y llythyrennau c^ffurf a berthynent i'r ieith- 
oedd hynny. Mae yr argraphiadau tairieithog hyn ar daf- 
lenau wrth ochrau eu gilydd, aV rhai mwyaf o bwys yw y 
rhai hynny a ddarganfyddwyd ar Balasau Darius a Xerxes 
yn Persepolis, ar fedd Darius, ac ar greigiau Behistun. Y 
rhai olaf yw y rhai mwyaf a gwerthfawroccaf, cynhwysant 
hanes digwyddiadau a gymmerasant le yn nheyrnasiad Dar- 
ius, a rhoddant lechres hirfaith o wledydd a chenhedloedd a 
oresgynwyd ganddo. Ac oddi wrth enwau y Brenhinoedd 
a'r gwrthryfelwyr gorchfygedig, y deallwyd ystyr a galluoedd 
y llythyrennau c^nffurf. 

Cymmerodd y Milwriad Bawlinson trwy lawer o drafferth, 
ddarluniad cywir o'r argraphiadau ar greigiau uchel Behistun, 



xii ARWEINIAD. 

a chyhoeddodd eglurhad a chyfieithiad o'r rhannau Persiaidd ; 
ond nid yw etto wedi rhoddi i ni ddehongliad o'r rhannau 
Babilonaidd neu Assyriaidd, Y mae y Milwriad yn y cyf- 
amser, wedi cyhoeddi llawer o flfrwythau ei ymchwiliadau, ac 
y mae amryw o ysgolheigion eraill yn llafurio yn yr un 
maes, ym myfeg pa rai yr ydym yn neillduol yn ddyledus i 
Dr. Hincks, am ddehongli enw Sennacherib ar golofnau Kou- 
yunjik, ac enw Nebuchodonosor ar briddfeini Babilon. 

Mae y ddefod o naddu argraphiadau ar gerrig, yn gystal 
ag ar glai ptf^bedig, yn hen iawn. Y gorchymynion dwyfol 
a roddwyd gyntaf i ddyn ar lechau cerrig; dyweda Job, 
" nad ysgrifmid hwynt yny graig dros byth d phin o haiam 
ac a phlwm^'*'** Ac y mae Ezeciel, pan yn prophwydo ar yr 
afon Ohebar, yn cael ei gyfarwyddo i gymmeryd priddlech, 
a Uunio ami ddinas Jerusalem.*!" Ni allasfd cymmeryd dull 
mwy parhaus i gadw yr hanesion cenhedlaethol ; ac y mae 
muriau argraphedig palasau, a thaflennau cerrig wedi tros- 
glwyddo unig hanes wirioneddol hen Assyria. 

* Job, xix. 23, 24. f Eaeciel, iv. 1. 



CYNHWYSIAD. 

PBNNOD I. 

Y daith gyntaf yn Assyria. Ei Hadfeilion. Kouyunjik, Nimroud, a Kalah 
Sherghat. Darganfyddiadau M. Botta. Khoraabad. Dychwelyd i Mosul, 
tu dalen ---....l 

PEN. II. 

Mohammed Pasha. Ei greulonderau. Cyflwr y wlad. Cychwyn i Nimroud. 
Teulu Arabaidd. Dechreu cloddio. Darganfod Ystafell. Am Argraphiadau. 
Am Addurnion Ifori. Dychweliad i Mosul. Ymddygiad y Pasha. ' Dechreu 
cloddio ym mhlith amrywiol AdfeiUon. Dychwelyd i Nimroud. Darganfydd- 
iadau pellach. Selamiyah. Darganfyddiad Cerfiadau. Darluniad Lled- 
lupiau. Y rhwystr gan y Pasha. Darganfyddiadau pellach o Gerfiadau. 
Dis^ddiad y Pasha. Ymadawiad i Baghdad. - - * - 14 

PEN. IIL 
Dychwelyd i Mosul. Ismail Pasha. Cyfnewidiad yng oghyfiwr y wlad. Dych- 
welyd i Nimroud. Yr adfeilion yn y Gwan wyn. Adgymmeryd at y Cloddiadau. 
Darganfyddion pellach. Rhwystrau newyddion. Sheikh. Abd-ur-rahman ac 
Arabiaid Abou-salman. Lledluniau yn y gongl Ogledd Orllewinol. Dargan- 
fod y prif Balas. L|edluniau perifaith. Darganfod Llewod anferthol. Syn- 
dod yr Arabiaid. (^nnwrf ym Mosul. Ac ymddygiad y Pasha aV Cadi. Attal 
7 Cloddiadau. Darganfyddiadau pellach. Darluniau o*r Llewod pen-dynol. 
Myfyrdodau ar eu hynafiaeth a*u diben. Arabiaid Jebour. £u Sheikhiaid. 
Nimroud ym mis Mawrth. Darluniad o> gwafitadedd ar fachludiad haul. 
CeufTordd Negoub. Argraph Assyriaidd. - - - 36 

PEN. IV. 
Parottoadau am daith i Al Hather. Cynhulliad y Carafan. Ymadael i Mosul. 
Yr Anialwch. Minteioedd o Gamelod. Yr Arabiaid Haddedeenaidd. Cyf- 
luniaeth Arabaidd. Gwersyllfa. Llwyth Arabaidd yn ymsymmud. Pebyll 
Soffuk. Darluniad o Sheikh y Shanunariaid. Ei banes. Harem Soffuk al 
wragedd. Ei gaaseg. Marchogaeth i Al Hather. Arweinwyr Arabaidd. 
Dychwelyd i Mosul. Llofiruddiaeth Nejris. A Soffuk. - - 59 

PEN. V. 
Darganfod Gwrthddrychau bychain. Maen-lawr yr Ystafelloedd. Gwledd Arab- 
aidd. Dyfodiad Tahyar Pasha. Parhau y cloddiadau. Yr haf yn Nimroud. 
Corwynt. Darganfyddiadau pejlach o Ledluniau. Darluniad o^r cerfiadau. 
Cymmrwd lliwiedig. Derbyniad Llythyr Yizeraidd. Syndod yr Arabiaid. 
Y casgliad cyntaf o Gerfiadau a anfon\^'yd i Loegr. Ymweliad odd! wrth 
Tahyar Pasha. Golygiadau y Tyrciaid ynghylch y Cerfiadau. Symmudiad i 
Mosul. Darganfyddiad Adeilad mewn crug yn gyfagos i Kouyunjik. Ystaf- 
elloedd Newyddion yn cael eu hagor yn Nimroud. - - 78 

PEN. VI. 

Ymadawiad i fynyddoedd Tiyari. Khorsabad. Sheikh Adi. Gwersyllfa Gurd- 

aidd. Pentref Chaldseaidd. Amadyiah. Llywodraethwr Tyrcaidd. AI- 

baniaid Achlysurol. Pennaeth Albanaidd. Dyffryn Berwari. Pentrefi Cbal- 

dsBaidd. B^ Eurdaidd. Asheetha. - - - - 106 

PEN. VII. 
Asheetha. Ty Nestoriaidd. Y gyflafan. Zaw^eetha. Offeiriaid Nestoriaidd. 
Murghi. Lizan. Golygfa y gyflafan. Pont Diyariaidd. Raola. TJ y Mel- 
ek. Talaeth Tkhoma. Braw y trigolion. Gwasanaeth Eglwysig. Tkhoma 



Xiv ' CYNHWYSIAD. 

Gowai. Pennaeth Kurdaidd. Cul-ffordd i Baz. Ergub. Dychwelyd 1 
Tkhoma. BeAIatha. Ffyrdd Tiyari. Chonba. Llofruddiaetb Melek Is- 
mail. Dychwelyd i Asheetha. Kasha Auraham. Mwn Efydd. Challek. 
Onrmeli. Subashiad. Sant Kurdaidd. Malthayiah« Cerfiadau. Alkosh. 
Bedd y propbwyd Nahum. Babban Honnuzd. Teikeff a^i thrigolion Crist- 
ionogol, Dychweliad i Mosul. Ail gyflafan ar y mynyddoedd Nestoriaidd. 
Dalfa ac alltudiaeth Beder Khan Bey. - . - - 123 

PEN. vin. 
Gwahoddiad i wlad yr Yezidiaid. Ymadawiad & Mosul. Baadri. Hussein 
Bey, y Pennaeth Yezidiaidd. Genedigaeth ei fab. Hanes yr Yezidiaid. March- 
ogaeth at fedd Sheikh Adi. Sheikh Nasr. Darluniad oV bedd. Dyfodiad 
pererinion. Digwyddiad. Sheikh Shems, neu> Haul. Llugyrn cyssegredig. 
Cyflawniad defodau. Peroriaeth Yezidiaidd. Athrawiaethau ac arferion y 
sect. Yr Egwyddor ddrwg. Tarddiad tebygol eu defodau. Urddau eu 
Hoffeiriadaeth. Eu hiaith a*u Ilyfrau. Dychweliad 1 Mosul. Ymadael i*r 
Sinjar. Abbou Maria. Tel Affer. Mirkan. Dihangfa yr Yezidiaid. Pen- 
tref Sinjar. Asynod Gwylltion. ... - 169 

PEN. IX. 
Y Cloddiadau yn cael eu cymmeryd dros yr Amgueddfa Brydeinaidd. Detboliad 
gweithwyr. Preswylfeydd yn cael eu hadeiladu yn Nimroud. Darganfyddiad 
Lledluniau. Am arfogaeth a helmau. Am gawgiau. Am ystafelloedd new- 
ydd. Am y golofn. Darganfyddiadau yn ongl Dde Orllewinol y crug. 
Llewod adeiniog. Bunluniau ymblygedig. Darganfyddiad beddau yn ongl 
Bde Orllewinol y crug. Gweithwyr Arabaidd. Dull o ddyfrhau, Defodau 
yr Arabiaid. Rhwyddineb ysgariad. Gwragedd Arabaidd. Y Tiyariaid aY 
Chaldaeaid. Yspeiliad dyfrglwyd. Attafaeliad Sheikh Arabaidd. Y cerfiadau 
yn cael eu trosglwyudo i Busrah. .... 208 

PEN. X. 
Marwolaeth Tahyar Pasha. Darganfyddiadau yn y Palas Gogledd Orllewinol. 
Addumiadau ifori a chistanau a batheiniau amynt. Ystafelloedd Uiwiedig. 
Llestri priddion. Darganfod ystafelloedd uwch. Llaniau ar y muriau. 
Llechau Palmant* Darganfyddiad yughanol y crug. Beddau yn cynnwys 
cawgiau ac addumiadau. Cerfiadau. Darganfyddiad pellach yn yr adeilaa 
De Orllewinol. Cerfiadau. Darganfod mwy o feddau yn y gongl Dde Ddwy- 
reiniol. Ystafelloedd odd! tanynt. Ystafell Fwaog. - - 237 

PEN. XI. 

Cloddiadau yn Kalah Sherghat. Ymadawiad at yr adfeilion. Y pyllau pyg. 

Abd^rubbou. Fy nerbyniad. Darganfyddiad arlun yn eistedd. GwersyUfa 

Arabaidd. Bywyd Arabaidd. Cloddiadau yn y crug. Darganfyddiad beddau. 

Dychweliad i Nimroud. ..... 261 

PEN. XII. 
Dyfrhad celfyddydol Assyria. Eisieu gwlaw. Parottoadau gyferbyn & sym- 
mudiad Tarw adeiniog a Llew. Y Drol. Gostwng y Tarw adeiniog, Ei sym- 
mudiad oV adfeilion. Cyfi^ad yr Arabiaid. Symmudiad y Llew. Dyfr- 
glwydi er trosglwyddo y cerfiadau i Busrah. Arhwyliad y Llew a*r Tarw. 
Darluniad cyfEredinol o^r adfeilion. .... 274 

PEN. xm, 

Ymadawiad & Nimroud. Cloddiadau yn Kouyunjik. Darganfyddiad Neuadd. 

Lledluniau. Darluniad cyffredinol o> cerfiadau. Y cloddiadau a ddygwyd 

ymmlaen gan Mr. Ross. Ei ddarganfyddiadau. Y Llech gerfiedig a^r Bedd- 

faeo. Parottoadau i d dychwelyd i Gaercystenyn. Ymadael a Mosul. 301 



COFRES O'R DARLUNIAU A'R CTNLLUNIAU. 



Gostyngiad y Tarw. Rhaglen. tn dal. 
Cynllun 2.— Adfail De Orllewinol Nimroud. Yn gvynebu 23 
Milwyr Assyriaidd mewn cerbyd,ar ledlun a ddarganfyddwyd yn Nimroud 29 
Cynllun 3. — Palas Gogledd Gorllewinol, Nimroud. Yn gwynebu 43 

Basged a ddygir gan arlunian adeiniog. 43 

Y Ddelw adeiniog, (Nimroud.) 44 

Y Pren Sanctaidd. 45 
Addurn Aasyriaidd, Adduraiadau Gwyddwydd Groegaidd. 46 
Eilnn Pen £r}T, neu Nisroch. (Palas Nimroud.) 47 
Darganfyddiad y Pen. 49 
Llew Adeiniog pen-dynol. • £3 
Boneddiges Sbammaraidd ar Gamel. 64 
Gamau tri Bidog. 85 
Tarw adeiniog pen-dynoL 88 
Dymbwrdd a Thwr symmudol yn cynnwya Rhyfelw^^r. 89 

Y pum arwydd cyssegredig. 95 
Yr addurn ar wisgoedd yr Eunucbiaid. Yr addurn ar wisg y Brenbin. 96 
Addurn ar wisg y ddelw adeiniog. 97 
Penwisg y Brenbin. 98 
Sandalau. Troed-faingc y Brenbin. Blaen gwain cleddyt Gorsedd-faingc 

y Brenbin 99 

Yr Allor. (Kborsabad.) 108 

Ty Nestoriaidd, yn nbalaetb Tiyari. 126 

Pont ar yr afon Zab, yn agos i Lizan.. 186 

Gau dduw Assyriaidd ar graig ger Maltbaiyah. 162 

Cadeiriau Assyriaidd. 163 

Tel Aflfer. 196 

Arwyddluno'r Duwdod. 207 

Arwyddlun o'r Duwdod. 208 

Byrddau^ &c. 209 

Eunucb milwraidd mewn brwydr. 210 

Marcbogwyr, un yn tynu bwa, a'r Hall yn dal flfrwynau y ddau farcb. 21 1 

Y Bad yn cludo y cerbyd, a dynion yn nofio ar grwyn Uawn o awyr. 215 

Milwr yn troi yn ol ac yn goUwng ei saetb. 216 

yGolofa. ^ 220 

Uephant a Mwngciod. Camelod Bactriaidd, neu ddau rwb. 221 



Xvi COFRES O'R DARLUNIAU A'R CYNLLUNIAU- 

r 

tu. dal. 

Y Tarw, y Rhinoceros, a^ Aptelope. T Mwngci mawr aV Eppa. 222 
Arwyddluniau ar Lewod. 223 
Arwyddluniau ar Lewod. 224 
Bunlun o Balas Nimroad. 225 

Y Brenhin. 239 
Cynllun 4. — Ystafelloedd uobaf ar yr ochr Orllewinol iV crag. 24 3 
Llestri pridd o*r beddaa. 246 
Marchogwyr Aasyriaidd yn erlyn Arabiad. 247 
Helmau. -248 
Milwyr o flaen dinas warchaeedig. Dymhwrdd yn cael ei Insgo at y muriau. 250 
Milwyr Aasyriaidd yn ymladd k'*T gelyn. Eryr yn cludo colyddion y Uadded- 

igion ymaith. 251 

Gaeth-Fenywaid mewn men, yn cael ei llusgo gan Ychain. 252 

Dinas gaerog yn seiyll ar y mor, nen ar afon. 252 

Gelyn yn ceisio arbediad gan farchogwyr Assyriaidd. 254 
Rban o ledlun yn arddangos chwerfan, a milwyr yn torri ystwc oddi wrth 

yrhaff. 255 

Eilunod mewn gorymdaith gan Filwyr Aasyriaidd. Yn gwynebu 25S 

Yr Arlun eisteddog. 265 

Helwyr Assyriaidd yn hela Llew. 280 

Gorymdaith y Tarw oddi tan grug Nimroud. Yn gwynebu 288 

Gysgodlun o»r Duwdod. 299 

Ty. (Kouyunjik) Tu mewnol pabell. (Kouyunjik.) 306 

Pen Tarw adeiniog. (Kouyunjik) Pen Anghenfll adeiniog. (Persepolis.) 310 

Cynllun 5. — Adfeilion doddiedig yn Kouyunjik. Yn gwynebu 311 

Rhyfelwr a Tharian. 312 
Penwisg Brenhin. 313 

Gefynnau y dwylaw. (Khorsabad a Kouyunjik.) Gefynnau y traed. 314 

Rhwyf-long, (Kouyunjik.) 315 

Rhwyf-long, (Kouyunjik.) Bhwyf-long. (Khorsabad.) 316 

Bathodyn, fe allai, Dinas ar oror Syria, yn amser y Persiaid. 317 

Castell pobl forawl, fe allai, y Tyriaid. (Kouyunjik.) 318 

Bwawr, Picellwr, a Thaflwr. 320 

Ysgrifenyddion yn ysgrifenu enwau y Uaddedigion. 321 

Y Brenhin yn dyfod yn ei gerbyd o'r frwydr. (Kouyunjik.) Yn gwynebu 321 
Cymmeryd dinas trwy ruthr, a dwyn y trigolion ymaith yn garoharorion. 323 
Rhyfelwyr yn flfurfio byddin-res, &c. (Khorsabad.) 324 

Marchogwr yn diengyd. 325 

Gelynion yr Assyriaid yn gollwng saethau o'r tu ol. Gwisg pen oefi^l. 

(Kouyunjik.) Gwas yn arwain ceflylau. (Khorsabad.) 326 



a 



J 



i 



i 



I 

IK 

21 

I 

} 
T 

■ 



i 



KINEFEH A'l GWEDDILLION. 



iPENNOD I. 

V DAITB GTNTAF TN AsSTSIA. — El HaDFKILION. — KOUYUNJIK, NlMBOVO, A KaLAH 
SfiXftGHAT. — DARGANFtDDION M. BOTTA. — KhOKSABAD.'- 

Dtchwbltd I Mosul. 

Yng nghorph Hydref y flwyddyn 1839, a gauaf y flwyddyn 1840, yr 
oeddwn wedi bod yn ymdeithio drwy Asia Leiaf a Syria, ac heb 
adael braidd fan na lie ag y mae traddodiad wedi ei gyssegru, neu 
unrhyw faunau a hynodir gan hanesyddiaeth, heb eu teithio, ac heb 
ymweled a hwynt. Yr oedd yn gydymaith i mi un,* yn gyfartal 
yn ei fanylwch a'i awyddfryd a minnau. Yr oeddym ein dau yr 
un mor ddiofal am ein cysuron; a*r naill fel y Hall, yn gwbl mor 
ddibryder ynghylch unrhyw beryglon a allasent ein cyfarfod ar ein 
taith. Marchogefti wrthym ein hunain, a'n harfau oeddynt ein 
hunig amddiffyniad; a chwdyn o'r tu ol i'n cyfrwyau oedd ein 
dillad-gell, a phorthem ein ceffylau ein hunain, ond pan ryddheid 
ni oddi wrth y gorchwyl hwn gan breswylyddion lletteugar pentref 
Tyrcomanaiddjt neu babell Arabaidd. Fel hyn, heb rwystrau oddi 
wrth bethau dianghenrhaid, ac heb fod dan ddylanwad tybiadau 
a rhagfarnau eraill, nyni a ymg3rmmysgem ^*r bobl, ac heb fawr 
ymdrech, daethom yn gydnabyddus d'u harferion, ac a fwynhaem 
heb chwerwder, y teimladau hynny a achosir bob amser gan olyg- 
feydd mor newydd, a chan lennyrch 4'u hamrywiaethau mor 
brydferth. 

♦ Edward Ledwich Mitford, Yswain, un o swyddogion ei Mawrhydi yn ynys 
Ceylon, yr hwn oedd fy nghydymaith ar daith hirfaith t) Loegr i Hamadan. 

+ Mae yr enw hwn yn cael ei roddi yn gyflfredinol, i'r llwythau crwydrol o 
Dyrciaid a Thartariaid^ ag sydd yn preswylio mewn pebyll, neu yn ddiweddar 
wedi ymsefydlu mewn pentrefi ; ac y maent gan mwyaf o Iwyth gwahanol i'r 
Tyrciaid a oresgynasant Gaercystenyn, ac a adnabyddir yn bresennol wrth yr 
enw Osmanlu, dcilliedig o Osman, eu hen Gad-flaenor. 

B 



2 NINEFEH AT GWEDDILLION. Pen. I. 

Edrychaf yn ol gyd i theimladan diolchgar a hyfryd at j dyddiau 
dedwydd hynny, pan at ein rhyddid ac yn ddisylw, yr ymadawem ar 
dorriad y wawr k'r bwthyn tlawd nen y babell lom, a chan sefyllian 
fel y chwennychem, ac yn ddifeddwl am y pellder yn gystal a'r 
amser oV dydd, ni a fyddem ar fachlndiad haul dan hen fagwyr 
adfeiliedig a fyddai yn breswylfod i'r crwydryn Arabaidd, neu 
mewn adfeilion hen bentref ag sydd yn awr a'i enw yn dra anad- 
nabyddns. Nid oedd Dragoman* cynnefin yn mesur ein pellder o 
le i le, nac yn nodi allan ein goraafion am y nos. Ni anrhydeddid 
ni a chyd-ymddiddanion k Phashaid^t ac ni ymofynem am foesgar- 
wch llywodraethwyr. Ni thywalltai neb o breswylwyr y pentreQ 
ddagrau o'n plegid, ac ni'n melldithient am gymmeiyd meddiant 
o'n ceffylau, neu am chwilio eu tai iV hyspeilio o'n hymborth; 
yr oedd eu croesawiad yn ddidwyll ; rhoddent eu hymborth prin- 
naidd ger ein bron; nyni a fwyttaem, deuem ac ymadawem mewn 
heddwch. 

Yr oeddwn wedi teithio drwy Asia Leiaf a Syria, ac wedi ymweled 
a hen drigfannau gwareidd-dra, a'r llannerchau a wnaed yn gys- 
segredig gan grefydd. Tn awr, teimiais ddymuniad anwrthwyn- 
ebol, i dreiddio drwy y gororau o'r tu hwnt i'r Euphrates, pa rai 
a nodir gan hanesyddiaeth a thraddodiad, fel lleoedd genedigol 
doethineb y Gorllewin. Mae y nifer liosoccaf o deithwyr, ar ol y 
daith gyffredinol drwy rannau mwyaf adnabyddus o'r Dwyrain, yn 
teimlo yr unrhyw hiraeth i groesi yr afon fawr, ac i wneuthur ym- 
chwiliadau yn y tiroedd hynny, a wahenir oddi wrth derfynau 
Syria, gan wagle ehang ag sydd yn cyrhaeddyd o Aleppo J hyd len- 
nydd yr afon Tigris. Mae dirgelwch gorfawr yn aros dros Assyria, 

% 

* Swyddog Dwyreiniol, gwaith pa un ydyw cyfieithu ac ymddiddan rhwng 
teithwyr ac eraill, &^r awdurdodau a thrigolion y wlad. 

*|* Llywodraethwyr Tyrcaidd ; mae tri gradd o honynt ; a phob nn gynt yn cael 
ei wahaniaethu gan nifer y oynffonnau cefi^^lau cyssylltiedig aH Imnman. Yr oedd 
tair cynffon gan y blaenaf, a hwn oedd y swyddog uchaf yn yr ymerodraeth ; yr 
oedd dwy gynffon yn perthyn i*r ail ; ac un iV trydydd. Y mae y dull hwn o^u 
gwahaniaethu wedi ei ddileu yn bresennol, ond yr enwan yn cael en cadw. 

% Aleppo ydyw prif ddinas Syria Ogleddol ; mae yn ebang iawn, ac yn enwog 
gyd sL golwg ar ei masnach. Yn ol y traddodiad, dy wedir bod ei henw yn ddeilli- 
edig oddi wrth y gair Arabaidd, a arwydda "llaeth,^* neu *' wedi godro,*' am i 
A'braham babellu yno pan ar ei ffordd i Palestina, ac yn arferol o gyhoeddi yn yr 
hwyr, bod y diadelloedd yn cael eu godro, a bod gwahoddiad i^r tlodion ddy- 
fod a chyfrannogi o bono* 



Pen. I. YR ADFEILION. 3 

Babilonia, a Ghaldsaa.* A'r enwan hyn y mae yn glymmedig 
genhedloedd mawrion a dinasoedd cryfion, heb ddim ond eu cys- 
godan yn wasnaidd i'w gweled mewn hanesyddiaeth ; adfeilion 
mawrion ynghanol anialdiroedd, y rhai oblegid eu anghyfan- 
neddnlra a'u fiurf anelwig, ni all y telthiwr eu darlunio ; y rhely w o'r 
cenhedJoedd yn barhaus yn gwib-grwydro dros y wlad ; prophwyd- 
oliaethau wedi, ac yn cael eu cyflawni ; y gwastad-diroedd, ar ba 
rai yr edrycha yr luddew yn gystal a'r cenedl-ddyn, fel mannau 
cyntefig eu hilic^aeth. 

Oadawsom Aleppo, ar y 18fed o Pawrtb. Teithiem yn barhaus 
fel ag yr arferem, heb nac arweinydd, na gweision. Mae y ffordd 
am draws yr anialwch ar bob amserau yn ormod gorchwyl i'w 
theithio ond i finteioedd o arfogion; ac nid oes ar hyd-ddi un- 
rhyw wrthddrych yn worth edrych arno. Dewisasom ni y fifordd 
drwy Bir ac Orffa.t 

O Orffa, nyni a aethom drwy yr iseldir wrth droed y bryniauKurd- 
aidd4 Ychydig ydyw yr wybodaeth am y wlad hon, ond y mae yn 
Uawn o weddillion hjrnodoL Yr oedd y terfyn Aiphtiaidd, y pryd 
hwnnw yn cjrrhaeddyd i'r dwyrain o Orffa, a chan nad oedd y rhy- 
fel rhwng y Sultan a Mohammed All Pasha, wedi ei derfynu, cym- 
merodd y Uwythau afael y'nghyfleusdra y terfysg, ac a yspeilient 



* Assyria, Babilonia, a Chaldsea, oeddynt y tair teyrnas a ddyfrbeid gan yr 
afonydd Tigris a^r Euphrates. Rhoddir yr enw Chaldsea yn ^nych yn yr Ys- 
grythyrau, a chan yr hynafiaid, i Assyria a Babilonia. 

f Itfae Bir yn dref o gryn enwogrwydd, ar Ian yr Euphrates. Mae ynddl 
weddillion hen gasteU, am yr hwn y dywedir mai y Croesadwyr aH hadeiladodd. 
Yzna y mae y borthfit fiiwr dros yr Euphrates. Credir am Oi^a, neu Urffa, mai 
yr an ydyw ag Ur y Galdeaid, hen breswylfod Abraham, ac y mae yn cael ei 
galw hyd y dydd hwn, gan Arabiaid yr Anialwch, Urha. Mae yn y dref deml 
Fahommedaidd^ wedi ei chyflwyno i Abraham, ac yn cael ei hystyried yn dra 
chyssegredig gan y Mahommediaid aV Oristionogion. OV tu fewn i'^w chaerau^ y 
mae Uynn, yn yr hwn y mae pysgodyn, ac yn ol traddodiad y lie, bu Abraham yn 
ei borthi. Yng nghymmydogaeth Urffa, y mae Harran, y ddinas yr aeth Abra- 
ham iddi wedi iddo ymadael &g Ur. Yn amser yr Ymerodraethau Rhufeinig a 
Groegaidd, daeth OrfEa, dan yr enw Edessa, i fod yn ddinas enwog, ac yn 
drigfa tywysogion anymddibynol. Mae traddodiad yr Eglwys Roegaidd yn my* 
negu am un o honynt, o^r enw Abgarus, iddo dderbyn napcyn odd! wrth ein 
lachawdwr, a^i lun ef arno. Cymmerwyd y ddinas hon gan y Croesadwyr, y 
rhai a osodasant un o\l cadpeniaid eu hunain yn frenhin yno. 

J Y rhai a breswylir gan y Kurdiaid, ag ydynt yn Iwythau gwibiog er yr am- 
fleroedd mwyaf pellennig. Yr oeddynt yn adnabyddus i'r Rhufeiniaid a^r Groeg- 
iaid, wrth yr enw Cordueni, a Gordsei, enwau llygredig oddi wrth yr enw cy wir. 



4 NINEFKH A'l GWEDDILLION. Pkii. I. 

ar bob Haw. Tn ol ein tynged dda gyffredinol, Uwyddasom i gyr- 
haeddyd Nisibin heb ein drjgu, er ein bod yn agored i beryglon 
beunyddiol, a mwy nag unwaith wedi bod ynghanol minteioedd 
anrheithwyr, ac ym mysg pebyll a yspeiliwyd awr cyn hynny, 
gan yr Arabiaid. Cyrhaeddasom Mosul * ar y lOfed o Ebrill. Tra 
foom yn aros yn y dref hon, ymwelasom a'r adfeilion mawrion ar 
Ian orllewinol yr afon, am y rhai y credid yn gyffredinol^ en bod 
yn weddillion Ninefeh. Marchogasom i'r anialwch, a chwiliasom 
grug neu dwmpath anferthol Kalah Sherghat, yr hwn sydd yn ad- 
fail mawr ar Ian yr afon Tigris, ynghylch banner can' milldir islaw 
ei chyssylltiad a> Zab.t Fel ag yr oeddym yn teithio tu ag yno, 
gorphwysasom am noson mewn pentref Arabaidd bychan, a elwir 
Hammmu Ali, oddi amgylch yr hwn y mae olion hen ddinas i'w 
gweled etto. Oddi ar dram cragyn cyfagos, edrychasom lawr 
ar y gwastadedd llydan ag yr oedd yr afon yn myned rhyng- 
ddom ag ef. Yr oedd rhes o gmgiau uchel yn ei derfynu ar y tu 
dwyreiniol, ac yr oedd un crugyn, o ddull pigymaidd yn ymgy- 
fodi yn uchel goruwch y lleill. O'r tu draw i hwn, y gallesid 
olrhain yn aneglur ddyfroedd yr afon Zab. Tr oedd ei sefyllfayn ei 
gwneuthur yn hawdd i'w hadnabod. Hwn ydoedd y Pigwm ag 
y mae Xenophon wedi ei ddarlunio, ac yn gyfagos atto y gwer- 
syllodd y deng mil ;% jt adfeilion oddi amgylch iddo oeddynt j 
rhai hynny a welwyd gan y cadfridog Groegaidd ddau cant ar 
hugain o flynyddoedd yn ol, a'r rhai oeddynt y pryd hwnnw yn 



* Dinas ydyw hon ar Ian orllewinol yr afon Tigrisi gyferbyn a gweddillion Ni- 
nefeh. Yr oedd tywysog anymddibynol yn perthyn iddi gynt; yr oedd yn lie 
blodeuog iawn, ac yn nodedig am wneuthoriad Muslins, neu Mosulins ; mae yr 
enw adnabyddus hwn yn ddeilliedig oddi with Mosul. 

f Afon tawTf a adnabyddid gynt wrtb yr enw Lycusor Zabates, a> ddaa 
yn arwyddo ** blaidd.** Cfelwid hi felly oblegid ei gwylltineb a swn ei dyfroedd. 

X Wedi i Cyrus yr ieuengaf gael ei orchfygu, enciliodd Xenophon aV deng mil 
Groegiaid; y rhai oeddynt filwyr cyflogedig, a fuont yn derbyn t41 y tywysoff 
Persiaidd oV tu dwyrain Vr afon Tigris. Yn gyfagos Vr afon Zab, yr atafaelwyd 
ym mhrif lywyddion y Groegiaid drwy fradwriaeth,. ac y rhoddwyd hwynt i 
farwolaeth. Croesodd Xenophon y Zab, drwy y rhyd, mae yn debygol, ag sydd 
yn awr i V chael yn agos i Nimroud : ac mae efe yn darlunio pobl y wlad, 
fel yn gwneuthur noddfa o'r Pigwm y crybwyllir am dano. Mae rhai yn tybied 
mai enw yr adfeilion hyn oedd ^'Resen," un o^r dinasodd y sonir am daiii 
yn y ddegfed bennod o Genesis, ac mai Uygriad oY enw hwnnw yw Larissa, 
ond nid oes unrhyw brawf i*r dyb hon, a gellir oddi wrth amry wiol amgylchiadau 
brofi ei bod yn gyfeiliomns. 



Pbn. I. KALAH SHERGHAT. 5 

weddillion hen ddinas. Er i Xenophon gamgymmerjd enw a 
siaredid gan hiliogaeth ddieithr ag un cjdnabyddns i glnst y Groeg- 
wr, gan ei galw yn Larissa; etto y mae traddodiad yn barhaus yn 
cyfeirio at ddechrenad y ddinas hon, a thrwy briodoli ei seiliad i 
Nimrod^ enw yr hwn yn awr a roddir ar yr adfeilion, yn ei chys- 
sylltu ag un o sefydliadan cyntaf yr hiliogaeth ddynol.* 

Kalah Sherghat, fel Nimroud, ydoedd adfail Assyriaidd; mae yn 
awr yn grugyn anferth-fawr, aflunaidd, a phorfa arno, heb ym mron 
ddim o olion gwaith dyn, ond lie mae gwlawogydd y ganaf wedi 
toni cetmentydd lawr i'w ochran, y rhai ydynt agos a bod yn un- 
ionsyth: ac y mae y ceunentydd hyn wedi dwyn ei gynhwysiad i'r 
amlwg. Ychydig weddillion o lestri pridd, a phridd-feini &g ar- 
graphiadau arnynt, y rhai a gafwyd ar ol chwiliad manol yn yr 
adfeilion ag ydoedd wedi ymgasglu wrth waelod y crugyn mawr, 
oeddynt yn brofion eu bod yn ddyledus am eu fiiirfiad i'r bobl a 
seiliasant y ddinas ag y mae crugian Nimroud yn weddillion o 
honL Tr oedd traddodiad yn rhedeg ym mhlith yr Arabiaid, bod 
Uunian dieithriol cerfledig ar gerrig duon, yn hanfodi yn bresennol 
yn yr adfeilion; ond yn ofer y chwiliasom am danynt, y rhan 
fwyaf o'r diwrnod y buom yn twrio y twmpathan daear a*r pridd- 
feini a orachuddient ran helaeth o'r wlad ar Ian ddehen y Tigris. 
Yn amser ein ymweliad, yr oedd y Bedouiniaidt wedi ymadael 
4'r wlad, ac ni ymwelid & ni ond yn achlysurol, gan ychydig nifer 
o yspeilwyr o bebyll Shammariaid neu Aneyzaid4 Treuliasom y nos 
yn y prysgoed a orchaddient lennydd yr afon, a rhodiem yn y dydd 
heb i Iwythau yr anialwch ein haflonyddu. Oawass,|| a anfonwyd 
gyd 4 ni, gan y Pasha o Mosul, a hwn yn Uawn dychryn oblegid un- 
igolrwydd y lie, ao yn ofni yr Arabiaid gelyniaethol, a'n gadawodd 



* '* OV wlad honno fe [Nimrod] aeth allan i Assyria, ac a adeiladodd Ninefeh, 
a dinas Reboboth, a Ghalah, a Resen, rhwng Ninefeh a Chalah ; hoQoo sydd 
ddinas fawr." Gen. x. 11, 12. (Ymyl y ddalen.) 

i* Enw a roddir i Arabiaid a breswyliant mewn pebyll, ac ni lafiiriant y 
ddaear : ond yn by w yn hollol ar gynnyrcb eu diadelloedd, sef camelod a defaid, 
ac ar en hyspeiliadau. Y Shammariaid a'r Aneyzaid ydynt Fedouiniaid. 

$ Dau Iwyth galluog a Iliosog o Arabiaid yn byw mewn pebyll. Y Sham- 
mariaid rhwng yr Euphrates a'r Tigris; a'r Aneyzaid, rhwng yr Euphrates a 
Syria. Y maent yn byw agos yn hollol ar yspail, ac y maent agos wedi dinystrio 
y gwledydd ar derfyn yr anialwch. 

il Swyddog yng ngwasanaeth y Uywodraeth Dyrcaidd. 



6 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pbn. I. 

yn yr anialwch^ ac a drodd tn ag adref ; ond efe a syrthiodd i'r perygl 
yr ymdrechai efe ddiengyd rhagddo. Yn fwy anffodus na ni, cyfar- 
fyddodd a mintai o farchogion, nid ym mhell o Ealah Sherghat, ac a 
syrthiodd yn aberth iV ofnan ei hnn. 

Pe byddai i'r teithiwr groesi yr Euphrates er mwyn chwilio ad- 
feilion ym Mesopotamia* a Ghaldsea^ o'r fath ag a adawodd efe ar 
ei ol yn Asia Leiaf neu Syria, byddai ei ymchwiliad yn ofer. Y 
golofn hardd a ymddyrcha goruwch dail tewion y myrtwydd, y 
dderwen goch, a'rrhoswydd; grisiau yr amddyrchfa yn gorchnddio 
llechwedd esmwyth, ac yn aivedrych dros ddyfroedd tywyll-laa 
angorfa cyffelyb i lynn; y tal addum cerfiedig, neu y penglwm, yn 
hanner cuddiedig gan ddail hyfryd-dwf ; a adsefydlir gan grugyn 
neu dwmpath garw aflunaidd, yn ymgyfodi fel bryn o'r gwastadedd 
golosgedig; gweddillion Uestri pridd, a chmglwyth anferth o bridd- 
feini yn dyfod i'r golwg yn achlysurol gan wlawogydd y gauaf. Y 
mae efe wedi gadael y wlad ag sydd yn parhau hyd yn hyn yn serch- 
ogaidd, a He y gall efe yn Uygad ei feddwl, ail adeiladu y deml, neu 
y chwareudy, ac yn hanner amheus pa un a fyddai iddynt wneuthur 
argraphiad mwy hyfryd ar y teimladau na'r adfail ger ei fron. Nid 
ydyw efe yn awr yn gwybod pa fiurf i roddi i'r pentyrrau anghel- 
fydd ag y mae efe yn edrych amynt. Y bobl hynny ag y maent yn 
weddillion iddynt, yn anghyffelyb i'r Bhufeiniaid a'r Groegiaid, nid 
ydynt wedi gadael i ni unrhyw olion gweledig o'u gwareiddiad, neu 
o'u celfyddydau ; mae eu dylanwad er ys amser mawr wedi myned 
heibio. Pa fwyaf a ddyfala efe, mwyaf ty wyll yr ymddengys y can- 
lyniadau. Mae yr olygfa oddi amgylch i'r adfail y myfyria arni yn 
gyfaddas iddi ; anghy fannedd-dra a gy ferfydd Hg anghyfannedd-dra ; 
teimlad o fraw a ddilyn deimlad o ryfeddod ; canys nid oes dim i 
esmwythau y meddwl, i arwain i obaith, neu i fynegu am yr hyn 
sydd wedi myned heibio. Gwnaeth crugiau anferth Assyria argraph 
ddyfiiach arnaf, a rhoesant gynhyrfiad i feddyliau dwysach, ac i 
adfyfyrion difrifolach, na themlau Balbec,t a chwareudai Ionia. 



• Mesopotamia. Y wlad rhwng yr afonydd Tigris a'r Euphrates, yr hyn ydyw 
arwyddocad y gair yn yr iaith Roeg. I'r luddewon yr oedd yn adnabyddus wrth 
yr enw Aram Naharim, yr hyn a arwydda gwlad Aram rhwng y ddwy afon. 

f Hen ddinas yn Syria, wrth droed dwyreiniol mynydd Libanus, adnabyddus 
i'r Groegiaid with yr enw Heliopolis, neu ddinas yr Haul, yr hwn sydd gyf- 
ieithiad rhydd o'r hen air Baal, neu Bel, yr hwn ydoedd Dduw mawr yr hen 



Pen. I. NIMROUD. 7 

Tnghanol Ebrill^ gadewais Mosul i fyned i ddinas Baghdad.* Fel 
ag y disgjnwn ar hyd j Tigris ar glwydfad, gwelais drachefn ad- 
feilion Nimroud, a chefais well cyflensdra iV chwilio; yr oedd yn 
brydnhawn pan gyrhaeddasom y fan. Yr oedd gwlawogydd y 
gwanwyn wedi gorchnddio y crug 4'r gwyrddni cyfoethoccaf, ac yr 
oedd y dolydd fifrwythlawn, pa rai a ymestynnent amgylch, wedi 
en gorchnddio H blodau o bob Uiwian. Tnghanol y Uysian brasdyfol 
hyn, gwelid yn gnddiedig, ychydig o weddillion pridd-feini, llestri 
priddion a gleinfaen, ar y rhai y gellid olrhain ceinion amlwg y 
llythyrennan cynffurf. Oni bnasai bod y gweddillion hyn yn 
dynodi natnr yr adfail, gallesid ei gymmeryd yn He crugyn natur- 
iol. Yr oedd rhes hir o grogian cnlion yn dilyn en gilydd yn olynol, 
ac yn awr yn ymdebygu mewn ymddangosiad i fhrian nen amgaeran, 
yn ymestyn oddi wrth ei odran, ac yn ffurfio petryal dirfawr. Yr 
afon a redai ryw ychydig bellder oddi wrthynt ; ei dyfroedd, yn 
chwyddedig gan yr eira a doddai ar frynian Armenia,t oeddynt yn 
ymdorri i fil o orbyllau ewynog, oblegid cored a adeiladwyd yn 
groes iddi. Ar y Ian ddwyreiniol, yr oedd y ddaear wedi ei golchi 
ymaith gan y ffrwd; ond yr oedd yno gadamwaith ogerrig yn par- 
ban i wrthsefyll ei hangerddoldeb. Yr Arabiad ag oedd yn llywio fy 
nghlwydfad bychan, a adroddai weddiau byrrion, pan oeddym yn 
dynesu at y rhaiadr, dros yr hwn yr aethom yn chwym. Wedi 
myned yn ddiogel drwy y perygl, efe a eglurodd i mi, fod y cyfhewid- 
iad anghyffredinol hwn ar wyneb y dwfr, yn cael ei achosi gan gored 



Syriaid, ac yn cael ei arwyddnodi yn i^nych drwy yr haul. Y mae yr enw Helio- 
polis yn awr wedi myned yn anghof« Y mae yno weddillion teml ardderchog o 
amaer yr Ymerawdwr Antonine, yr hon a adeiladwyd ar adfeilion adeihtd 
mawreddog, a wnaed y mae yn debygol yn amser Solomon. Mae rhai o*r 
cerrig yn agos i 60 troedfedd o hyd. Mae adfeilion y deml yn un o lyfeddodau 
mwyaf y Dwyrain, ac ymwelir k hwynt yn gyffredin gan deithwyr. 

* Dinas- £awr ar Ian yr afon Tigris, prif dref Arabia Dyrcaidd. Adeiladwyd 
hi ynghylch un cant ar ddeg o flynyddau yn ol^ gan y Caliphiaid neu bennaethi- 
aid yr Arabiaid, a seilwyr y grefydd Fahommetaidd. Y mae yn nodedig fel pre- 
Bwylfod Haroun el Rashid, am yr hwn y crybwyllir yn fynych yn chwedlau y 
Dwyrain. Mae yn bresennol yn dref fawr, er yn llai ei ehangder nag y bu. 

i* Mynyddoedd Armenia, a breswylir yn bennaf gan y Kurdiaid. Ond y 
nae yno amrywiol bentrefi o Gristionogion, yn proffeau athrawiaethau Eutyches, 
y rhai a alwyd oddi wrthynt hwy yn ** Athrawiaethau Armenaidd." Mae y 
Tigris a^r Euphrates yn tarddu o^r mynyddoedd hyn, rhwng pa afonydd y mae 
rlud duwinyddion wedi gosod Gardd Eden ; ac mae mynydd Ararat, lie gor- 
phwysodd Arch Noah ar ol y diluw, ym mhlith y mynyddoedd hyn. 



8 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. I. 

a adeiladwyd gan Nimrod;* ac yn yr Hydref, cyn gwlawogydd 
y gauaf, bod yceiTigmawrioii,apharai yr adeiladwyd ef, yn gerrig 
pedwar ochrog, ac yn cael eu cyssylltu gan greffynnau, iV gweled 
yn fynych nwch gwyneb y ffrwd.t Yr oedd hwn, mewn gwirionedd, 
yn un o golofnan pobl nerthol, ac i'w cael yn hoU afonydd Mesopo- 
tamia; a pha rai a wnaed er mwyn diogelu digonedd o ddwfr i'r 
camlasan aneirif a ymledanant fel rhwyd-waith dros yr hoU wlad 
amgylchynol ; a pha rai hefyd yn amser Alecsander y Congcwerwr, J 
a ystyrid yn waith hen genedl.§ Nid ydy w yn syndod bod traddod- 
iadau trigolion presennol y wlad, yn eu priodoli i un o seilwyr yr hil- 
iogaeth ddynol 1 Eglurodd yr Arabiad y cyssylltiad rhwng y gored 
a'r ddinas a adeiladwyd gan Athur, rhaglaw Nimrod, adfeilion 
mawrion yr hon oeddynt ger ein bronnau, ynghyd i'r diben o 
honi fel sam iV heliwr cadam i groesi i'r palas o'r tu draw; a ar- 
ddangQsir yn bresennol yng nghrugyn Hammum Ali. Yr oedd yn 
adrodd wrthyf hanesion a thynged brenhinoedd hiliogaeth gyn- 
tefig, yr hyn sydd yn parhau i fod yn bwngc hoff iawn gan drigolion 
gwastadedd Shinar,|| pan ddifiannodd goleuni diweddaf y gogyfhos 
ymaith, mi a gysgais fel ag y llithrem ar wyneb yr afon ym mlaen 
tu a Baghdad. 

Cynhyrfwyd fy awyddfryd yn fawr iawn, ac o'r pryd hwnnw, 
fiurfiais y penderfyniad o chwilio yn drwyadl y gweddillion no- 
dedig hyn, pa bryd bynnag y byddai hynny yn fy ngallu. 

* Gel wir y gored hwn gan yr Arabiaid, naill ai Sukr el Nimroud, — Cored, neu 
Greigiau Nimrod, — neu El Awayee, oblegid y swn a achosir gan y dwfr yn ym- 
dorri droB y cerrig. Bhaid dilwytho dyfrglwydi mawrion cyn y gellir myned 
drosto, ac y mae digwyddiadau yn fynych yn cymmeryd lie i^r rhai a esgeulusant 
y rhag-ocheliad hwn. 

+ Y mae Diodoros Sicalus, yn dywedyd am gerrig y bont a adeiladwyd gan 
Semiramis dros yr Euphrates, bod y cerrig mewn cyffelyb fodd wedi eu cyssylltu 
d chraffau heiyrn, ii*r rhwyllau wedi eu llenwi a phlwm toddedig. 

i Alecsander Fawr a hwyliodd i fynu i^ afonydd Tigris a*r Euphrates mewn 
badau. Bu farw, fel y mae yn wybodus yn Babilon. 

§ Bu y coredau hyn yn rhwystrau mawrion i lyngesau Alecsander, pan hwyl- 
ient ar afonydd Susiana a Mesopotamia, ac efe a orchymynodd am symmud am- 
ryw o honynt ymaith. Yr oedd Strabo oV farn iddynt gael eu hadeiladu er 
mwyn rhwystro llyngesau gelynol i esgyn Vr afonydd ; ond y mae eu dibenion yn 
amiwg. Crybwylla Tavernier, yn ei deithiau am y gored hwn. Dyweda i'w 
ddwfrglwyd fyned dros raiadr chwech troedfedd ar hugain o uchder ; ond rhaid 
ei fod wedi gwneuthur camsynied yn yr uchder. 

II Gwastadedd Assyria a Mesopotamia, a adnabyddid gynt wrth yr enw hwn, 
megis yw yn Gen. xi. 11. 



Pen. L EOUYUNJIE A EHORSABAD. 9 

Yn Haf j flwyddyn 1842, yr aethum drachefn drwy Mosul, ar fy 
ffordd i Gaercystenyn. Yr oeddwn y pryd hynny yn awyddus am 
gyrhaeddyd y brif ddinas Dyrcaidd, ac yn fyr o amser i chwilio yr 
adfeilion ; ond beth bynnag nid oeddwn wedi anghofio Nimroud. 
Yr oeddwn yn fynych wedi siarad ig eraill ar y pwngc o gloddio y 
crag hwn a chrag arall, ar ba un yr oedd sylw mawr yn cael ei 
wneuthnr ; ar yr nn amser yr oedd lie i obeithio y byddai i rai per- 
sonaa yn Lloegr, gael eu tueddu i estyn en cynnorthwyon at y gor- 
chwyl hwn. Yr oeddwn wedi cynnyg am wneuthur ymchwiliad 
i'r adfeilion i M. Coste, archadeiladydd, a anfonwyd gan y Lly wod- 
raeth Ffrengig gyd k ei chenhadiaeth i Persia, i arlunio a rhoddi 
hanes cofadeilian y wlad honno. 

Cefais allan fod M. Botta, ar ol fy ymweliad cyntaf, wedi cael 
ei bennodi yn Swyddog Masnachol Ffrengig ym Mosul, ac eisioes 
wedi dechreu cloddio yr ochr draw i'r afon yng nghrugyn mawr 
Kouyunjik.* Yr oedd y cloddiadau hyn yn fychain iawn, ac ar y 
pryd yr oeddwn yn myued heibio, nid oedd dim wedi ei ddargan- 
fod, ond ychydig weddillion o briddfeini a gleinfaen, neu gleinfaen 
ac ychydig o'r Uythyrennau cynffurf arnynt. 

Pan y gorfn i mi aros oblegid amgylchiadau annisgwyliadwy yng 
Nghaercystenyn, aethum i ohebiaeth k gwr bonheddig yn Lloegr 
ynghylch y pwngc o gloddio y crugiau ; ac ond yr eithriad hwn yn 
imig, nid ymddangosai bod neb yn cael ei dueddu i gynnorthwyo, neu 
i gymmeryd unrhyw ran yn y gorchwyl hwn. Ysgrifenais hefyd at 
M. Botta, i'w gefnogi i fyned ym mlaen, er nad oedd yr effeithiau 
ond yn ychydig etto ; ac yn neillduol er mwyn galw ei sylw at 
grug Nimroud ; ond efe a naccaodd chwilio hwn, am ei fod mor 
bell o Mosul, ynghyd a bod ei s^fyllfa yn anghyfleus. Galwyd arnaf 
yn fuan o Gaercystenyn i'r taleithiau ; ac am rai misoedd, amry w- 
iol orchwylion a'm rhwystrasant i droi fy sylw at adfeilion a 
hynafiaethau Assyria. 

Yn y cyfryw am^er, ni ddarfti i M. Botta wangalonni yn niffyg 
Uwyddiant ei gynnygiad cyntaf, ond a barhaodd i gloddio yng 
nghrug Kouyunjik ; ac iddo ef y mae yr anrbydedd yn ddyledus 
o gael allau y gofadail Assyriaidd gyntaf. Yr ydys yn ddyledus 



* Kouyunjik. Hynny ydyw, dafad fechan; yr enw a roddwjd gan y Tyrciaid 
Vr cmg. 

c 



10 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pbn. L 

am gycbwyniad j darganfyddiad nodedig hwn, i'r amgylchiadan 
canlynol ; yr oedd yr ychydig ag oeddynt yng ngwasanaeth M. 
Botta wrth eu gwaith yn Kouynnjik, pan ddigwyddodd i wp 
gwreng o bentref pellennig, ymweled k'r fan. Hwn, wrth sylwi 
bod pob dernyn o briddfaen a gleinfaen, yn cael en crynhoi ynghyd, 
a'u cadw mor ofalns, a ofynodd y rheswm am hynny, gan fod y 
gorchwyl tu hwnt i*w ddeall ef. Wedi iddynt fynegu iddo, en bod 
yn chwilio am gemg cerfiedig, efe a'i cynghorodd i gloddio y crng ar 
ba nn yr oedd ei bentref ef wedi ei adeiladn, yn yr hwn, meddai ef, 
yr oedd amrywiol o'r pethan a chwilient hwy am danynt, wedi en 
gweled, wrth gloddio seilian adeiladan newyddion. Ond gan fod 
M. Botta wedi cael ei dwyllo yn fynych gan chwedleuon cyffelyb, 
nid oedd yn teimlo ynddo ei hnn dnedd ar y cyntaf, i ddilyn cyng- 
hor y gwladeiddiwr hwn ; ond yn ol Haw, efe a anfonodd yno, nn 
goruchwyliwr, ac nn neu ddan o weithwyr. Wedi ychydig wrth- 
wynebiad gan y preswylyddion, caniattawyd iddynt gloddio am 
ffynnon yn nn o'r crugiau ; ac wedi cloddio ychydig is na gwyneb 
y tir, cyfarfhasant a phen mur, ac wrth gloddio yn ddyfnach, caw- 
sant fod y mur wedi ei res-orchnddio a Uechau gleinfaen nen ala- 
bastyr. Pan ddarfd i M. Botta dderbyn hyspysiad o'r dargan- 
fyddiad hwn, efe a aeth yn uniongyrchol i'r pentref, yr hwn a 
elwid Khorsabad. Efe a orchymynodd ledanu y clawdd, ac i 
fyned ag ef ym mlaen gyd k'r mur; ac yn fuan a ddeallodd ei fod 
wedi myned i ystafell, yr hon oedd yn gyssylltiedig dg ystafelloedd 
eraill, ac yn amgylchynnedig gan lechau gleinfaen, a'r rhai hyn yn 
orchuddiedig gan gerfluniau o frwydrau, gwarchaedigaethau, a 
phethau cyffelyb. Gellir meddwl yn hawdd am ei syndod; yr oedd 
hanesyddiaeth newydd wedi cael ei hagoryd ger ei fron; yr oedd 
cofiQodau pobl anadnabyddus o'i flaen ! Yr oedd yn methu dimad 
yn gystal am oes ac am natur y gof-golofti ; yr oedd duUwedd cel- 
fyddyd y cerfiadau, gwisgoedd yr arluniau, y ffurfiau fiug-chwedlog 
ar y parwydydd; yr oedd y cwbl yn newydd iddo, ac heb roddi un- 
rhyw awgrymiad am gyfnod cyfodiad yr adeilad, neu y bobl a'u 
seiliasant. Yr oedd yr argraphiadau Uiosog, cydfynedol a'r lled- 
luniau, yn amlwg yn cynnwys eglurhad ar y digwyddiadan a 
adroddid mewn cerfiad; a chan eu bod yn llythyrennau cynffurf 
yr oedd yn brawf bod yr adeilad yn perthyn i oes flaenorol i 
fuddugoliaethau Alecsander; canys cyfaddefir yn gyffredinol^ wedi 



Pen. I. KHORSABAD. 1 1 

i Asia orllewinol gael ei darostwng gan j Macedoniaid,* i'r doll hwn 
ysgiifenu gael ei roddi heibio. Yr oedd yn amlwg bod j gof- 
golofh yn perthyn i boblhen agwareiddiedig; ac yr oedd yn natur- 
iol oddi wrth ei sefyllfa, iV chyfeirio at breswylwyr Ninefeh, pa 
ddinas, er nad ydoedd yn gorwedd mor bell oddi wrth y Tigris,t 
etto rhaid ei bod yng nghymmydogaeth yr adfeilion hyn. Barfu 
i M. Botta, ddarganfod yr adeilad Assyriaidd cyntaf, y mae yn 
debygol a ddygwyd i olwg dyn, er pan syrthiodd yr ymerodraeth 
honno. 

Ni bu M. Botta yn hir cyn deall bod yr adeilad a gloddiwyd fel 
hyn mewn rhan, wedi cael ei ddinystrio drwy d&n : a bod y Uechau 
gleinfaen, pa rai oeddynt wedi eu dwyn i gyflwr calch, yn fuan 
yn myned yn ddaman, pan ddygid hwynt i'r awyr. Nid oedd nn- 
rbyw rag-ocheliad yn ddigonol i rwystro en hadfeiliad; ac yr oedd 
yn ofhi nad oedd y gof-golofn ryfeddol hon wedi ei darganfod, ond 
er mwyn cwblhau ei dinystr. Yr oedd hanesion buddugoliaethan ac 
ymorfoleddiadan, pa rai yn hir a wirient nerth ac a ychwanegent at 
ialchder y brenhinoedd Assyriaidd, ac wedi gwrthsefyll difrodiadan 
oesan, yn awr yn myned ar ddifangcoU yn dragywydd. Braidd y 
gellid en cadw wrth en gilydd hyd oni arlunid hwynt, fel tystiol- 
aeth ammherfiaith o'n hanfodiad blaenorol. Y cwbl braidd a ddar- 
ganfyddwyd ar y cyntaf, a ddiflannasant o'r golwg: a'r nnrhyw 
dynged a ddigwyddodd agos i bob peth a gafwyd yn ol Haw yn 
Khorsabad. Braidd na theimlir tristwch bod cof-arwydd mor werth- 
fawr, perthynol i genedl mor fawr, wedi cael ei dinoethi i ddinystr; 
ond mor bell ag yr oedd yn perthyn i amcan y gof-golofh, cyflawnir 
i'r eithaf ddibenion ei gwnenthurwyr, a'r hanesion am en cademid 
a daenir yn fwy ar led, ac a ddiogelir yn fwy efifeithiol drwy y gel- 
fyddyd ddiweddar o argraphu ar bapnr, nag y gallasai yr nchel* 
gais mwyaf ddychymygu am dano. 



* Deiliaid nniongyrchol Aleosander Fawr, a phreswylwyr Maoedonia, un o 
deyrnasoedd mwyaf hen Groeg, oblegid hyn gelwid y teymasoedd a oresgynwyd 
gan Alecsander, yn ymerodraeUi Facedonaidd. 

+ Enw cyntefig yr albn hon ydoedd Hidecel, wrth ba enw y crybwyllir hi yn 
Gen. y. 14, fel nn o afonydd Paradwys. Yr enw diweddar gan yr Arabiaid yw 
Diglah, llygriad o*r hen enw, ac ymddengys bod Tigris yn Ilygriad pellach. 
Ymddengys bod gwreiddyn yr enw yn hen air cyntefig, yn arwyddo buan, neu 
■^hwym. 



12 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. I. 

Wedi i'r darganfyddiad nodedig hwn gael ei hyspjsn gan M. 
Botta, trwy M. Mohl, i Athrofa j Prif Gelfau, jn Ffraingc, ni ddarAi 
i'r corph hwnnw golli dim amser cyn erfyn ar Weinidog Addysg 
Gjhoeddus, am gynnorthwyon i fyned ym mlaen ll'r ymchwiliadati. 
Gwnaed y cyfryw gylw ar yr erfyniad hwn, gyd i'r parodrwydd a'r 
haelder ag sydd braidd bob amser yn nodadwy yn y Llywodraeth 
Ffrengig mewn perthynas i orchwylion o'r natur hyn. Bhoddwyd 
digon arian ar nnwaith i M. Botta, i gloddio ym mhellacb, a rhodd- 
wyd arluniwr cy wrain o dan ei reolaeth, i dynnu arlnniau o'r gwrth- 
ddrychan hynny, nad ellid en symmnd. Aed a'r gwaith ym mlaen 
yn fywiog a llwyddiannns, ac erbyn dechren 1845, yr oedd y gof- 
golofn wedi ei diorchuddio yn gyfangwbl. Terfynodd M. Botta a'i 
ymchwiliadan pellach yn ELhorsabad ; ac wedi diogeln amry w o'r cer^ 
fiadau tlysion Assyriaidd, efe a ddychwelodd i Ewrop gyd i chasgliad 
helaeth o argraphiadau, yr byn oedd effeithian mwyaf pwysfawr 
eu darganfyddiad. • 

Llwyddiant M. Botta, fu yn acbos i fy awydd gynnyddu i chwilio 
adfeilion Assyria. Yr oedd yn amlwg na allasai Khorsabad fod yr 
unig le. Nid ydoedd yn cynddrychioli hen Ninefeh, ac nid oedd 
yn rhoddi i ni unrhyw dystiolaeth yn ychwanegol gyd k golwg ar 
sail y ddinas honno. Os ydoedd yr adeilad a ddarganfyddwyd wedi 
bod yn un o'i phalasan, yn ddiau, yr oedd yn rhaid bod adeiladau 
eraill mwy, ac ardderchoccach yn hanfodi yn nes at orsaf y llywod- 
raeth, ar lennydd yr afon Tigris. Gwir, i M. Botta gloddio yn 
aflwyddiannns dros dri mis yn y crug mawr, ar gyfer Mosnl, yr 
hwn yn g3rffredinol a ystyrid fel gorsaf Ninefeh; ond y crug hwnnw 
ydoedd yn helaethach nag nnrhyw adfail adnabyddns arall; ac fe 
allai, yn y rhan a gloddiwyd, bod olion yr adeiladan a gynhwysai 
unwaith, wedi en colli mor hollol agyr oeddynt mewn rbai mannan 
yng nghmg Khorsabad. Fy meddyliau yn barhans a droent yn ol at 
Nimroud, ac at y traddodiadau cyssylltiedig a'r fan honno. Siaredais 
ag eraill, eithr heb dderbyn ond ychydig o gefnogaeth. O'r diwedd, 
yn hydref y flwyddyn 1845, cynnygiodd Syr Stratford Canning, 
cenhadwr llywodraeth ei Mawrhydi yng Nghaercystenyn, ddwyn 
traul y cloddiadau yn Assyria, dros amser terfynedig, mewn gobaith, 
OS byddai i'r anturiaeth Iwyddo, na fyddai diffyg cynnorthwyon 
iV dwyn ym mlaen i raddan cyfartal. 

Yr oedd yn awr yn fy ngallu i fyned ym mlaen a gorchwyl y bi^- 



Pen. I. CLODDIADAU. 13 

ais yn hir yn ewyllysio ei gymmeryd amaf ; ac yr wyf yn hyderu, 
na bydd y darllenydd heb deimlo tnedd i nno k mi mewn teim- 
ladan o ddiolchgai*wch at un, pan yn cynnal anrhydedd a daioni 
Lloegr mor llwyddiannns, a gynnysgaeddodd ei wlad aV fath nifer 
gof-golofnau o gelfyddyd a gwareiddiwch yr hen oesoedd. I Syr 
Stratford Canning yr ydym yn bennaf yn ddyledus am y casgliad o 
hynafiaethan Assyriaidd, ag sydd wedi cyfoethogi yr Amgueddfa 
Brydeinaidd ; ac heb ei haelioni a*i yspryd cyhoeddus ef, buasai 
trysorau Nimrond wedi en cadw i anturiaethau y rhai hynny a 
werthfawrogasant ddarganfyddiadan Khorsabad.* 

Ystyriwyd ei fod yn well i mi ymadael a Chaercystenyn heb 
hyspysn i neb ddiben fy nhaith. Cynnysgaeddwyd fi a'r ysgrifau 
tystiolaethol ag a roddir i deithwyr, a gyflwynirgan y Genhadiaeth, 
ac a llythyron cymmeradwyol i'r awdurdodau ym Mosul, a'r gym- 
mydogaeth. Gorphenais fy holl barottoadau yn ftian, a chychwyn- 
ais o Gaercystenyn mewn agerddlong i Samsount erbyn canol Hyd- 
ref. Gan fy chwennychiad i gyrhaeddyd pen fy nhaith, croesais 
fynyddoedd Pontus,J a gwastad-diroedd mawrion diffaeth Usun 
Yilak,§ mor fdan ag a gallasai brys-feirch fy nghludo; disgynnais 
o'r tiroedd uchel i ddyffryn y Tigris; carlammais dros wastadedd 
mawrion Assyria, a chyrhaeddais Mosul mewn deuddeg diwrnod. 



* Fe allai nad ydy w yn bysbys i drigolion Cymru yn gyfiredinol, maa i Syr 
Stratford Canning yr ydym yn ddyledus am gerfiadau marmoraidd HaJLicamaasusy 
sydd yn bresennol yn yr Amgaeddfa Brydeinaidd yn Llnndain ; ac nad ydyw yr 
anhawsderau ag oeddynt yn gwrthwynebu cyrhaeddiad y gweddillion ammhriS' 
iadwy hyn, a*r medrusrwydd ag oedd yn angenrheidiol i V meddianna, yn wybodtn 
i*r cyffredin. Gallaf dystiolaethu am yr ymdrechiadau aV llafur a fu am yn agos 
i dah" blynedd, cyn y gellid gorchfygu gwrthwynebiad y Uywodraeth Dyrcaidd, a 
chael caniattad i dynnu y cerfiadau allan o furiau castell, yr hwn a wilid yn fwy 
gofialiis nac nnrbyw adeilad cyffelyb yn yr Ymerodraeth. Er y rhwystrau annorch- 
^gol.braidd a gyfodwyd gan awdnrdodau a tbrigolion Budroon, Uwyddwyd 
i symmud y cerfiadau oddi yno i Loegr gan Mr. Alison. Y cerfiadan adnabyddus 
wrth yr enw, " Elgin Marbles/* aV boll weddillion bynafiaetbol o Dwrci, neu 
Groeg, a gedwir yn Llnndain, ac yn amrywiol fannau ar y Cyfandir, a gafwyd 
gyd & cbryn rwyddineb, 

+ Porthladd yn y Mor Dili, yn pertbyn i Dwrci. 

X Hen deymas yn Asia Leiaf, yr nn y cyfeirir atti yn Actau, ii. 

§ Usun Yilak, neu y rug hir. Porfaa elwir felly, oblegid bod Uwythau crwy- 
drol y Kurdiaid, yn dwyn eu diadelloedd yno, i bori dros yr baf. Mae yn wlad 
diang anwastad, ond yn gyfTelyb i wastadedd, a'r preswylwyr yn dduon. 



14 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pbn. II. 



PENNOD II. 

MoHAMMXD Pasha.— El osinLoirDxsAr.— Ctvlwk t wlad.— Ctchwtk i Nimeoud. 
— TsuLU Akabaidd.^'Dschbsu Cloddio.— Daboahfod Ybtafxll.— Am Akobavh- 
lADAu.— Am Addubniom Ipobi. — Dtchwbliad I Mosul.— Ymddtgiad t Pasha.— 

DxCBBXn CLODDIO TM HHLITH AMBTWIOL ADFXILION.^DTCHWBLTD I NiMBOUD.— 

DabgarftdoiadauPbllach. — Sblamitah. — DabqanftddiadauGbbfiadau.— Dab* 
LUNiAD Llbd-luniau. — ^T Rhwtstb gan t Pasha — Dabganftddiadau Pbllacb o 

GeBFIADAU. — DiSWTDDIAD Y PASHA. — YmADAWIAD I BAGHDAD. 

Y PETH cyntaf a wnaethum wedi cyrhaeddyd Mosul ydoedd cyf- 
Iwyno fy llythyron i Mohammed Fasha, llywodraethwr y dalaith. 
Gan ei fod yn enedigol o Candia, adnabyddid ef yn gyffredin fel 
Keritli Oglu (mab y Cretiad,) i'w wahaniaethu oddi wrth ei ragflaen- 
orydd nodedig o'r mi enw. Nid oedd ymddangoslad ei Ardderch- 
ogrwydd yn ddeniadol^ ond yn taro iV dymher a'i ymddygiad. Yr 
oedd natur wedi gosod rhagrith tu hwnt i'w gyrhaedd ; nid oedd 
ganddo ond un Uygad ac mi clust; yr oedd yn fyr ac yn dew; 
wedi ei nodi yn ddwfn a'r frech wen, yn lledchwith yn ei agweddan, 
ac yn arw yn ei lais; yr oedd ei enwogrwydd wedi cyrhaeddyd 
gorsaf ei lywodraeth o'i flaen ef. Ar y ffordd efe a adfy wiodd lawer 
o hen ddefodau ac ardrethiadau, pa rai yr oedd yspryd diwygiadol 
yr oes wedi en gadael i ddarfod. Yn neillduol efe a fynnai y dtsh- 
parasi, (neu arian-dant) sef t41 mewn arian, a osodid ar bob pen- 
tref y groesawid dyn o radd neillduol, am draul ei ddannedd yn 
cnoi yr ymborth yr ymostyngai efe iV dderbyn oddi wrth y tri- 
golion ! Pan gyrhaeddodd Mosul, efe a gafodd gan y rhai pennaf o'r 
Aghaid,* a ffoisent ar ei ddynesiad, i ddychwelyd yn ol; ac wedi 
gwneuthur llwon a thystiadau rheolaidd, efe a'u torfynyglodd, er 
mwyn dangos pa faint o ymddiriad a ellid roddi i'w air. Yr amser 
y cyrhaeddais i y He, yr oedd y trigolion mewn cyflwr o ddychryn 
ac anobaith. Yr oedd hyd yn nod ymddangosiad teithiwr achlys- 

* Agha. Gwr bonheddig Tyrcaidd. 



Pen. II. MOHAMMED PASHA. 15 

urol yn cynhyrfu gobeithioD^ ac yr oedd y gair yn cael ei sibrwd ar 
hyd y dref am ddiswyddiad y gormeswr* Yr oedd y Pasha yn 
ymwybodus o hyn, a phenderfynodd ar gynllun i brofi teimladau y 
bobl atto. Efe a gymmerwyd yn glaf yn ddisymmwth un pryd- 
nhawn, ac aed 4g ef i'w harem* ym mron marw. Bore dran- 
noeth, yr oedd y palas yn gauedig, a'r gweinyddwyr, me^n attebion 
i ofyniadau, a wnaent y cyfry w awgrymmau tywyllion, fel nad oedd- 
ynt iV deall ond mewn un ystyr. Peidiodd amheuon y Mosuliaid 
o'r diwedd, a llawenydd cyffredinol a gymmerodd le ; ond ar ganol 
dydd, ei Ardderchogrwydd, yr hwn oedd a'i yspiwyr drwy yr holl 
dref, a ymddangosodd mewn iechyd perffaith yn y farchnadfa. 
Cryndod cyffredinol a ymafLodd yn y trigolion. Syrthiodd ei ddig- 
llonedd yn bennaf ar y rhai yr oedd meddiannau ganddynt, ac hyd 
yn hyn wedi cadw o gyrhaedd ei drais. Ymaflwyd ynddynt, ac 
yspeiliwyd hwynt, dan yr esgus o'u bod wedi taenu chwedlau ni- 
weidiol iV awdurdod. 

Nid oedd y pentrefi, na'r llwythau Arabaidd, wedi dioddef llai 
na thrigolion y dref. Yr oedd yn arferol gan y Pasha i roddi ei 
orchymynion i'r rhai hynny a anfonid i gasglu arian, mewn tri 
gair — "Ewch, dinystriwch, bwyttewch," ac nid oedd ei oruchwyl- 
wyr yn gyffredinol yn methu a deall yspryd ei archiadau. Y 
Uwythan yr ymosodwyd arnynt, ac a yspeiliwyd, oeddynt yn at- 
daln drwy yspeilio y teith-finteioedd,+ aV ymdeithwyr, neu ddifrodi 
parthau cynhyrchol y Bashaliaeth.;]: Y pentrefi a adewid, ac 
ychydig a deithid ar hyd y ffyrdd, oblegid eu bod mor anniogel. 



* Ty y gwragedd yn y Dwyrain. 

+ " Caravans." Teithwyr wedi ffarfio eu hunain yn fintai i daitb, er mwyn 
amddiifyn en hunain. Mae un person^ yn gyffredin, yn cael ei gydnabod yn 
bennaeth, yr hwn a elwir yn " Caravan Baishi," neu bendod y '* Caravan." Hwn 
flydd yn rhoddi cyfarwyddiadau i symmud, ac yn pennodi y gorsafion lie mae y 
teithwyr i orphwys, yr hyn sydd yn ymddibynnu yn fawr ar ddwfr, mewn gwlad 
He nid oes gwestai ; ac mewn gwlad yn yr hon ni all y llywodraeth roddi amddi- 
%niad i deithwyr, y mae y cyfiyw gynnulliadau o fesnachwyr o^r pwys mwyaf, 
ac y mae dyfodiad ac ymawdiad y deith-fintai mewn dinas, yn fynych yn dymhor 
lawenydd a gwledda. Y bobl a ffurfiant y deith-fintai, a farchogant ar ge%Iau, 
mulod, asynod, a chamelod, ar y rhai hefyd y rhoddlr y glud a^r nwyfau mas- N 
nachol. Yteith-finteioedd lUosoccaf a phwysiccaf,ydynt y rhai hynny a ymadaw- 
ant a phrif drefydd y Dwyrain bob blwyddyn, i fyned i Mecca a Medina, prif 
wrthddrychau y pererindodau Mahommedaidd. 

X ''Pashalic." Talaith a lywodraethir gan Basha. 



16 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. IL 

y cyfryw oedd y Pasha, i'r hwn y cyflwynwyd fi ym mhen dau 
ddiwrnod, gan yr Is-swyddog Masnachol Prydeinaidd. Mr. Rassam. 
Efe a ddarllenodd y llythyrau a roddais iddo, ac a'm derbyniodd 
gyd i'r moesgarwch ag y mae teithwyr yn gyffredinol yn ei ddis- 
gwyl oddi wrth swyddog Tyrcaidd nchel. Yr oedd ei awydd i 
wybod diben fy neges yn amlwg; ond ni chafodd ei awyddfryd 
ei foddloni ar hynny o bryd. 

Yr oedd amiyw resymau yn ei wneuthur yn angenrheidol i mi 
gelu fy nghynlluniau, hyd oni fyddwn yn barod i'w rhoddi mewn 
gweithrediad. Er i mi bob amser gael y cymmorth mwyaf cyfeill- 
gar oddi wrth M. Botta, etto yr oedd eraill nad oeddynt yn cyfran- 
nogi o'i syniadau ef. Oddi wrth yr awdurdodau a phobl y dref, nid 
oedd i mi i'w ddisgwyl ond y gwrthwynebiad mwyaf. Ar yr 8ed 
o Dachwedd, wedi cael ychydig offer yn ddistaw, cyttunais a saer 
maen y funud yr oeddwn yn ymadael ; a chan fyned ig amryw 
ddrullian, piccellau, ac arfau, gyd k ni, dywedais mai myned i hela 
beidd gwylltion yr oeddwn, mewn pentref cyfagos, ac a nofiais 
lawr ar hyd y Tigris ar glwydfad oeddwn wedi wneuthur gyferbyn 
a'n taith. Yr oedd gyd k mi, Mr. Ross, (Masnachwj: Prydeinig ym 
Mosul,) fy Nghawass, a'm gwas. 

Ar yr amser hwn o'r flwyddyn, yr oedd yn gofyn saith awr i 
ddisgyn ar hyd y Tigris, o Mosul i Nimroud. Yr oedd yn fachlud 
haul cyn i ni gyrhaeddyd yr Awai, neu y gored a groesai yr afon. 
Nid oedd goleuni yn ymddangos pan ddynesem, ac ni chyferchid ni 
hyd yn nod gan g^n, y rhai yn gyffredin ydynt yn lliosog mewn 
pentrefi Arabaidd. Yr oeddym wedi myned i bentwr o adfeilion. 
Yr oeddwn ynghylch dychwelyd i'r clwydfad, ac yr oeddym wedi 
gwneuthur i fynu ein meddyliau i aros dros y nos arni, pan ddarfu i 
oleuni t^n ddangos mynedfa i ni i fwthyn tlawd iawn. Trwy dwll 
yn y pared, gwelwn deulu Arabaidd yn ymblygu wrth bentwr o far- 
wor wedi banner diffodd. Gwisg y dyn, — ^y fantell fawr a'r turban 
gwyn, a ddangosai ei fod yn perthyn i un o'r llwythau a driniant 
ychydig o dir ar derfynau yr anialwch, ac yn wahaniaethol, 
oblegid eu hymddygiad Uonydd, oddi wrth y Bedouniaid. Yn ei 
ymyl yr oedd tair menyw, deneuon, a gwrthun, a'u hwynebau ym 
mron a bod yn guddiedig mewn napcynnau duon ; a'r rhely w o'u 
cyrph yn oblygedig mewn Aba brith. Rhai plant, agos yn noethion, 
ac un neu ddau o filgwn clafrllyd a wnaent y teulu i fynu. Pan 



pek.ii. nimroud. 17 

aethom i mewn, cyfodasant, a dangosasant tjw faint o ofn oblegid 
ymddangosiad disymmwth j dieithriaid. Ond y djn, wrth weled 
BwTopiaid, a'n croesawodd, a chan daenu sachau jd ar y llawr, a'n 
gwahoddodd i eistedd. Oiliodd y gwragedd a'r plant i gongl o^r 
bwthyn. Bin gweisteiwr, enw yr hwn ydoedd Awad, neu Abd- 
Allah, oedd Sheikh* perthynol i'r Jeheshiaid. Yr oedd ei bobl wedi 
cael en hyspeilio gan y Pasha, ac yn awr yn wasgaredig yng ngwahan- 
ol barthan y wlad ; yr oedd efe wedi cymmeryd noddfa yn y pentref 
adfeiliedig. Yr oedd wedi dysgn ychydig o'r iaith Dyrcaidd, ac yr 
oedd yn ddeallgar a by wiog. Qan weled, ar nnwaith, y bnasai efe 
ynddefhyddiol i mi, mynegais iddo amcan fy nhaith; a chynnygiais 
iddo waith parhans, os bnasai yr ymchwliadau yn Uwyddiannns, ac 
a roddes iddo gyflog bennodol fel gomchwyliwr y gweithwyr. Cyn- 
nygiodd ar ganol nos, i gerdded i Selamiyah, pentref dair milldir o 
bellder, ac i ryw bebyll Arabaidd yn y gymmydogaeth, i ymofyn 
dynion i gynnorthwyo yn y cloddiadan. 

Ni chysgais ond ychydig y noson honno. Nid oedd y bwthyn yn 
yphwn yr ymgysgodasom, na'i breswylyddioA, yn gwahodd cwsg: 
ond nid oedd y cyfryw olygfeydd na'r cymdeithion yn newydd i mi ; 
gallesid en hanghofio, pe bnasai Uai o gyffroad yn fy mhen. Yr 
oedd y gobeithion a feithrinwyd gennyf dros amsermaith, yn awr i 
gael en eyflawni, nen i derfynn mewn siommiant Gweledigaethau 
baiasan tan-ddaerawl, anghenfilod dirfawr, Unnian cerfiadol, ac 
argraphiadan aneirif, a ymrithient ger fy mron. Wedi ffdrfio 
cynllnn ar ol eynllnn i symmnd y pridd, ac i ryddhan y trysoran 
•hyn, dychynamygwn fy mod yn crwydro mewn ystafelloedd afrif- 
ed ba rai ni allwn fyned allan. Yna drachefn, yr oedd y cwbl 
wedi ei adgladdu, ac yr oeddwn yn sefyll ar y crugyn glas-welltog. 
Wedi blino yn hoUol, yr oeddwn yn snddo i gysgadrwydd, pan 
glywn lais Awad, cyfodais oddi ar y llorlen, ac aethnm atto o'r 
tu allan i'r bwthyn. Yr oedd y dydd yn barod wedi gwawrio; ac 
yr oedd efe wedi dychwelyd a chwech o Arabiaid gyd ^ ef, y rhai 
a gyttonasant am swm fechan i weithio o dan fy nghyfarwyddiad. 

Ymddangosai pigwm nchel crag llydan Nimroud fel mynydd 
pellenig yn yr awyr foreuol. Ond yr oedd yr olygfa wedi cyfnewid 
yn fawr er fy; ymweliad blaenoroll Nid oedd yr adfeilion yn awr 

* Gair Arabaidd a arwydda yn gyffredinol bennaeth, fel yn yr achos presennol: 
ond arwydda hefyd weithiau gymmeriad crefyddol, neu sant. 



18 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. II. 

wedi eu gwisgo agwyrddni nac 4 blodau amrjliw; dim arwyddion 
o breswylfa; ie, ni welid hyd yn oed babell ddu yr Arabiad ar y 
gwastadedd. Yr oedd y llygad yn crwydro ar ddiffaethwch llosg- 
edig a diffrwyth! dros ba un yn achlysurol yr ysgybai y corwynt, 
gan lusgo ar ei ol gwmmwl o dywod. Ynghylch milldir oddi wrth- 
ym yr oedd pentref bychan Nimrond, mewn cyffelyb fodd i Naiffa^ 
yn bentwr o adfeilion. 

Ar ol cerdded ugain mirnud, cyrhaeddasom y prif gmgyn. 
Absennoldeb pob Uysiau a'm galluogodd i chwilio y gweddillion 
a pha rai yr oedd yn orchuddedig. Llestri priddion maluriedig a 
gweddillion priddfeini, a*r naill fel y Hall ag argraphiadau mewn 
llythyrennau cyhffarf, oeddynt yn wasgeredig ar bob Uaw. Ed- 
rychai yr Arabiaid yn fanol ar ol fy ysgogiadau, a sylwent mewn 
syndod ar y gwrthddrychau a gasglaswn. Beth bynnag, miasant yn 
yr ymchwiliad, a dygasant i mi loned eu dwylaw o ysgarthion, ym 
mhlith pa rai y cefais, er fy Uawenydd mawr, ddemyn o ledlun. Y 
defnydd ar ba un y cerfiwyd ef ydoedd wedi bod mewn tin, ac a ym- 
debygai ym mhob dim i'r gleinfaen llosgedig a gaed yn Khorsabad. 
Wedi cael profiad diddadl drwy y darganfyddiad hwn, bod gweddill- 
ion cerfiedig yn sicr o fod yn rhyw ran o'r crug, chwiliais am le i 
ddechreu cloddio yn y man tebyccaf i fod yn llwyddiannus. Cym- 
merodd Awad fi at ddemyn o gleinfaen a ymddangosai yn uwch nag 
wyneb y tir. Ni allasem ei symmud, ac wrth gloddio tu ag lawr, 
cafwyd mai y rhan uchaf o lech fawr ydoedd- Ferais i*r holl 
weithwyr gloddio oddi amgylch iddi, ac yn fuan daeth Uech arall 
i'r amlwg. Gan barhau ar yr un rhestr, daethom o hyd i'r dry- 
dedd; acyngnghorph y bore, cawsom ddeg yn ychwaneg, ac yr 
oedd y cwbl yn ffurfio petrual, ond bod llech ar goU wrth un gongl. 
Yr oedd yn amlwg ein bod wedi myned i ystafell, ac mae y bwlch 
oedd y fynedfa i mewn. Cloddiais yn awr i wyneb un o'r cerrig, 
a daeth argraphiadau yn y llythyrennau cynffurf yn fuan i'r gol- 
"^g. Yr oedd argraphiad cyffelyb ar ganol pob un o'r llechau, y 
rhai oeddynt mewn cadwraeth ragorol; ond yn Uyfa, heb law yr 
ysgrifen yn unig. Gan adael banner y gweithwyr i symmud yr 
ysgarthion o'r ystafell, aethum a'r Hall i gongl Dde Orllewinol y 
crug, He yr oeddwn wedi sylwi bod amryw ddarnau o gleinfaen 
trylosg. 

Wedi agor ffos yn ochr y crug, daethum yn uniongyrchol at fan, 



Pmr. II. DARGANFYDDIADAU. 19 

ar jT hwn yr oedd argraphiadau yn yr nn llythyrennau a'r rhai a 
ddarlnniwyd yn barod. T llechau, pa rai ocddynt agos a bod yn 
galch, trwy iddynt fod mewn gwres angherddol, oeddynt yn barod i 
fyned yn ddamau mor fuan ag y dinoethid hwynt. 

Gosododdy nos derfyn ar ein Uafur. Dychwelais i'r pen tref mewn 
boddlonrwydd hollol gyd k golwg amo. Yr oedd yn amlwg yn awr 
bod gweddillion adeiladan o helaethrwydd mawr yn hanfodi yn y 
crag, ac er bod rhai wedi cael en niweidio gan d^n, etto bod eraill 
heb gael en niweidio gan y goddeithiad. Yn gymmaint a bod argraph- 
iadau a lledluniau wedi eu cael, yr oedd yn naturiol i benderfynu 
bod cerfiadan etto yn gladdedig dan wyneb y tir. Penderfynais 
gan hynny i chwilio y gongl Ogledd Orllewinol, ac i waghau yr 
ystafell a arloeswyd mewn rhan yng nghorph y diwmod. 

Pan yn dychwelyd i'r pentref, symmudais o'r bwthjrn gor- 
lawn yn yr hwn y treuliasom y nos. Trwy gymmorth Awad, yr 
hwn oedd wedi cael ei foddloni fel fy hun, nyni a glytiasom nn o'r 
tai adfeiliedig goren yn y pentref 4 Uaid, ac a adferasom ei nen. 
Nyni a'i diddosasom, beth bynnag, i gadw gwyntoedd oerion y nos 
i raddau o bono: ac i gael rhyw ychydig o le dirgel i'm cydymaith 
a minnan. 

Bore drannoeth ychwanegwyd at nifer fy ngweithwyr bump 
o'r Tyrcomaniaid o Selamiyah, pa rai a dueddwyd i ddyfod er 
mwyn derbyn cyflogau rheolaidd. Gosodais un banner i arloesi 
yr ystafell, a'r Hall i ddilyn y mur wrth y gongl Dde Ddwyreiniol 
o'r crug. Cyn yr hwyr, yr oedd gwaith y rhai blaenaf ar ben, ac 
yroeddwn mewn ystafell* wedi ei phedrolyngio a Uechau ynghylch 
wyth troedfedd o uchder^ac yn amrywio o chwech i bedair troedfedd 
led. Ar un o honynt, yr hon oedd wedi syrthio yn ol o'i lie, yr 
oedd wedi ei gerfio mewn llythyrennau Arabaidd anghelfydd, enw 
Ahmed Pasha, un o lywodraethwyr etifeddol blaenorol Mosul. Yr 
oedd un genedigol o Selamiyah yn cofio bod rhai cristionogion wedi 
eu gosod i gloddio yn y crug er ys deng mlynedd ar hugain yn ol, i 
chwilio am garreg i adgyweirio bedd Sultan Abd-Allah, Sant 
Mussulmanaidd, a gladdwyd y tu aswy i'r Tigris, ychydig filldir- 
oedd yn is na'i chyssylltiad a'r Zab. Hwy ddadorchuddiasant y 
llech hon, ond gan iddynt fethu a'i symmud, hwy a roddasant enw 
y Pasha ami. Dywedodd hwn ym mhellach wrthyf, iddynt gael 

♦ Ystafell A, CynUun 3. 



20 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pek. II. 

arluniau cerfiedig mewn rhan arall o'r crug, ond ei fod wedi ang- 
hofio J fan, ac iddynt cael en torri yn ddamaa, er mwyn myned 
k'r gweddillion ymaith. 

Yr oedd gwaelod jr ystafell wedi ei Uorio a Uechan Uai na'r rhai a 
wynebent y muriail. Yr o«ddynt yn orchnddiedig Sg ai«raphiada« 
ar bob ochr, ac wedi eu gosod ar haen o byg-glai, yr hwn gan iddo 
gael ei osod yno yn doddedig, a gadwodd yn berfTaith mewn lled- 
lun y cerfiad oedd ar y cerrig. Yr argraphiadau ar y Uechau sythion 
oeddynt ynghylch ugain llinell o hyd, ac i gyd yn gyffelyb i'w gilydd. 

Yn yr ysgarthion yn gyfagos i waelod yr ystafell, cefais amiy w 
wrthddrychau mewn ifori, ar y rhai yr oedd olion goreurad; ac yn 
en plith yr oedd arlnn brenhin yn cludo mewn nn Haw y '^ crux an- 
sata"* Aiphtaidd, neu arwydd-nod bywyd, rhan o genfil plygedig 
(Sphinx) ar ymylwaith tlws o flodan. Awad yn ddrwgdybus o am- 
canion fy ymchwiliadau, canys braidd y gellai gredu ei fod yn dwyn 
perthynas k cherrig yn unig, a gasglodd jn ofalns holl weddillion 
gwasgaredig y goreurad a allodd efe gael yn yr ysgarthion; a chan 
alw amaf o'r neilldu, mewn dull tywyll a chyfrinachol, a'i dangos- 
odd i mi wedi eu goblygu mewn papyr budr. "0 Bey,t ebe efe," 
"Wallah, J mae eich Uyfrau chwi yn gywir, ac y mae y Ffrangciaid§ 
yn gwybod yr hyn sydd wedi ei gelu oddi wrth y gwir grediniwr. 
Dyma yr aur, mae yn wir ei wala, ac os gwel Duw fod yn dd% 
nyni a'i cawn ef oil mewn ychydig o ddiwmodau. Daw y peth i 
glustiau y Pasha." Bynnodd y Sheikh yn ddirfawr, a chafodd ei 
siommi, pan anrhegais ef a*r trysorau a gasglasai, ac a'r hyn a allai 
efe gasglu rhagUaw. Efe a'm gadawodd, gan ddywedyd ^Yia 



* Arwyddlun yn null croes, a ddygid gan yr eilunod Aiphtiaid a^ brenhinoedd^ 
megis ag yr arddangosir yn y cerfiad Sphinx. Arlun Aiphtiaidd, a phen dyn a 
ehorph Uew iddo. Mae yn gyfiEredin yn arwyddo Brenhin. 

■f* Pyfenw a roddir i bersonau o radd uchel, Vr rhai nad oes unrhyw enw neilldnol 
yn deillio iddynt oddi wrth eu swydd yn y llywodraeth. Ysgrifenir ef Beg, ac 
felly y seinir ef gan y graddau iselai. 

X lilw, neu fath o air cyflredin ; 4*r hwn ni cbyuylltir un meddwl drwg. Def- 
nyddir ef yn fynych gan y Mahommetiaid. Eiystyr ydyw, "Myn Duw.'* 

§ Yn llythyrennol Franghi. Yr enw wrth ba un y mae yr Ewropiaid yn adna- 
byddusyn y Dwyrain. Mae ei darddiad yn amheus. Meddyliarhai eifod yn tarddu 
o ''Yaranghi,'' enw yn iCrwyddo Mor-ladron, wrth ba enw yr oedd y milwyrcyflog* 
edig barthau gogleddol Ewrop, gan gynnwys Lloegr, yn adnabyddus yng 
Nghaercystenyn yn amser yr ymerodiraeth Roegaidd olafl Endll a ddeilliant y 
gair oddi wrth Iwyth ynghanol Ewrop. 



Pen. II. DYCHWELIAD I MOSUL. 21 

Eubbi !" ynghyd 4 gweddiau duwiol eraill, ac yr oedd wedi ym- 
golli yn ei amcaniaeth am ddiben y gorchwylion dieithrol hyn. 

Wrth waelodion y llechau yn y gongl Dde Orllewinol, cawsom 
bentwr mawr o goedllosg yr hyn a brofai bod yr adeilad agyr oedd- 
ynt hwy wedi bod ynddo wedi cael ei ddinystrio gan din. Clodd- 
iais hefyd mewn gwahanol fannau o'r cmg, ac mewn amrywiol 
leoedd; daethom at weddillion muriau trylosgedig. 

Ar y trydydd dydd, agorais ffos ym mhigwm uchel y crug, ond 
ni chafwyd amgen gweddillion priddfeini ig argraphiadau amynt. 
Cloddiais hefyd o'r tu cefii i'r ochr ogleddol o'r ystafell a arloeswyd 
gyntaf, mewn disgwyliad o gael muriau o'r tu draw; ond yn 
aflwyddiannus. Yn gymmaint ag mae fy mhrif amcan ydoedd, cael 
sicrwydd mor fiian ag y gellid, o fodoliaeth cerfiadau, fy hoU weith- 
wyr a symmudwyd i'r gongl Dde Orllewinol, lie yr ydoedd yr am- 
rywiol furiau a ddarganfyddwyd yn barod, ac yn ymddangos fel yn 
perthyn i'r un adeilad, yn debyg o droi allan yn fwy llwyddiannus. 
Parheais i gloddio yn y rhan hon o'r crug, hyd y 13eg, ac argraphiad- 
aa parhaus, ond dim cerfiadau, a ddygid i*r golwg. 

Yr oedd chwech diwmod wedi myned heibio er pan ymadawais 
a Mosul, a chan fod y prawf mor bell a hyn wedi bod yn llwydd- 
iannus, yr oedd yn bryd i ddychwelyd i'r dref i fynegu i'r Pasha, yr 
hwn yn ddiammeu ydoedd wedi clywed yn barod am fy ymchwil- 
ion, ynghyd k diben fy ymchwiliadau. Cychwynais, gan hynny, 
yn fore ar y 14eg, gan garlammu tu a Mosul, a chyrhaeddais yno 
ym mhen ynghylch tair awr. 

Cefais y dref mewn cynnwrf mawr. Yn y He cyntaf, yr oedd ei 
ardderchogrwydd, y dydd o'r blaen, wedi twyllo ei ddeiliaid, trwy 
yr adroddiadau am ei farwolaeth, megis ag y mae wedi cael ei 
adrodd yn barod, ac yr oedd mewn Uawn waith yn ymofyn am 
iawn arianol am y dirmyg a fwriwyd arno yn llawenydd diweddar 
y bobl. Yn yr ail le, yr oedd yr Is Swyddog Prydeinig wedi prynu 
hen adeilad 1 ddodi ei nwyfau masnachol ynddo, ac yr oedd y 
Cadi, yr hwn oedd yn benboethyn, ac yn ddyn o gymmeriad gwar- 
adwyddus, wedi taenu y chwedl bod y Ffrangciaid wedi ffurfio yr 
amcan o brynu holl wlad Twrci, ac yn ymdrechu creu cynnwrf, yr 
hwn oedd i derfynu yn ninystr y Gonstdiaeth a gweithredoedd 
eraill o drais. Gelwais gyd a'r Pasha, ac yn y He cyntaf, cyferch- 
*is ef, gyd k golwg ar ei wellhad buan o'i afiechyd; ac efe a dderbyn- 



22 NINEPEH A1 GWEDDILLION. Pen. II. 

iodd yr annerchiad hwn gyd k gwen o foddlonrwydd. Yna efe a 
ddygodddan sjlw destnn y Cadi, a'r'cjnnwrf a greasid ganddo; 
"A ydy w y llangc anhywaeth yna," eb efe, "yn meddwl mae Sheriff 
Pasha (rhagflaenor nniongyrchol ei ardderchogrwydd) sydd ganddo 
mewn Haw, pan y mae yn cynllnnio afreolaeth yn y dref ? Pan 
yr oeddwn i yn Siwas, cynnygiodd yrUlema gyffroi y bobl, am i mi 
wneuthur trais ar gladdfa, ond gwnenthum iddynt fwytta baw! 
Wallah ! mi gymmerais bob carreg fedd i adeiladn castell i hwynt." 
Cymmerodd amo ar y cyntaf ei fod yn anwybodas o'r cloddiadan 
yn Nimroud ; ond yn ol Haw, gan feddwl y bnasai yn fy enog brofi 
o hoccediaith yn fy attebion iV ofyniadan mewn perthynas i swm 
y tiysorau a ddaTganfyddwyd,efe a dynnodd allano'i flwch-ysgrifenu 
ddemyn o bapyr, mor fiidr a phapyr Awad, yn yr hwn yr oedd 
gronynnan o ddeilen anr, mor fychain fel braidd y gellid en gweled. 
Dywedodd, bod hwn wedi cael ei ddwyn iddo gan swyddog y mil- 
wyr achlysnrol sefydledig yn Selamiyah, yr hwn oedd wedi bod yn 
gwilied fy nghorchwylion. Sisialeis wrtho y dylai efe enwi gor- 
nchwyliwr i fod yn bresennol, cyh^d ag y buaswn i yn gweithio yn 
Nimroud, i ofalu am bob defnyddian gwerthfawr a ddarganfyddid. 
Addawodd ysgrifenii ynghylch hyn at bennaeth y milwyr ach- 
fysnrol ; ond ni chynnygiodd wneuthnr gwrthwynebiad i barhad 
fy ymchwiliadan. 

Chwedlau am y cyfoeth a geid yn yr adfeilion oeddynt yn barod 
wedi cyrhaeddyd Mosul, ac wedi cyffroi trachwant ac eiddigedd y 
Cadi, a phrif-drigolion y He. Yr oedd yn amlwg y buasai raid i mi 
wrthsefyll gwrthwynebiad cadam ; ond yn gymmaint ag nad oedd 
y Pasha hyd yn hyn, yn gwrthwynebu yn gyhoeddus fy ngor- 
chwylion, cyflogais rai Chaldseaid Nestoriaidd, y rhai oeddynt wedi 
gadael eu mynyddoedd am y gauaf, i chwilio am waith ym Mosul; 
ac anfonais hwynt i Nimroud. Ac ar yr un pryd, cyflogais oruch- 
wylwyr i chwilio amryw grugiau yng nghymmydogaeth y dref, 
mewn gobaith o gael sicrwydd am fodoliaeth adeiladau cerfiedig 
mewn rhyw ran o'r wlad, cyn i fesurau gael eu gosod ar droed i'm 
rhwystro. 

Pan ym Mosul, Mormons, Arabiad o Iwy th Haddedeen, a ddy wed- 
odd wrthyf, bod arluniau, yn ddigwyddiadol, wedi cael en dior- 
chuddio mewn crug yn gyfagos i bentref Tel Keff. Yn gynmiaint 
ag iddo gynnyg fy nghymmeryd i'r He, marchogasom allan ynghyd; 



Pen. II. ADFEILION NIMROUD. 23 

ond ni wnaeth efe yn amgen na nodi allan hen chwarel, gyd &g ych- 
ydig gerrig wedi eu naddu yn arw. Y cyfryw siomedigaethan a 
a ddigwyddent yn feunyddiol; a blinais fy hun wrth wibio drwy y 
wlad i weled gweddillion a ddarlunid yn fanol i mi fel cerfiadan, 
nea lechau gorchnddiedig ag ysgrifeniadau ; a'r rhai yn gyffredinol a 
brolid eu bod yn adfeilion rhyw adeiladaeth ddiweddar, neu gerrig 
beddau boreuol, a llythyrennau Arabaidd yn ysgrifenedig amynt. 

Y cmgiau, am y rhai y rhoddais gyfarwyddiadau iV hagoryd, 
oeddynt gmgian Baasheikha (o faintioli mawr,) a Baazani, Karam- 
les, Karakush, Yara, Jerraiyah. Yn gyssylltiedig a'r adfail olaf, yr 
oedd amryw chwedlau dieithrol yn cael eu hadrodd yn y wlad. 
Dywedid bod yn yr amser gynt, ar bigwm uchel y crug, deml o 
gerrig duon yn sefyll, ac yn barchus iawn gan y Yezidiaid, neu addol- 
wyr y diafol^ bod ei furiau yn orchuddiedig a phob rhyw arluniau 
oerfiadol, ac argraphiadau mewn iaith anadnabyddus. Pan syrth- 
iodd y Bey o Bowandiz ar y Yezidiaid^ a Ilofruddio y rhai ni allent 
ddiengyd, iddo ddinystrio y ty eilun-addolgar hwn. Ond dywedid 
am falurion yr adeilad, nad oedd wedi cael ei orchuddio ond gan 
ychydig o ysgarthion. Dygwyd i mi y parth isaf o arlun Assyriaidd, 
mewn lledlun ar fynor, a gloddiwyd o'r crug, yn ol fel y dywedid; 
ond gwedi hynny cefais le i gredu mae yn EJiorsabad y dargan- 
fyddwyd ef. Y cloddiadau a ddygwyd ym mlaen am ryw amser 
yn Jerraiyah, ond ni ddygwyd dim o weddillion teml y Yezidiaid 
i'r goleuni. 

Wedi gorphen fy ngorchwylion ym Mosul, dychwelais i Nimroud 
ar y 19eg. Yn fy absennoldeb, yr oedd fy Nghawass wedi myned 
&'r cloddiadau ym mlaen wrth gefn y mur, ynghongl Dde Orllew- 
inol y crug,* ac wedi darganfod cyntedd, neu borth-ffordd.t Gan fy 
mod yn awyddus i fyned ym mlaen mor belled ag y gellid, ych- 
wanegais nifer fy ngweithwyr i ddeg ar hugain, ac a'u rhennais yn 
dair rhan. Wrth agor fibsydd hirion cywir-onglau, mewn gwahan- 
ol fiyrdd, daethom ar ben mur, wedi ei adeiladu o lechau ac ar- 
graphiadau amynt cyffelyb i'r rhai a ddarluniwyd yn barod. Yr 
oedd un o honynt wedi ei throi i'r gwrthwyneb, ac yn llawn o lythyr- 
ennau, ac yn fwy eu maintioli nag un a welsom hyd yn hyn. Wrth 
edrych yn graff a gofalus ar yr argraph, cefais ei bod yn gyffelyb 

♦ Mur e. Cynllun 2. + Cyntedd d, Cynllun 2. 



24 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pen. n. 

i'r argraphiadau yn yr ystafell yn y gongl Ogledd Orllewinol ; ond 
yn g3rmmaint a bod ymylan hon, yn gystal ag ymylaa y Uechan er- 
ail] a ddarganfyddwyd yn adfeilion y De Orllewin, wedi en torri 
ymaith, er mwyn i'r cerrig weddn yn y mnr, yr oedd amrywiol 
lythyrennau wedi cael en dinystrio. Oddi wrth y ffeithiau hyn, y mae 
yn ^mlwg, bod defnyddian a gymmerwyd oddi wrth adeilad arall 
wedi cael en rhoddi yn yr adeilad ag yr oeddym ni yn awr yn ei 
chwilio; ond hyd yma, ni ellid gwybod pa nn a'i wyneban nen 
gefnau y llechan oedd wedi en diorchnddio ; canys ni ellid pender- 
fynn ynghylch cynllun yr adeilad hyd oni symmudid ymaith y 
pentwr o ysgarthion a phridd, dan yr hwn yr oedd yn gladdedig. 
Ni ellid myned &'r cloddiadan ym mlaen yn bresennol ond yn araf. 
Yr oedd y Uawr, yr hwn oedd gyd-gymmysgedig a phridd-feini 
wedi en sychn yn yr hanl, ac wedi eu crasn, llestri priddion, a dam- 
an o gleinfaen, yn attalfa i offer y gweithwyr; a phan ryddheid 
hwynt; ni ellid en symmnd ond mewn basgedi, a'n tafln dros ymyl 
y cmg. Y Chaldseaid o'r mynyddoedd, y rhai oeddynt ddynion ciyf- 
ion a chaledion, yn unig a allent drin y gaib; rhoid yr Arabiaid i 
ddwyn y pridd ymaith. Ni ellid defnyddio rhawiau, ac ni ellid 
defnyddio unrhyw foddion eraill, ond y rhai a g3rmmerais, i lanhan 
yr ysgarthion o'r adfeilion. Ni ellai neb ag a fyddai yn sefyll ar y 
cmg weled gweddillion yr adeilad hyd oni ddeuai i ymyl y ffosydd, 
i ba rai y disgynnai y gweithwyr ar hyd risiau, lie yr oedd rhannau 
o'r mnrian yn weledig. 

Gan fod Arabiaid Abou-Salman a Tai, yn parhan yn en difrod- 
iadan ar wastad-tir Nimrond, a'r wlad oddi amgylch, ystyriais 
mai callach i mi symmnd o Naiffa^ lie yr oeddwn wedi aros hyd 
yma, i Selamiyah. Y mae y pentref hwn wedi ei adeiladn ar 
dwyn yn gyfagos i'r Tigris, ac yr oedd gynt yn lie o ryw bwys, 
canys crybwyllir am dano yn dra boreuol, fel tref farchnad, gan y 
daearyddwyr Arabaidd, pa rai yn gyffredin a'i cyssylltent 4g ad- 
feilion Athnr nen Nimrond. Y mae ar sefyllfa hen ; ac yn rhesau y 
cmgian hirion a amgylchynant y pentref, gellir olrhain mnrian tref 
Assyraidd, nen yn fwy tebygol, nn o faes drefi y brif dinas. Hydyn 
oed pnm mlynedd jd ol, yr oedd Selamiyah yn lie blodeuog, a gellai 
anfon allan 150 o farchogion arfog. Ond y Pasha a'i hyspeiliodd, 
a'r trigolion a ffoisant i'r mynyddoedd, nen i dalaith gymmydog- 
aethol Baghdad. Deg o fwthynnod gwaelion yn unig a safent yn awr 



Ten.1I. selamitah. 25 

ynghanol adfeilion masnachdai a heoljdd, yn amgylchn '^ Easr/' 
neabalasberthjnol i hen Bashaid etifeddol Mosn], wedi ei adeiladn 
jn wjch o gleinfaen, ond yn bresennol yn sjrthio i ddadfeiliad. 
Yr oeddwn i^edi bwriadu cynuneryd meddiant o'r adeilad hwn, yn 
yr hwn yr oedd ychydig nifer o " Hytaid," neu filwyr acblysurol ; 
ond yr oedd yr ystafelloedd mewn cyflwr mor adfeiliedig, fel ag yr 
oedd bwthyn pridd isel y "Kiayah," nen bennaeth y pentref, yn 
ymddangos yn gynhesach ac yn fwy diogel. Gan hynny Uedais fy 
Uorlen yn nn o*i goDglau, a rhoddais i'r perchennog ychydig nifer o 
ddaman o arian, i orphen preswylfeydd eraill ag oeddynt wedi en 
dechreu ganddo^ a gwnaethnm fy nghartref yno dros y gauaf. Y tai, 
parai a orphenwyd yn fnan, oeddynt bedwar bwthyn^ amgylchyn- 
nedig gan fur llaid, ac wedi eu toi a chyrs a changhennau o good. 
Gymmerais feddiant o banner y breswylfod fwyaf, a'r banner arall 
ydoedd at wasanaeth anifeiliaid aredig, a chreaduriaid dofion. Tr 
oedd mnr rhyngddom, yn yr hwn yr oedd amiyw dyllan drwy y rhai 
y siaradent k'u gilydd. Gwnenthnm fy ngoren' i gan y tyllan hyn 
am lyw amser. Bwthyn arall a roddwyd i wragedd^ plant, a chre- 
adnriaid plyfog y perchennog ; y trydydd bwthyn a wasanaethai 
fel cegin a nenadd i'r gwasanaeth-ddynion ; a*r pedwerydd bwthyn 
a wnaed yn farchdy i'm ceffylan. Tn y llannerch a finrfiwyd gan 
y bwthynnod a*r mur allanol, yr oedd yr ychydig ddefaid a geifr a 
ddiangasant rhag gorthrais y Pasha, yn cael en cadw dros y nos, a 
pha rai a frefent ac a fogonadent, hyd oni odrid hwynt, ac y troid 
hwynt allan i bori gyd i thoriad y dydd. 

Gan nad oedd y cronglwydi wedi eu gwneuthur i gadw gwlaw- 
ogydd y gauaf allan, ag oeddynt ar hyn o bryd wedi dyfod, yr 
oedd yn ofynol am ychydig o gywreinrwydd i ymgadw rhag y Ui- 
feiriant a ddisgynnai i'm hystafell i. Tr oeddwn fynychaf yn 
trenlio y nos, ar yr achlysuron hyn ym mhlug mewn congl, neu 
dan y bwrdd garw oeddwn wedi saemio. Gan fod ffosydd wedi 
eu gwneuthur o amgylch hwn, er mwyn i'r dwfr fyned allan, yr 
oedd yn gyffredin yn rhoddi gwell cysgodfa. Fy Nghawass, yr hwn 
oedd enedigol o Gaercystenyn, a achwynai yn chwerw oblegid'yr 
hyn a ddioddefai, a chefais beth anhawsdra i gael gan fy ngweision 
i aros gyd k mi. 

Trigolion presennol Selamiyah, a'r rhan amlaf o'r pentrefi ym 
Mhashaliaeth Mosul, ydynt Dyrcomaniaid, hanedigion Uwythau a 



26 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. II. 

ddygwyd gan y Sultaniaid Tyrcaidd borenol o Ogledd Asia Leiaf, i 
boblogi gwlad anrheithiedig gan oresgyniadan tramor o bryd i bryd. 
Yn y parth hwn o*r Ymerodraeth Ottomanaidd, nid oes ond ym 
Mosul a'rmynyddoedd, braidd olion yr hen boblogaeth. Y llwythau 
mawrion a breswyliant yr anialwch, a ddygwyd o'r Jebel Sham- 
mar,* yn Nedjd, o fewn cof presennol. Trigolion y gwastad-diroedd 
o'r tu dwyreiniol i'r Tigris, ydynt gan mwyaf yn Dyrcomaniaid a 
Khurdiaid wedi ymgymmysga 4'r Arabiaid, neu 4'r Ye2idiaid,t y 
rhai ydynt ddieithriaid yn y wlad, a tharddiad pa rai ni ellir yn 
hawdd benderfynu. Ychydig o Gristionogion Ghaldseaidd J a Ja- 
cobitiaidd,§ gwasgaredig ym Mosul a'r pentrefi cymmydogaethol, 
neu yn preswylio yn rhannau mwyaf anhygyrch y mynyddoedd, ba 
rai oedd eu noddfeydd rhag milwyr difrodgar Tamerlane, || yn de* 
bygol, ydynt unig hanedigion y bobl cedym hynny, a ly wodraethent 
o*r gwastadedd hyn, banner Asia. 

Y Yuz-l)ashi, neu gadben y milwyr achlysurol, un Daond Ag- 
ha, genedigol o Ogledd Asia Leiaf, a alwodd amaf, mor gynted ag yr 
ymsefydlais yn fy mhreswylfod newydd. Fel pob un o'r ddosparth^ 
— Yspeiliwyrproffesedig,** yr oedd yn ddirodres acyn ymwybodus. 

* Neu fynydd y Shammariaid Arabaidd yn nhalaitb Nedjd, parth o Arabia 
Ogleddol. Mae yn dalaith anymddibynol, llawn o bentrefi a llwythan Arabaidd; 
ac ni ymwelwyd a hi ond gan un neu ddau o Ewropiaid. 

i* Rhoir eglurhad cyflawn oV enw hwn etto. 

t Yn briodol genedigion o Chaldaea; ond yn awr a roddir i sect o Grristion- 
ogion a breswyliant lennydd y Tigris, a'r mynyddoedd cymroydogaethol. Proffes- 
ant athrawiaethau Nestorins, y rhai a wabaniaethant y personau yng Nghrist ; 
ond mewn petbau eraill, ac yn eu disgyblaeth Eglwysig, aHi fifiirfiau, maent yn 
ymdebygu mor agos i'n Heglwys ni, fel y gelwir hwynt yn fynych yn ** Brotestan- 
iaid Asia.'* Maent yn un o'r bobl Gristionogol henaf yn ybyd; cofhodant en 
dychweliad i amser yr Apostolion. Maent o dan y Uywodraeth Dyrcaidd, ac 
wedi cael eu herlid yn fawr y blynyddoedd diweddaf, gan y Kurdiaid oblegid eu 
crefydd. Pennaeth y sect a elwir " Patriarch." 

§ Sect arall o Gristionogion a breswyliant yng nghymmydogaeth Mosul, a 
Gogledd Syria. Gelwr hwynt felly oddi wrth lago neu Jacobus BaradsBUs. Maent 
yn Monopbysites, hynny ydyw yn proffesu heresi wrthwynebol i'r Nestoriaid, ac 
yn cymmysgu y personau yng Nghrist. Yn gyflPelyb i'r Nestoriaid, y mae gan- 
ddynt eu Patriarch. 

II Llygriad o Timour leng, neu Timour y Cloflf. 

♦• Y Marchogion achlysurol, (Hytaid fel eu gelwir yn y parth hwn o Dwrci, a 
Bashi-bozukiaid yn Roumelia ac Anatolia,) adnabyddus am ei wroldeb a'i eoftK 
dra a gyfenwir yn Hytabashiad, neu bennaeth yr Hytaid, ac y mae yn cael ei 
gynnysgaeddu a "teskeres," neu archiadau am dal ac ymborth i nifer o farchog- 
ion, o bed war a phum cant hyd fil neu fwy. Y mae yn casglu yr boll grwj^r- 



Pew. n. DARGANFYDDIADAU. 27 

Efe a gynnygiodd i mi ei wasaDaeth; a'm difyrrodd 4*i helyntion, 
ac a gynllnniodd hyntiaa helwriaethol. Ychydig anrhegion a 
wnaethant ei ymlyniad yn sicr, ac wedi hyn efe a brofodd ei huu 
yn gyfaill fFyddlon a defnyddiol. 

Tr oedd yn rhaid i mi yn awr farchogaeth tair milldir bob bore 
i'r crug, a'm gweithwyr, gan ofn yr Arabiaid, ni phreswylient yn 
Naiffa, ond a ddychwelent ar ol gwaith y dydd, i Selamiyah. Ond 
er hynny y cloddiadau a ddygid ym mlaen mor brysur ag yr oedd 
y cyfleusderaa yn caniattau. Yr oedd cyntedd, neu borth-ffordd, yn 
awr gwedi ei Iwyr lanhau, a chafnau ac amryw lechau argraphedig 
wedi eu diorchuddio.* Yr oedd congl-faen, yr hwn yn amlwg oedd 
wedi cael ei ddwyn oddi wrth adeilad arall, yn addumiedig iawn o 
flodau ac ysgrif-waith lledluniaidd; ond dim cerfiadau; ac ni ellid 
finrfio etto nnrh3rw^ ddrychfeddwl am sefyllfa berthynasol y muriau. 
Gan hynny perais i ffos gael ei hagoryd o'r cyntedd i ran tu mewnol 
y crug, gan dybied y buasem yn y pendraw yn dyfod i'r ochr gyfer- 
byu a ni o'r ystafell, i'r hon yr ymddangosai yn debygol, ein bod 
wedi cael 'mynedfa iddi. Gwedi symmud pentwr mawr o bridd 
cjmmysgediga golosg, coed dylosg, a phridd-feini maluriedig, daeth- 
cm ar ben mur newydd ar brydnawn yr 28 o Dacbwedd. Er mwyn 
gwybod a oeddym 6*<r tu mewn i ystafell, perwyd i'r gweithwyr 
symmud ymaith y pridd o bob ochr i'r Uechau. Yr oedd yr wyneb 
deheuol yn ddigerfiad ; ond ergyd cyntaf y gaib ar yr ochr arall a 
ddiorchuddiodd ben uchaf lledlun. Nid oedd yr Arabiaid yn llai eu 
cynhyrfiad na minnau oblegid y darganfyddiad, ac er eu bod yn 



aid a^ ysepeilwyr a all gael gafael ynddynt, i wneuthur y rhif i fynu. Rhaid iddynt 
hwy ba^ttoi en harfau a^u ceffjrl&u eu hunain, er ar biydiau, y mae yr Hyta- 
badii yn eu parottoi iddynt, ao yn cadw y gwertli yn ol o'u tal, hyd oni chaffo efe 
ei ddigolledu. Yr Hytaid goreu ydynt yr Albaniaid aV Lazesiaid, ac y maent 
yn gwneuthur i fynu gorph effeitbiol o fisLrchogion achlysurol. Eu tal ym Mo- 
sul sydd isel, ynghylch wyth swUt y mis, yn y taleithiau eraill, y mae yn llawer 
m^. Cyfleir hwynt yn y pentrefi, ac y maent yn ddychryn i*r trigolion, y rhai a 
yspeiliant, gan eu drwgdrin fel y gwelont bwy yn dda. Pan fyddo Hytabashi, 
wedi sefydlu bri iddo ei bun, ei ganlynwyr ydynt yn Uiosog, ac yn ymlyngar wrtho. 
Gwibia drwy y taleitbiau, ac fel gwasanaetb-ryfelwr y canol oesau, gwertha 
ei wasanaeth, a gwasanaetb ei filiwyr, iV Pasba a rydd y tal mwyaf iddo, aV olygfa 
(vea am yspail. Er pan ddygwyd y tamaimat i arferiad. neu y gyfundraeth ddi- 
wygiedig o lywodraeUi, mae nifer y milwyr achlysurol wedi eu Ueihai yn fawr, 
ac nid ydy w yr Hytaid mwyach yn alluog i gam ymddwyn at drigolion y pen- 
trefi £b1 cynt. 

* Mur a Cbyntedd d^ Cynllun 2. 



28 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pmi. H. 

gwlawio yn drwm, gweithiasant hyd y tywyll hwyr, a dygasant 
ddwy o'r Uechau yn hoUol i'r amlwg.* 

At bob nn o'r Uechau yr oedd dan ledlnn, yn cael en gwahaniaethn 
gan argraphiad. Yn y dosbarth nchaf yr oedd golygfa frwydrol, yn 
yr hon yr arddangosid dan gerbyd, a phob un yn cael ei dynnn 
gan geffylau mewn addnm-wisgoedd ardderchog ac ar lawn gar- 
lam, ac yn cynnwys tri rhyfelwr, y pennaf o honynt yn ddifarf, ac 
yn ennnch eglnr. Tr oedd yr arlnn hwn yn wisgedig a ch&d-ddillad 
o fettel gennog, amgauedig yn y canol, ac yn ymddangos yn gys- 
sylltiedig a chrys o frethyn Uawban, nen liain. T crys ydoedd 
rwymedig am y canol & gwregys. Ar ei ben yr oedd helm bigog, 
oddi wrth yr hon y crogai Uip-ddamau, gorohnddiedig a chen- 
nan, i ymddiffyn y clostian a pharth isaf yr wyneb, a'r gwddf; yr oedd 
yr holl benwisg yn gyffelyb i'r nn a ddefnyddid gan y Normaniaid 
cyntefig. Ei law aswy a ymaflai mewn bwa wedi ei dynnn i'r 
eithaf, a'i law ddehan a dynnai y llinyn, a'r saeth oedd yn bared 
i'w goUwng. Yr oedd y fraich aswy yn amgylchynnedig a gward, fe 
allai ledr, i'w diogelu rhag y saeth. Yr oedd ei gleddyf yn y wain, 
a'i gam wedi ei addumo yn hardd ag arlnn dan lew. Yn yr nn cer* 
byd yr oedd cerbydwr, yn cymhell y ceffylan ag awenan ac a fflan- 
gell, a thariannwr, yr hwn a droi ymaith saethau y gelyn & tharian 
gylchol, cyffelyb i dariannan Solomon, a gweision Hadad-ezer, bren- 
hin Zobah, ac fe allai o anr morthwyliedig.t Yr oedd y cerbydan yn 
isel; yn grwn ar y pen nchaf, ac wedi en hymylu ag addnm-gerfiad 
godidog, ac yn oreuredig, fel y mae yn debygol, neu wedi en lliwio. 
Wrth yr ochren yr oedd yn grogedig ddau gawell saethau wedi en 
haddumo yn fawr, a phob un yn cynnwys dwy fwyall, heb law y 
saethau Yr oedd i'r olwynion chwech o freichiau. Yr oedd pen j 
pawl, yn ffurfiedig fel pen tarw, yn cael ei gyssylltu a pharth blaen y 
cerbyd drwy ddyfais neillduol, ond ni ellir penderfynu ynghylch y 
diben o bono, na'i ddefnydd oddi wrth y cerfiad. Ymddengys ei fod 
wedi cael ei amcann i fod yn addum yn gystal ag yn gynhaliaeth i'r 
pawl; a'i fod yn waith corfanog, gorchuddiedig i Uiain neu sidan; 
y mae ei led yn symmud ymaith bob meddwl o'i fod o unrhyw ddef- 
nydd arall. Yr oedd wedi ei liwio neu eu frodio yn gelfyddus kg ar- 
wyddluniau cyssegredig a dychymmygion tly sion. Y cerbyd, yr hwn 

♦ Rhif 1 a 2, Mur/, Cynllun 2. f Bren. x. 17 ; 2 Sam. viii. 7. 



HILWTR iSSYKIAIDD. 



30 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. n. 

y mae yn debygol oedd o goed, ac yn agored o'r tu ol, a dynnid gan 
dri chefiyl, cer pa rai oeddynt gwedi eu gwychu ag amlder o das* 
swau a rhosynau, ydoedd yn ddiau yn un o'r cerbydan mwyaf drud- 
fawr. Fe allai i'r gwisgoedd gael eu gwau gan wehyddion Dedau, 
marchnatawyr pa rai yn y dyddiau gynt, a gynnysgaeddent y Dwy- 
rain 4 "brethynnau gwerthfawr i gerbydau."* Y saethwr, megis ag 
y mae yn amlwg a berthynai i'r genedl fuddngoliaethns, ydoedd yn 
ymlid ar ol y gelynion fibedig. dan olwynion y cerbyd yr oedd 
yn wasgaredig y gorchfygedigion a'r marwolion, a saethwr, yr hwn 
oedd ar gael el sathra, yn ymdrechu attal cyflymdra y meirch yn en 
gyrfa ym mlaen. Yr oedd dillad y gorchfygedigion yn wahanol 
hollol i ddillad y rhyfelwyr Assyriaidd. Gwisgent hwy huganan 
byrrion yn disgyn hyd y gluniau, a'u gwallt a glymmid ig ysuoden 
gyffredin oddi amgylch eu talcennau. 

Sylwais mewn syndod ar harddwch a thlysni yr addumiadau ; 
Uuniad manwl a chywir gluniau a gewynau y dynion yn gystal 
a'r meirch, ynghyd &'r dangosiad a roddwyd o wybodaeth y gel- 
fyddyd ynghyflead yr arluniau, ac yn y cyfansoddiad cyff- 
redinol. Yn yr hoU olygiadau hyn, yn gystal ag mewn diwyg, 
mae y cerfiad hwn yn ymddangos 1 mi, nid yn unig yn gwa- 
haniaethu oddi wrth, ond yn rhagori ar ledluniau Khorsabad. 
Olrheiniais hefyd yn y llythyrennau ag oeddynt yn yr argraph, 
wahaniaeth neillduol oddi wrth y rhai oeddynt ar y golofn a ddar- 
ganfyddwyd gan M. Botta. Ond trueni mawr, yr oedd y llech 
wedi bod mewn t4n, ac wedi cael ei niweidio i'r fath raddau fel ag 
buasai ei synmiudiad yn ddinystr iddi Yr oedd yr ymylon hefyd 
wedi eu torri ymaith, er niwed i rai o'r arluniau a'r argraph ; a 
chan fod y llech nesaf wedi gwrthdroi, yr oedd yn amlwg bod pob 
un honynt wedi ei chynmieryd o adeilad arall. 

Yr oedd y Uedlun isaf ar yr unrhy w lech yn arddangos gwar- 
chead castell, neu ddinas gaerog. Ar y tu aswy yr oedd dau ryfelwr, 
yn arfog k chleddyfau hirion, a thariannau cylchog, wedi ymwisgo 
mewn huganau, a rhes o dusswau ar eu hymylon, ac jn cael eu clym- 
mu yn y canol k gwregys llydan. Pob un a ddugai gawell saethau ar 
ei gefn, a bwa ar ei fraich aswy. Gwisgent yr helmau pigog y cry- 
bwyllwyd am danynt o'r blaen. Yr oedd y rhyfelwr blaenaf yn 
dringo ysgol a osodwyd wrth y castell. Tri thwryn, a mur-gan- 

* Ezeciel xx?ii. 20. 



Pmr. IL DARGANFYDDIAD LLEDLUNIAU- 31 

Uawian onglog, a gyfodent nwch y mnriau, addumiedig mewn cyflF- 
elyb fodd. Yn y twryn blaenaf, yr oedd dau ryfelwr, un yn goUwng 
ei saeth, a'r Hall yn dyrchafu ei Inrig, ao yn taflu carreg at yr ym- 
osodwyr, oddi wrth ba rai yr oedd y gwarchaedig yn wahaniaethol 
yn en gwisgoedd, — ^ysnoden gyffredin yn rhwymo y gwallt nwch 
yr arleisian. Yn y drws yr oedd tafliedydd yn parottoi ei ffondafl. 
Yn cyfwug rhwng y twr hwn a'r trydydd, a thros borth-ffordd 
fwaog, yr oedd arlnn benyw, a adnabyddid wrth ei gwallt hir yn 
disgyn yn grych-gydynnog ar hyd ei hysgwyddan. Ei deheulaw oedd 
ddyrchafedig, megis pe bnasai wrth y gorchwyl o ofyn am drugar- 
edd. Yn y trydydd twr yr oedd dau yn ychwaneg o'r gwarchaedigion ; 
nn yn gollwng ei saeth, a'r Hall yn dyrchafu ei lung, ac yn ym- 
drechu a ffaglau i losgi offeryn cyffelyb i luchbeiriant, yr hwn a 
^^ygwyd i fynu i'r mur ar ffordd leddfol, a ymddangosai ei bod 
wedi ei gwneuthur o ganghenau coed ac ysgarthion. Yr oedd yr 
arlnniau hyn allan o bob cyfartaledd gyd d golwg ar faintioli a'r 
adeilad. Rhyfelwr mewn helm bigog, yn penlinio gan ddal ffag- 
len yn ei ddeheulaw, oedd yn rhoddi porth y castell ar dS.n, pan ag 
oedd un arall mewn Uawn arfogaeth yn gwthio cerrig o'r muriau 
gyd ig offeryn o haiam, yn gyffelyb i biccell bwl. Rhyngddynt yr 
oedd dyn clwyfedig yn syrthio bendramwnwgl o'r canllawiatL 

Y llech gyfagos, yr hon oedd o ddull onglog, ac a ffurfiai gongl, 
ydoedd a'r rhan fwyaf o honi wedi cael ei thorri ymaith er mwyn 
ei gwneuthur o faintioli cyfleus. Yr oedd yn y parth uchaf, neu 
yp isaf, gan eu bod yn wrthdroedig, ddau ryfelwr: y blaenaf mewn 
helm bigog, yn marchogaeth ar un ceffyl ac yn tywys un arall; 
y Hall heb un helm yn sefyll mewn cerbyd, ac yn dal yr awen- 
au yn ei ddwylaw. Yr oedd y meirch wedi eu dinystrio, ac yr oedd 
olion y c^ yn weledig ar amryw rannau o'r llech, a'r cerfiad mewn 
rhai manau wedi ei ddileu yn ofalus. Y lledlun a arddangosai 
ganllawiau a thyrau castell. Safai benyw ar y muriau yn tynnu ei 
gwallt fel arwydd o'i gofid. Yn is, wrth ochr afonig, a ddangosid 
drwy amryw linellau gwedd-donnog, yr oedd pysgottwr yn plygu, 
^ yn tynnu pysgod o'r dwfr. Yr oedd y llech hon wedi bod yn 
agored i din yn gyffelyb i'r un gyfagos, ac wedi cael gormod o niw- 
eid i'w symmud. 

Pan ag yr oeddwn yn myfyrio yn y prydnawn ar fy nargan- 
fyddiad, daeth Daoud Agha i mewn, a chan eistedd wrth fy ochr 



32 NINEFEH Al GWEDDILLION. Pm II. 

4 draddododd araeth hir-faith, i ddangos, ei fod ef yn was i'r 
Fasha^ yr hwn drachefo oedd gaethwas Tr Saltan; a bod gweision 
yn rhwym o ufuddhau iV mheistr, gan nad pa mor anhyfryd ac 
anghyfiawn y byddent Oanfyddais ar unwaith ben draw y rhag- 
lith hon, ac yr oeddwn yn barod iV derbyn, canys lled-gredwn ei 
fod wedi derbyn cennadwri o Mosnl^ i fygwth y rhai hynny 
a weithient drosof fi. Gan hynny, yn y bore oanlynol, marchog- 
aifl tn a'r dref, ac aethum at ei ardderchogrwydd y Pasha. Oym- 
merai hwn amo na wyddai ddim am y peth, a gwadai, nad oedd 
efe wedi rhoddi y cyfryw orchymyn, a pherodd iV ysgrifenydd 
yrru yn nnion-gyrchol at lywydd y milwyr achlysarol, i roddi i mi 
bob cynnorthwyon, yn hytrach na rhv^ystro fy ngwaith. Addawodd 
roddi y llythyr i mi y piydnhawn cyn fy nychweliad i Selamiyah; 
ond daeth swyddwr attaf yn f^an ar ol hyn, ac a ddywedodd wrth« 
yf, nad oedd y Pasha am fy nghadw yn hir, ac am hynny yr anfonai 
y llythyr y noson honno. Marchogais yn fy ol i'r pentre^ a myn- 
egais i Daoud Agha, yr atteb a gefais. Ynghylch banner nos, 
dychwelodd attaf, ac a ddywedodd wrthyf, fod marchogwr newydd 
ddyfod atto 4 gorchymynion caethach nag oedd efe wedi dderbyn 
etto; ac nad oedd efe, ar nn cyfrif, i roddi caniatad imi gloddio 
ym mhellach. 

Gan ryfeddn, mi ryfeddais oblegid yr anghysondeb hwn, a dych- 
welais yn fore drannoeth i Mosul, a gelwais drachefn ar y Pasha. 
" Mewn gofid mawr," ebai ef, "y deallais, ar ol i chwi ddychwelyd 
ddoe, bod y crug, yn yr hwn yr ydych yn cloddio, yn fynwent gan 
y Mnssulmaniaid,* ac yn llawn beddau ; a gwyddoch ei fod yn 
waharddedig gan y gyfraith i agor y cyfryw feddau : ac y mae y Cadi 
a'r Mnffti, newydd osod y peth ger fy mron." Gan fy mod yn 
hoUol gydnabyddus a'r crag, mi attebais fel hyn, — ^'^Yn gyntaf, 
gallaf ddywedyd wrthych, na wnaed anrhyw lanastr ar y beddau; 
a chyd k golwg ar yr ail bwngc, — ^ar ol y ^'poliiicd'^ doeth a grymmus 
a ddangosodd eich Ardderchogrwydd yn Siwass, ni allasai cerrig 
beddau fod yn anhawsdra. A rhynged bodd i Dduw, dysgodd y 
Gadi a'r Muffti ryw gymmaint oddi wrth y Uith a roddasoch i Ule- 
may ddinas honno." ^'Yn Siwas," ebai ef,gan ddeall fy meddwl yn 



* Gaif Arabaidd ydyw Mussulman, yn arwyddo un ag sydd yn arddel fl^dd 
Islam, crefydd y gau brophwyd Mohammed. 



PEir.IL . RHWYSTRAU. 33 

uniongyrchol, nid oedd yno ond *^ tanzimat'^* Eithr yma, nid oes 
gennjm ond Kurdiaid ac Arabiaid, a, Wallah I bwystfilod ydynt 
hwj. Nsky ni allaf ganiattau i chwi f jned ym mlaen jm mhellach ; 
chwi y w fy nghyfaill goreu, a mwyaf mynwesol ; ac os digwydd 
rhy w beth i ohwi, pa flinder na wnaf ei ddioddef ; mae eich bywyd 
T^ fwy gwerthfawr n^ hen feini ; ac heb law hynny, bydd y gofal 
am danoch wrth fy nrws i." Gan ddeall bod y Pasha wedi pender- 
ffau rhwystro fy ngwaith, cymmerais amaf fy mod wedi cael fy 
moddloni yn ei attebiad deisyfais ar fod i Gawass ag oedd yn ei 
wasanaeth e^ i gael ei anfon gyd & mi i Nimroud, am fy mod yn 
awyddus i dynnu arlnniau, ac adysgrif o'r argraphiadau ag oeddynt 
' wedi en gwnenthur yn amlwg eiftoes. Cydsyniodd & hyn, a gorch- 
ymynodd ar fod i swyddog I'm dilyn. 

Ar fy nychweliad i Selamiyah, nid oedd yr anhawsdra yn fawr, 
i gael caniattad Gawass y Pasha i oddef i ychydig weithwyr i ofalu 
am y cerfiadan yn ystod y dydd; a chan fod Daoud Agha, yn ys- 
tyried presennoldeb y swyddog hwn, yn ei ryddhau ef oddi wrth 
gyfrifoldeb^ ni ymhyrrodd ym mhellach k mi. Gan fy mod yn 
ewyllysio gwybod rhyw beth am y beddau, yn gystal ag am 
dynnu y Uedluniau ag oeddynt wedi eu darganfod, marohogais at 
yr adfeilion bore drannoeth, a'r Hytaid a*a Cadben gyd i mi, pa rai 
oeddynt yn myned oddi amgylch i chwilio am yr Arabiaid ysgly- 
faethgar. Gyfaddefodd Daoud Agha wrthyf, ar y fibrdd, ei fod ef 
wedi derbyn gorchymyn i wneuthur beddau yn y crug, a bod ei 
filwyr wedi bod ddwy noswaith yn cludo cerrig beddau o bentrefi 
pellennig i'r diben o wneuthur beddau yn y crug hwn.f " Ac," 
meddai ef, "yr ydym wedi dinystrio mwy o feddau gwir Gredin- 
^^} yiig ngwneuthuriad y rhai ffugiol hyn, nag a allasech chwi eu 
halogi rhwng y Zab a Selamiyah. Yr ydym wedi lladd ein ceffylau 
a ni ein hunain, i gludo y cerrig melldigedig hyn." Dechreuodd 
wlawio yn ddwys; gadewais y marchogion, a dychwelais i'r 
pentref. 

Yn y prydnawn, dygodd Daoud Agha, garcharor gyd ^g ef yn ol, 
a dau o'i wyr wedi eu clwyfo yn llymdost. Yr oedd wedi cyfarfod 

* Y gyfdndiaeth ddiwygiedig, ag ydoedd braidd yn holl daleithiau Twrci, ond 
heb gyrhaeddyd Mosul a Baghdad. 

t Yn Arabia, mae un garreg wrtb ben, a charreg arall wrth droed y bedd, a 
fiterrig yn bentwr arno. 

p 



34 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. II. 

i mintai o farchogion perthynol i Sheikh Abd-nr-rahman, yr hwn 
jntan a berthynau i Arabiaid Abou Salman, amcan y rhai yn croesi 
y Zab, ydoedd fy yspeilio wrth fy ngwaith yn y crug. Wedi brwydr 
fer, gorfu ar yr Arabiaid ail groesi yr afon. 

Parheais i gadw ychydig wyr i agor flfosydd, er mwyn gweled y 
canlyniad, ac ni fuwyd yn hir cyn cael cerfiadau eraill. Dargan- 
fyddwyd yn ymyl gorllewinol y crug, y parth isaf o arlunian mawr- 
ion; ac wrth droed y gongl Dde Ddwyreiniol, lew gorweddog wedi 
ei gerfio yn anghelfydd mewn math o fynor du, (Basalt,) ac yn y 
canol, dau darw adeiniog, anferth eu maintioli ; ond yr oedd y 
pen a banner yr esgyll wedi eu dinystrio. Ar gefhau y llechau 
ar ba rai yr oedd y teirw wedi eu cerfio, yr oedd yn gerfiedig mewn 
Uedlun uchel, argraphiadau yn y llythyrennau cynffurf. Ac ar y 
tu aswy, yn fifurfio drws i ystafell, yr oedd dau lew adeiniog, a Ued- 
lun naw troedfedd o uchder, yn arddangos llun dynol, yn dyrchu 
ei ddeheulaw, ac yn dwyn cangen, ac arni dri blodeuyn, cyffelyb i 
flodau y pabi, yn y Haw aswy, hefyd a ddiorchuddwyd. Ond nid 
oedd y rhai hyn yn rhoddi unrhyw gyfarwyddid gyd 4 golwg ar 
natur yr adeiladau, o ba rai nid oedd etto ond daman o fiiriau ang- 
hyssylltiedig wedi eu dwyn i'r amlwg. 

Yr oedd prawf teg wedi ei wneuthur yn awr, ac nid oedd un- 
rhyw ammheuaeth, nid yn unig gyd 4 golwg ar hanfodiad cei^adan 
ac argraphiadau ; ond hefyd fod adeiladau mawrion o'r tu mewn i 
grug Nimroud ; gan hynny, ni choUais ddim amser cyn rhoddi hys- 
pysrwydd i Syr Stratford Canning o'r pethau a ddarganfyddais; ac 
ar yr un pryd i wasgu ar ei feddwl yr angenrheidrwydd o gael "Pfir- 
man" neu orchymyn awdurdodol oddi wrth y Porte,* i fyned a'r 
gwaith ym mlaen, neu am ry w orchymyn arall er rhwystro yr aw- 
durdodau i ymhyrraethym mhellach,yn gystal a thrigolion y wlad. 

Yr oedd yn awr yn dynesu at y Nadolig, a chan y dymunwn 
symmud o'r crug y beddau a wnaed drwy orchymyn y Pasha, a'r 
gwir feddau eraill a gaed yn ol Haw, deallodd Daoud Agha a min- 
nau ein gilydd ynghylch hyn, ^Gorchud dials y cerfiadau a ddyg- 
wyd i'r amlwg, ac ymadawais yn hoUol a Nimroud, ond gadewais 
olygwyr yn Selamiyah. 



• Y Ilywodraeth Dyrcaidd. 



Puzr. II. DISWYDDIAD Y PASHA. 35 

Pan aethom i Mosul ar fore j ISfed o Ragfjr, cefais yr holl 
drigolion yn orlawn o orfoledd. Yr oedd Tartariad, y bore hwn- 
nw, wedi dwyn y newydd croesawgar o Gaercystenyn, bod y Porte 
wedi diswyddo y llywodraethwr, o dosturi at gwflwr truenns y 
dalaith, a thrugaredd at y traeiniaid; ac wedi penDodi Ismail Pasba, 
cadfridog yn ol y drefn newydd, i fyned a'r llywodraeth rhagddi, 
hyd nes y gallai Hafis Pasha, yr hwn oedd i lywodraethu yn lie 
Eeritli Oglu, gyrhaeddid Mosul. 

Yr oedd Ismail Pasba, yr hwn oedd wedi bod yn llywyddu y 
byddinoedd yn Diarbekii:, wedi ynnill iddo ei hun enw mawr am 
imiondeb ym mhlith y Mussulmaniaid, ac am ei oddefgarwch ym 
mysg y Oristionogion. ganlyniad yr oedd ei bennodiad wedi 
rhoddi boddlonrwydd mawr i drigolion Mosul, y rhai oeddynt yn 
barod i'w dderbyn mewn gorfoledd. Ond efe a ddaeth yn ddistaw 
i'r dref yn y nos, ryw gymmaint o amser cyn y disgwyliad am 
dano. Erbyn bore drannoeth, yr oedd cyfnewidiad wedi cymmeryd 
He yn y palas, a Mohammed Pasha a'i ganlynwyr oeddynt wedi eu 
dwyn i gyfyngderau, Yr oedd gan Ddragoman y Gonstdiaeth 
ryw neges iV gwneuthur a'r Llywodraethwr diweddar, ac efe a'i 
cafodd yn eistedd mewn ystafell adfeiliedig, trwy yr hon yr hidlai 
y gwlaw yn ddirwystr "Fel hyn y mae,'' ebai ef, ''gyd a chreaduriaid 
Dnw. Ddoe, yr oedd yr holl g^n hyn yn cusanu fy nhraed ; ac 
heddyw y mae pob un, a phob peth yn syrthio arnaf, hyd yn o«d 
y gwlaw." 

Yn y cyfryw amser yr oedd cyflwr y wlad, o'r fath nad oedd 
modd i fyned a*r ymchwiliadau ym mlaen yn Nimroud, a phender- 
fynais fyned tu a Baghdad, er mwyn trefnu symmudiad y cerfiadau 
mewn amser dyfodol. 



36 NINEFSH A'l GWEDDIIXION. Pw. HI. 



PENNOD III. 

Dtchwxltd I MosiTL.— Ismail Pasha.— Ctfubwidiad TifGTrLWK t Wlad.— Dtch- 
WXX.TD I NiMBOUD.— Ta Adfsxlion tm t Gwanwtn.— Adgtmsibbtd at t Clodd- 

lADAU.— DaBGANFTDDIOM PBLLACB.— RHWTSTBiLU IfBWTODION.— ShBIKH AbD-VB- 
BAHMAN AC AbABIAID ABOU-SALHAIV.->LLBDLUniAUffir T OoMOL OCLXSD ObLLBWIK. 
OU^DaBOANFOD T PbIF BaLAS.— LlBBLUMIAU VBBFFAITH.— DaBOANFODLLBWOS AW- 

fbbthol.'Syndod tb Ababiaid.— Ctkwbf tm Mosul.— Ac tmddtgiad t Pasha a'b 
Cadi — 'AttaltCloddiadai7.— Dabgahftddiadav pxllach.— 'DABLUiriAn o'b Li.bw<« 
OD Pbiv-ddtnol.— Mtftbsodau ab bv Htnafiabtb a'v dibxh.— Ababiaid Jbboub. 
— Eu Sbbikhiaid. — NiMBOVD TM His Mawbth.— Dabluniad o'b Gwastabbdd ab 
fachludiad Haul.— Cxvffobod Nxooub.— Abgbaph Asstbiaidb. 

Ab fy njchweliad i Mosnl yn necfaren lonawr, yr oedd Ismail 
Pasha wedi cael ei sefydlu yn ei lywodraeth. Derbyniodd fi jn 
hynaws, ac ni chynnygiodd unrhyw wrthwynebiad i fy ymchwil- 
iadau yn Nimroud; a rhoes orchymyn Tr inilwyr achlysnrol sefydl- 
edig yn Selamiyah, i roddi pob c3mnorthwyon ac ymddiffyniad i mi. 
Darfa i ychydig nifer o gymmwynasan caredig gan y Llywodraeth- 
wr newydd, ynghyd a gorchymyn oddi wrth y Porte, i ymholi 
ynghylch yr arian a gyfodwyd oddi ar y bobl yn anghyfiawn gan y 
Pasha diweddar, er mwyn eu tain yn ol, ynghyd Hg addewid o ys- 
gafnhad y trethi; gefnogi y rhai hynny a jffbisent i'r mynyddoedd 
a'r anialwch^ fel ag yr oeddynt hwy a thrigolion y pentrefi yn dycb- 
welyd yn bwyllog yn en hoi i'w hen breswylfeydd: ac yr oedd hyd 
yn oed y llwythau Arabaidd, porfeydd pa rai oeddynt yng nghyni- 
mydogaethau Mosnl, drachefn yn Uedn en pebyll ar lennydd y 
Tigris. 

Yn fy absennoldeb, nid oedd fy nghomchwylwyr wedi bod yn 
segnr. Yr oedd amrywiol ffosydd wedi cael en hagor yng nghmg 
mawr Baaskeikha; ac yr oedd gweddillion cerfiadan ac argraph- 
iadau, a Uestri pridd a phriddfeini wedi en darganfod yno. Yd 
Earamles yr oedd llawr gwnenthnredig o briddfeini wedi ei ddi- 
orcbnddio ; ac yr oedd o wnenthnriad Assyriaidd, megis ag y profai 
yr argraph ar y priddfeini, yr hon a gynhwysai enwbrenhin Khor- 
sabad. 



Pen. III. ADGYMMERYD AT Y CLODDIADAU. 37 

Marchogais i Nimroud ar yr 17eg o lonawr, ar ol i mi jn gjntaf 
gjflogi nifer o Chaldsaid Nestoriaidd i fjned gyd i mi. 

Nid oedd y cyfbewidiad a gymmerasai le ar wyneb y wlad yn fy 

absennoldeb^ yn fwy hynod na cbyfnewidiad gwladwriaethol y 

dalaetb. I mi, yr oedd y naill fel y Hall, yr un mor hyfryd a cbroes- 

awgar. Yr oedd y gwlawogydd a ddisgynnasent jh ddidor er dydd 

fy ymadawiad 1 Bagbdad, wedi peri i dyfiant bnan y gwanwyn 

gymmeryd lie. Nid oedd y crag bellacb yn bentwr sycb ac an« 

firwytblon ; ond ei wyneb a'i ocbrau yn orcbuddiedig gan wyrddni. 

grib y pigwrn, fy Uygad a wibdremmiai nn ocbr, dros y gwastad- 

add a gylcbynid gan y Tigris a'r Zab ; a'r ocbr arall, dros wlad isel 

anwastad, yn oael ei bamgylcbu gan fynyddoedd Kurdistan^ tram* 

iau pa rai oeddynt orcbuddiedig gan eira: ac nid oedd mwyacb yn 

angbyfannedd-dra Uwm, megis ag y gadawais ef fis yn ol: yr oedd 

y tir wedi ymwisgo mewn gwyrddni, a pbebyll duon yr Arabiaid 

yn britho gwastadedd Nimroud ; a*a diadelloedd niferog yn pori ar 

y bryniau pellenig. Tr oedd yr Abou-Salman wedi adgroesi y Zab, 

ac wedi cael gafael ar en ben wersylloedd. Yr oedd Arabiaid Je- 

hesb a Sbemntti wedi dycbwelyd i V pentrefi, ac o'n bamgylch yr 

oedd y Jebouriaid crwydredig wedi gwersyllu, ac yn awr yn trin y 

y ddaear. Hyd yn oed ar y crag, yr oedd yr aradr yn agor ei 

chwysau, a'r ^d yn cael ei ban ar balasau y brenbinoedd Assyriaid* 

Yr oedd diogelwcb wedi ei adfera, ac yr oedd Nimroud yn 

breswylfod mwy byfryd a cbyfleus na Selamiyab. Gan bynny llog- 

ais dri bwtbyn, a symmudais i'm preswylfod newydd. Ycbydig 

gadeirian angbelfydd, bwrdd, a phren gwely, oeddynt fy boll 

ddodrefn. Fy Ngbawass a ledodd ei lawr-len, ac a grogodd ei g^d 

fiVgws yng ngbongl bwtbyn a feddiannasai efe, a tbreuliai ei 

ddyddiau mewn myfyrdod tangnefeddus. Adeiladodd y gweision 

gegin angbelfydd, a'r meirch-weision a gymmerasant ran o gorau y 

ceffylau. Daetb Mr. Hormuzd Bassam, brawd yr Is Swyddog Fry- 

deinaidd, i aros gyd k mi, ac a gymmerodd amo y gorcbwyl o daln 

y gweithwyr yn ddyddiol, yngbyd 4 threfnu y gorcbwylion teuluaidd. 

Yr oedd fy ngorucbwyliwr, trwy gynnortbwy pennaetb yr Hytaid^ 

wedi cyflawni i'r dim y cyfarwyddiadau a dderbyniodd ar fy ym-r 

adawiad. Nid yn unig yr oedd y beddau £Pagiol wedi eu symmud 

ymaith yn ofalus, ond y beddau eraill befyd ag yr oedd mwy o 

bawl ganddynt i gael eu parcbu, wedi eu glanbau o'r lie. Bum 



38 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. III. 

mewn dadl gywrain a'r Arabiaid ynghylch y beddau hyn, a phrof- 
ais nad allasent fod yn feddau gwir-gredinwyr^ am nad oedd y 
cyrph tu a Mecca.* Perais i'r gweddillion gael eu casglu yngbyd 
yn ofaluSy a'u claddu wrth droed y crag. 

Er fy ymweliad diweddaf, yr oedd llech gerfiedig, wedi ei rhan- 
nn yn ddau barth, wedi cael ei darganfod yn yr adfeilion De Orlle- 
winol.t Yr oedd y lledlun uchaf, wedi ei ddinystrio; a'r isaf a 
gynnwysai bed war arlun, yn dwyn anghenrheidiau i wledd, neu ys- 
pail wedi ei chymmeryd oddi wrth elynion. Ni allesid penderfynn 
pa beth a ddygid gan y blaenaf oV arluniau ; dygai yr ail, naill al 
ffrwythau neu dorth o fara ; y trydydd a ddygai fasged, neu green 
gwin; y pedwarydd a ymddygai groen cyffelyb, ynghyd k Uestr heb 
fod yn un anbardd. Yr oedd y pedwar arlun wedi eu gwisgo 
mewn gwisgoedd Uaesion rhidensog, yn cyrhaeddyd i'r migymau, 
ac ar eu pennau yr helm flaen-bigog a ddarluniwyd yn barod. Yr 
oedd y llech wedi cael ei gwneuthur yn llai, er ni weid i'r cerfiad, ac 
yr oedd yn amlwg ei bod yn perthyn i adeilad arall. Yr oedd yr 
argraph gyffredin o bob tu iddi, ac yr oedd wedi ei niweidio gan 
d4n i'r fath raddau, fel na ellid ei symmud. 

Erbyn fy mod wedi ail gymmeryd at fy ngorchwylion, derbyniais 
hyspysrwydd bod Cadi Mosul yn ymdrechu cynhyrfu y bobl yn fy 
erbyn, a hynny yn bennaf dan yr esgus o'm bod yn symmud try- 
gorau ymaith ; a'r hyn oedd waeth, bod argraphiadau yn dyfod i'r 
amlwg, a brofent bod y Ffrangciaid unwaith wedi bod mewn 
meddiant o'r wlad, ac ar dystiolaeth yr argraphiadau hyn, eu bod 
yn bwriadu ei had-feddiannu yn uniongyrchol, a diwreiddio yn 
Uwyr yr holl wir gredinwyr o'r wlad. Y chwedlau hyn, er mor 
anhygoel y gallant ymddangos, a gredid yn y dref, Yr hen Fo- 
hammed Emin Pasha a ddygodd allan ei Yakuti, ac a gadarnhaodd 
haeriadau y Cadi o hanes y daearyddwr hwnnw, am drysorau a 
gaed gynt yn Khorsabad. Yn y pen draw,.gosodwyd y pwngc gan 
yr Ulema ger bron Ismail Pasha, a chan iddo arwyddo y dymunai 
fy ngweled, marchogais i Mosul. Dywedai, nad oedd na'r Cadi 
na'r Muffti, yn effeithio dim amo ef, ac nad oedd efe yn credu y 
chwedlau anhygoel a daenasant o amgylch. Y cawn weled mewn 

* Dinas Mohammed yn Arabia, 
t Rhif 12, Mur JST, Cynllun 2. 



Pen. III. ARABIAID ABOU-SALMAN. 39 

amser byr, pa fodd j bwriadai efe ymddwyn at y cymdeithion 
trallodas hyu, ond ei fod yn gweled mai doethach ar hyn o bryd 
ydoedd eu boddhan, a'i fod ef yn dymuno amaf yn bresennol i 
beidio a*r cloddiadan am ychydig amsen Cydsyniais yn ofidus al 
gais; ac nnwaith yn ychwaneg dychwelais i Nimrond, heb alln 
boddloni yr ymgais gwresog a deimlwn i chwilio ym mbellaeh i'r 
adeilad rbyfeddol, natur pa un oedd etto yn ddirgelwch i mi. 

Mae Arabiaid Abou-Salman, pa rai a wersyllant oddi amgylch 
Nimroud, yn adnabyddus am eu tueddiaddau Uadrattgar, a gallasent 
beri i mi beth blinder. Gan feddwl mai callaf oedd i mi ynnill 
cariad y pennaeth, marchogais an bore drosodd i'r brif breswylfod. 
Derbyniodd y Sheikh Abd-ur-raham fi yng nghyntedd ei babell 
ehang o flew duon geifr, yr hon oedd yn Uawn o berthynasau, 
caulynwyr, a dieithriaid^ a gyfrannogent o'i letteugarwch. Yr oedd 
yn un o*r Arabiaid glanaf a welais erioed, yn dal, yn gydnenh^ ac 
wneuthuriad rhagorol, a'r wynebpryd, yn yr hwn nid oedd ar- 
wyddion dealltwriaeth yn llai amlwg na gwroldeb a diysgogrwydd. 
Gwisgai bendorch am ei ben o liain ty wyll, ac o dano crogai cadach 
ami-lywiog dros ei ysgwyddau ; ei wisg oedd grys gwy n cyffredin, 
yn disgyn hyd y migyrnau, a mantell Arabaidd wedi ei thaflu yn 
llaes drosto. Yn groes i ddefod yr Arabiaid, yr oedd wedi eillio ei 
fai-f ; ac er nad allasai fod lawer uwchlaw deugain oed, sylwaia 
bod yr ychydig wallt a ellid weled o dan y bendorch yn llwyd. 
Derbyniodd fi gyd k phob dangosiad o letteugarwch, ac a'm har- 
weiniodd i leuchaf y babell, yr hwn a wahenid oddi wrth yr harem 
gan len o flew geifr. Yr oedd y He i dderbyn y gwesteion ar yr 
un pryd ym merchennogaeth dwy o'r hoff" gessig ac ebolyn. Ychydig 
nifer o gamelod a benlinient ar y borfa oddi amgylch, a cheflylau 
y dieithriaid oeddynt wedi eu clymmu k chebystrau wrth hoelion 
neu fachau y babell. O'r llawrlenni a'r clustogau a daenwyd i mi, 
yr oedd rhes hir bob ochr o ddynion o'r ymddangosiad mwyaf am- 
ryliw, yn eistedd ar y Uawr noeth. Cymmerodd y Sheikh ei le yn 
y pen pellaf, megis ag y mae yn ddefod gan rai o'r llwythau, er 
mwyn dangos parch i'w westeion ; ac nid heb lawer o esgusodion 
a gwrthdystiadau, y cafwyd ganddo i gymmeryd rhan o'r llawrlen 
gyd k mi. Ynghanol y lliaws, wrth din dom camelod, yr oedd 
Arabiad banner noeth, yn ei gwrcwd, yn chwythu y tewynion 
oeddynt ym mron a diflbdd, ac yn euro coffi eras mewn llestr efydd, 



40 NINEF£H A*I GWEDDILLION. PsH. UI. 

bob yn ail, iV roddi yn y crochanan mawrion, oeddynt yn ei ymyl. 
Wedi myned trwy y cymmediwiau arferedig a phawb o am- 
gylch, gwnaeth un o*m gweinyddwyr amnaid ar y Sheikh, ac efe a 
adawodd y babell er mwyn derbyn yr anrhegion a ddaeth gennyf 
iddo, — gwisg sidan, a choffi, a sugr, Ymwisgodd yn ei ddiwyg 
newydd, ac a ddychwelodd at y gynnuUeidfa. ^'Inshallah," ebaA 
fi, " yr ydym yn gyfeillion yn awr, er mai prin mis yn ol, y croefr- 
asoch y Zab i'r diben i ledratta yr ychydig feddiannau a arferaf 
ddwyn gyd & mi." "Wallah, Bey," yntau a attebai, "chwi ddy- 
wedwch y gwir, yr ydym yn gyfeillion; ond gwrandewch; mae yr 
Arabiaid yn eistedd lawr, ac naill a'i yn gweini i'w Fawrhydi y 
Sultan, neu yn bwytta oddi wrth eraill, megis ag y bwyttaai eraill 
oddi wrthynt hwythau. Yn awr, y mae fy Uwyth i yn hanedig 
oddi wrth y Zobeide, ac a ddygwyd yma lawer o flynyddoedd yn 
ol gan Bashaid Abd-el-Jeleel.* Rhoddwyd y tiroedd hyn yn dal 
i ni, am y gwasanaeth a wnaethom i'r Tyrciaid, trwy wrth-droi yn 
en hoi Iwythau y Taiaid a'r Shammariaid, agroesasant yr afonydd i 
yspeilio y pentrefi. HoU fawrion yr Abou-Salman a ddinystriwyd 
mewn brwydrau k'r Bedoniniaid,t ar Inj<eh Bairakdariaid, a Moham- 
med Pasha^ ar yr hwn y cymmerodd Daw drugaredd, a gydnabydd- 
odd ein ffyddlondeb, ac a ymddygodd attom yn anrhydeddus. Pan 
daeth y ci dall, mab y Gretiad, a bydded i felldithion syrthio amo, 
i Mosul, ymwelais ag ef, megis ag y mae yn arferol i'r Sheikh 
wneutbur; a pha both a wnaeth efel A roes efe i mi fantell an- 
rhydeddus? Na ddo; efe a'm rhoes, a mi yn Arabiad o Iwyth Zo- 
beide, — ^llwytha fu yn ymladd gyd a'r prophwyd, — efe a'm rhoes yn 
y cyffion cyhoeddus. Am ddeugain niwmod toddai fy nghalon 
ymaith mewn cell wlyb, a gwnaed fi i ddioddef amryw boenedig- 
aethau. '^Edrychwch ar y gwallt hwn," meddai ef, gan ddyrchafd 
ei bendorch, " trees yn wyn yr amser hwnnw, ac yr wyf yn awr 
yn gorfod eillio fy marf, yr hyn sydd yn gywilydd ym mhlith 
yr Arabiaid. Rhyddhawyd fi o'r diwedd; ond ym mha gyflwr y 
dychwelais at fy Uwyth ? — ^Yn gardottyn, analluog i ladd dafad I'm 
gwesteion. Dygodd fy nghessig, a'm diadelloedd, a'm camelod, fel 



* Llywodraethwyr etifeddol Mosul gynt. 
f Tad, ewythrod, a dau neu dri o frodyr Abd-ur-rahman, heblaw eraill oM ber- 
tbynasau, a laddwyd fel y darlunasai efe. 



Pen. III. LLEDLUNIAU. 41 

pris fj rhyddhad. Yn awr dy wedwch wrthyf, Bey, yn enw Duw 
OS bwyttaodd yr Osmanlis oddi wrthyf fi a'm gwesteion, a beidiaf 
fi a bwytta oddi wrthynt hwy a-'r eiddynt ] " 

Yr oedd tynged Abd-ur-raham wedi bod y cyfryw ag a ddarlun* 
iwyd ganddo, ac yn yr un modd yr oedd amryw o bennaethiaid yr 
anialwch a'r mynyddoedd wedi cael eu trin. Nid rhyfedd bod y 
dynion hyn, a ymfalchient yn eu tarddiad, ac yn arfer bywyd 
gwibiog anymddibynnol yn ymddial ar drigolion annedwydd y 
pentrefi, y rhai nid oedd eu hachos i achwyn, yn llai na'u hachos 
hwy eu hunain. Ond beth bynnag, addawodd y Sheikh i ym- 
gadw rhag yspeilio am yr amser dyfodol, ac i gyflwyno ei hun i 
Ismail Pasha, am ymddygiad heddychol pa un yr oedd wedi clywed 
ynbarod. 

Yr oedd yn agos i ganol Chwefror, cyn i mi ystyried ei fod yn 
gallineb ynof i wneuthur ymchwiliadau adnewyddol ym mysg yr 
adfeilion. I'r diben i beidio tynnu sylw, ni roddais ond ychydig 
ar waith, a chyfyngais fy ymchwiliad at y rhannau hynny o*r crug 
a ymddangosent eu bod yn cynnwys adeiladau. Y cynnygiad cyn<- 
taf yn y gongl Dde Orllewinol, lie darganfyddwyd mur newydd yn 
dra buan, a'r holl lechau oeddynt gerfiedig, ac heb eu niweidio gan 
din, er yn anffodiog, eu bod wedi eu banner dinystrio oblegid 
dinoethiad hir yn yr awyr.* Ar dair llech olynol yr oedd un lled- 
lun; ar y lleill nid oedd ond rhannau yn unig o arlun. Yr oedd 
yn amlwg oddi wrth y duUwedd, yr addumiadau, a'r driniaeth 
gyffredinol, nad oedd y cerfiadau hyn yn perthyn i'r un adeilad, 
neu i'r un cyfhod a'r rhai a ddarganfyddasid yn flaenorol. Adna- 
byddais ynddynt ddull Khorsabad, ac yn yr argraphiadau ryw lyth- 
yrennau perthyn ol i gof-golofnau yr oes honno. Yr oedd y llechau, 
yn gyffelyb i'r rhai oeddynt yn rhannau eraill yr adeilad, wedi cael 
eu dwyn o le aralL 

Yr oedd y perffeithiaf o'r lledluniau, ar amryw gyfrifon yn 
dyddorol. Arddangosai frenhin, a adnabyddid wrth ei diarat uchel 
flaen-fain, yn dyrchafu ei ddeheulaw estynedig, a'r Haw aswy yn 
gorphwys ar fwa. Wrth ei draed yr oedd rhyfelwr yn plygu, fe 
allal mai gelyn neu wrthryfelwr wedi ei gymmeryd ydoedd, nid 
annhebyg nad gwrthryfelwr, canys efe a wisgai yr helm big fain 



♦ Mur, (?. Cynllun 2.. + Talaeth Coron. 



42 NINEFEH Al GWEDDILLION. Pkh. III. 

berthynol i'r Assyriaid. Yr oedd ennnch yn dal gwyntyll nwch 
ben y brenhin^ yr hwn a ymddangosai megis yn ymddiddan, nen 
yn cyflawni rhyw ddefod gyd k swyddog a safai ger ei fron, — ^fe 
allai ei Vizir neu ei weinidog.* O'r tu ol i'r person hwn, pa un a 
wahaniaethid oddi wrth y brenhin gan ei benwisg, — ^ysnoden gyff- 
redin yn rhwymo y gwallt, — ^yr oedd dan weinyddwr ; y blaenaf 
yn eunuch, a'r ail yn arlun barfog. Yr oedd y lledlnn hwn, yn cael 
ei wahanu oddi wrth yr ail ag oedd goruwch, gan argraph: yr oedd 
y cerfiad uchaf agos wedi ei ddinystrio yn hollol ; a chyd 4 anhaws- 
dra y gellid olrhain arlun clwyfedig, yn gwisgo helm a chrib groc- 
ca, cyffelyb i'r Groegiaid, a marchogion yn ymgydio mewn c4d. 
Yr oedd yr hanes arluniol yn cael ei barhau ar y llechau cyssyllt- 
iadol, ond yr oeddynt wedi eu torri ymaith yn agos i'r gwaelod ; a 
thraed rhes o arluniau, fe allai o weinyddion eraill, yn sefyll o'r tu 
ol i'r brenhin a'i weinidog, yn unig a ellid wahaniaethu. 

Ar yr un mur, yr hwn mewn amryw fannau oedd wedi darfod 
yn llwyr, gellid olrhain twrr cyffelyb i'r un a ddarluniwyd eisioes, 
ac amryw arluniau adeiniog mawrion mewn lledlun isel. 

Amrywiol ffosydd dyfnion a*m harweiniasant at ddau ftir new- 
ydd,t a'r cerfiadau arnynt heb fed mewn gwell cadwraeth na'r 
rhai a ddarganfyddwyd yn flaenorol yn y parth hwn o'r crug. Gyd 
a golwg ar rannau isaf amryw o'r arluniau mawrion, yr oedd rhai 
honynt wedi eu dileu yn fwriadol ag offeryn pigog, ac eraill drwy 
hir ddinoethiad wedi treulio agos 1 lyfndra. 

Yr oedd y profion hyn yn ddigonol i sicrhau nad oedd yr adeilad, 
y chwiliwn iddo yn bresennol wedi cael ei ddinystrio yn hollol drwy 
dan, ond mewn rhan wedi adfeilio yn raddol. Hyd yma, nid oedd 
dim cerfiadau mewn cyflwr perffaith o gadwraeth wedi eu dargan- 
fod, ac un neu ddau yn unig a ddalient eu symmud. Penderfynais 
gan hynny i adael y gongl hon, ac i ail gloddio yn adfeilion y Gog- 



* Rhagllaw bydd i mi alw y person hwn, a arddangosir yn barhaus yn y lied- 
luniau Assyriaidd, Yizir y brenhin, neu ei weinidog. Y mae rhai wedi tybied 
mai brenhin ey feillgar neu deymgedol ydyw, ond gan ei fod yn digwydd ym mhlith 
y gweinyddwyr yn cynnorthwyo y brenhin yn ei frwydrau, n«u yn gweinyddu 
amo ynghyflawniad defodau crefyddol, aV dwylaw wedi eu croesi ar y tu blaen, 
megis ag y mae yn arferiad yn bresennol yn y Dwyrain gan y gweision; ymddeng- 
ys yn debyeach mai cynghorydd neu ryw swyddog uchel yn y llys ydoedd. 

t « a <. Cynllnn 2. 



Pm. in. LLEDLUNIAU. 43 

ledd Orllewiuol, yn gyfagos i'r ystafell a i^orwyd gyntaf. He yr oedd 

y llechaa heb eu niweidio. Perwyd i'r gweithwyr gloddio o'r tn ol 
i weddillion y liewod bychain, pa rai a ymddangosent en bod yn 
fiiirfio cjDtedd; ac wedi iddynt arloesi llawer o bridd, darganfydd- 
asant ychydig o lechan angherfledig, wttdi eyrthio o'n lleoedd, ao 
vedl torri yn amryw ddaman. Hi allesid olrhain mnriau yr 
ystafell a finrfid ganddynt ar y cyntaf. 

Yn gymmaint a bod j parth hwn o'r adeilad yn sefyll yn ymyl 
y crag, y mae yn debygol ei fod yn fwy agored, ac felly wedi ei 
niweidio yn fwy na'r Hall. Pender^ais gan bynny i agor ffos yn 
fwy at ganol yr adeilad; ac .i'r diben hwnuw detbolais gennant, 
yr hwn mewn ymddangosiad a drenliwyd gan wlawogydd y ganaf, 
ac a elai ym mbell i'r adfeilion. Mewn dau ddiwmod, cyrhaeddodd 
y gweithwyr ben llech gyfan, yn sefyll yn ei He gwreiddiol.* Ar 
nn wyneb iddi, canfyddaia er ty moddlonrwydd mawr ddau arlun 
dynol lawer yn fwy na'r maintioli naturiol, mewn lledlaa isel, ac 
mewn cadwraeth rhagorol. Mewn ychydig oriau yr oedd y pridd 
a'r y^rthion wedi eu symmud yn gyfan gwbl oddi wrtb y cerflad. 
Troedd yr addumiadau wedien cerfiogyd & manylwch arygwisg- 
oedd, a'r tnsswan, ar rhidensan, a'r breichledan ; ac yr oedd crych- 
gydynnan cywrain y gwallt a'r bartau oil yn gyfain. Yr arlunian 
oeddyQt gefn yng nghein, ac o ysgwyddau pob un o honynt y tarddai 
dwy aden. Ytuddangosent fel yn arddangos dnwian, yn rbeoli y 
y tymhoraw, neu yn gofalu am ryw ddefodan crefyddol neillduol. 
Yr nn ag oedd t'i wyneb tu a'r dwyrain, a ddygai hydd ar ei fraich 
ddebeo, ac yn ei law aswy gangen a pbum' blodeuyn ami, oddi am- 
gylch iV arleisiau yr oedd ysnoden, addnrnedig o'r tu blaen S, 
rhosyn. Y Hall a ddalian lestr pedwar ochrt^, neu fa8ged,t yn y Haw 
a<wy, a gwrthddrych cyffelyb i gyrnyn ffawyddcn yn y Haw dde- 



* Khil 30, YeCarell B. Cyallun 3. 

+ Yr oedd J llesto psdwar oohrog hwo, j mae jn de- 
kjjol fflWel, wedi ei wneuUmr waithiau jn gyffeljb ) 
fci^jed. GellBi 6i fod jn oynnwjs dwfr, fel un o'u elfan- 
n»u ejaaegredig; pan ag yr oedd oyrnjnjij ffawydden. 
oblegid ei naCur losgadn;, fe allai ;n arwjddo Un, elfen 
gj»^[redig aralL Y ejfryw jdjw jr nnig eglurhad a 
alUf B roddi o'r ddau wrlliddrjch a, welirmorgj^ffi^infn 
J eerfladau Aasjriaidd. 



46 NINEFEH A'l GWEDDILLION, P8M. III. 

ybjw^diaberohidjngTffrediDol jnamBerau cjnteflg ydwyrain,ac 
a gedwid jng iig;hyfiiiidraethaa crefjddol j Fersi^d hyd j dyia- 
chweliad olaf o'u hjmerodraeth 
gan y goresgynwyr Arabaidd. 
Yr oedd y blodan wedi en fTurfio 
gan saitb dalen yn tarddn oddi 
ar ddwy o lyadyrcb, neu rol- 
eban dyblig, ac yn ymdebygn i'r 
addnm Lardd a adnabyddir 
mewn adeiladan loniaidd, dan 
yr enw gwyddwydd. Mae gos- 
odiad y blodeuyn hwn, bob yn 
ailagnnarall jn debyg i'r tiw- 
lip, yn y brodiadan ar wisg- 
oedd y ddwy ddelw adeiniog 
blaenoro), ac ar amryw o led- 
luniau a ddarganfyddwyd ar ol 
hyn, jn eglnro yn ddiamheuol 
o ba le y tarddodd nn o'r a- 
ddnmiadau harddaf a mwyaf 
hoff eiddo yQroegiaid. Adgafir 
ni hetyd gan osodiad a phleth- 
iad neilldnol y brigan, am j 
"Rhwydwaith o bomgranadau" ag oedd yn un o'r prif addnm- 
iadaa yn Nbeml Solomon.* Y cerfiad hwn, a'r ddwy ddelw adein- 
iog, oeddynt yn debyg ya ea dnlliau a'a gwsenthnriad, i amtyw o'r 
daman hynny o hen gerfiadan a ddefoyddiwyd i adeiladn y palas 
De Orllewinol : ac ya profi ar unwaith o ba le y cafwyd y rbaii 
fwyaf o'r defnyddian at godi yr adeilad honno. 

Yr oedd yn gyfagos i'r conglfaen hwn, ddelw gerfiedig o ddnll 
rhyfeddol. Corph dynol oedd iddi; wedi ei wi^o mewn dillad 
gwychion yn debyg 1 yuau y gwyr adeiniog a ddarlimiwyd yn barod, 

• D«cg»nfyddwjd ynghanol pal a« Nimroud, Ionian ooedydd, arharai jroeddy 
blodtui nchod wedi ea bHdwfjdlu & pbomgninadsa. Mm Mr. Fergunon, awdwr 
lljrfr Tbigorol u balntaa Nimroud a Penepolig, ja tjbied bod ; HuDian bja ja 
arwyddiwcau j >' llwyni " a arweiuiasant ;r laraeliaid i eilun addoliaeth. ( Bam- 
wfT iii. T ; I Brenhinoedd liv. 23 ; 2 Breohinoedd iii. 3, T, &c.) Mae Mr. 
PerguauD hefjd ;n Bjlwi, "nad ;d;w ai bjn o brjd ja alloiidwy i unhen, nad 
ydjfw pob petb ag ajdd loniaidd jng Dghelfyddydau Groeg, wedi tarfdu o wa»- 
tededd y Tigris a'r Eupbrata," (Tn da). 340.) 



Addura ABByiiaidd, 



Addum Qwyddwydd RoeSaidd. 



■n Gwyddwydd ^e^aidd, 



Pni. IIL EILUNOD ASSYELAIDD. 47 

EtciddibeneiTrneaffwltar.* EiphSgcam,ogTyiih7d,ydoeddliaQi]er 
agored, a gwelid tafod cnl blaenfain, ar yr hwn jr oedd yn aros ol 



Eilun PenEiyi: DeuNisrooh. (Palaa Nimroad.) 

lliw cocb. Ar jr ysgwyddau y disgyuDai gwallt modrwyog a thew 
y del wan Assyria! d (I yn gyffredin, a chrib blyf a ymddyrchai ar 



50 NINEFEH Al GWEDDILLION. Per. HI. 

er mwyn creu y dychymmygion mwyaf dieithriol. Y pen anferthol 
hwn, wedi ei gannu gan henaint, yn cyfodi fel hyn o ymysgaroedd 
y ddaear, a ellai fod yn perthyn yn briotlol i'r bodau dychrynllyd 
hynny a arlunir yn nhraddodiadau y wlad, megis yn ymddangos i 
ddaearolion^ gan esgyn yn araf o'r gwaelodion obry. Un o'r gweith- 
wyr, pan gafodd yr olwg gyntaf ar yr anghenfil, a daflodd ei fasged 
lawr, ac a redodd tn a Mosul mor gynted ag y gallasai ei draed fyned 
kg ef. Gofidiais pan ddywedwyd hyn wrthyf, canys rhagwelais y 
canlyniadau. Pan yr oeddwn yn goruchwylio symmudiad y pridd 
ymaith, yr hwn oedd yn glynu wrth y cerfiad, a phan yn rhoddi 
cyfarwyddiadau i barhau wrth y gwaith, cly wid s wn marchogion ; ac 
yn uniongyrchol Abd-ur-rahman, ac yn ei ganlyn banner ei Iwyth, 
oeddynt wedi cyrhaeddyd ymyl y ffos. Mor gynted ag y cyrhaeddodd 
y ddau Arab y pebyll, a chyhoeddi y rhyfeddodau a welsant, pob nn 
a ueidiodd ar gefn ei gasseg er mwyn cael ei foddloni yng ngwirion- 
edd y pethau anhygred a ddywedid. Pan welsant y pen, cydlef- 
asant oil, "Nid oes Duw ond Duw, a Mahommed y w ei Brophwyd 1" 
Buwyd gryn amser cyn cael gan y Sheikh ddisgyn i'r pwU, er 
mwyn cael boddlonrwydd i*w feddwl mai carreg oedd y ddelw a 
welai. "Nid gwaith dwylaw dyn yw hwn," ebai ef, "ond 
gwaith y cewri anghrediniol am ba rai y dywedodd y Prophwyd, 
heddwch fyddo gyd kg ef, eu bod yn nwch na'r Balmwydden dalaf ; 
hwn ydyw un o'r eilunod ddarfu i Noah, heddwch fyddo gyd ig ef, 
ei felldithio cyn y diluw." Cydsyniodd y gwyddfodolion a'r farn 
hon, ag oedd yn effaith ymchwiliad gofalus. 

Perais yn awr i ffos gael ei chloddio yn union i'r Deheu oddi 
wrth y pen, mewn disgwyliad o gael gafael mewn arlun cyferbyniol, 
a chyn yr hwyr cyrhaeddais wrthddrych fy ymchwiliad ynghylch 
deuddeg troedfedd yn nes ym mlaen. Cyttunais a dau neu dri o'r 
dynion i gysgu yn ymyl y cerfiad, a dychwelais i'r pentref, a lladd- 
wyd defaid yn goffadwriaeth o'r darganfyddiad, a chyfrannogodd yr 
holl Arabiaid cyfagos o honynt. Yn gymmaint a bod rhyw beror- 
iaethwyr crwydrol yn digwydd bod yn Selamiyah ar y pryd, an* 
fonwyd am danynt, a chadwyd dawnsiadau ym mlaen y noson 
honno. Bore drannoeth, Arabiaid o'r tu draw i'r Tigris, a phre- 
swylwyr y pentrefi amgylchynol, a ymgynnuUasant i'r crug. M 
allai hyd yn oed y menywaid attal eu hawydd i weled y rhyfedd- 
odau, a daethant yn heidiau, hwy a'u plant o ffordd bell. Gosod- 



Pen. Ill, Y LLEWOD ADEINIOG. 6 1 

wyd fy Nghawass drwy gorph y diwmod, yn y ffos, i'r hon ni chan- 
iatteais i*r dyrfa fyned. 

Megis ag y disgwyliais, yr hanes am ddarganfyddiad y pen 
arathrol-fawr, a glndwyd i Mosul gan yr Arabiad a ddychrynasai, 
ac yr oedd wedi taflu yr holl dref i gyffroad. Braidd yr oedd wedi 
attal yn ei redegfa cyn cyrhaeddyd y bont. Brysiodd &'i anadl yn ei 
wddf Vv masnachdai, a chyhoeddai wrth bob un a gyfarfyddai, bod 
Nimrod wedi ymddangos. Cyrhaeddodd y newydd glustiau y Cadi yn 
ftian, yr hwn a alwodd ar y Mufti a'r Ulema ynghyd, i ymgynghori 
ynghylch y digwyddiad annisgwyliadwy hwn. Dibennodd eu 
hymgynghoriadau mown gorymdaith at y Llywodraethwr, ynghyd 
i gwrthdystiad defodus ar ran Mussalmaniald y dref, yn erbyn 
gorchwylion mor wyrthwynebus a chroes i gyfreithiau y Koran.* Ni 
wyddai y Cadi yn gywir, pa un ai esgyrn yr heliwr cadam oedd 
wedi dyfod i'r amlwg, neu ynte ei ddelw ; ac ni allai Ismail Pasha 
gofio yn gywir pa un ai prophwyd gwir grediniol ydoedd Nimrod, 
neu ynte anghredadyn. Mewn canlyniad i hyn, derbyniais gennad- 
wri ag oedd ryw beth yn annealladwy oddi wrth ei Ardderchog- 
rwydd, a'i hamcan oedd, ar fod i barch gweddus gael ei ddangos 
i'w weddillion, ac nad oeddynt mewn un modd i gael eu haflon- 
yddu ym mhellach, ac mai ei ewyllys ef ydoedd, i'r cloddiadau gael 
eu hattal ar unwaith ; ac y dymunai siarad & mi ar y pwngc. 

Gelwais amo yn ganlynol i hyn, a chefais gryn anhawsdra i 
wneuthur iddo ddeall natur fy narganfyddiad ; a chan iddo ddy- 
muno amaf i roddi attalfa ar fy ngorchwylion, hyd oni lonyddai y 
cynnwrf yn y dref lyw faint, dychwelais i Nimroud, nc a ollyngais 
fy ngweithwyr ymaith, ond dau, er mwyn cloddio gan bwyll gyd 
a'r muriau, heb roddi achos o ymhyrraeth pellach. Erbyn diwedd 
Mawrth, cefais sicrwydd o hanfodiaeth dau lew arall, a phenau dynol 
iddynt, ac yn adeiniog,t yn gwahaniaethu oddi wrth y rhai a ddar- 
ganfyddasid o'r blaen mewn dull ; yr oedd y wedd ddynol yn par- 
hau hyd y canol, ac yr oeddynt wedi eu cynnysgaeddu k breichiau 
dynol, yn gystal ag k choesau y llew« Mewn un Haw ym mhob arlun, 
yr oedd gafr neu hydd yn cael ei ddwyn, ac yn y Haw arall, a ym- 

* Llyfir cyasegredig, hen fibl j Mabommediaid, a dybir ei fod wedi cael ei dra- 
ddodi gan Dduw i Mahommed, aM fod nid yn unig yn cynnwys yr hyn oil a ber- 
thjn i grefjdd, ond ar yr un pryd yn cynnwys corph o gyfreithiau. 

t Cyntodd d i ystafeU B, Cynllun 8. 



52 NINEFEH Al GWEDDILLION. Pkn. III. 

ollyngai gyd &'r ochr, yr oedd cangen k thri blodenjn. Ffurfient gyn- 
tedd Gogleddol i'r ystafell, yr hon y fiiirfiai y Uewod a ddarluniwyd 
eisioes ei phorth Gorllewinol. Diorchuddiais hwynt yn hoUol, a 
ohefais eu bod yn gyfein. Yr oeddynt ynghylch denddeg troedfedd 
o nchder, a'r un nifer o droedfeddi mewn hyd. Yr oedd y corph 
a*r aelodan wedi en delweddu yn rhyfeddol, ac er en bod wedi en 
gwneuthur i ymddangos yn gryfion, er mwyn gosod allan nerth y 
creadur, dangosent ar yr nn pryd wybodaeth gywir o'i ddifyniaeth 
a'i ffiirf, a*i dduU osgedd. Esgyll taenedig a gyfodent o'r. ysgwydd, 
ac ymledent dros y cefn ; gwregys gemmog yn terfynn mewn tnsswau 
a amgylchynai ei Iwynau. Y cerfiadau hyn, a ffnrfient gyntedd, oedd- 
ynt mewn rhan yn llawn ledlnn^ ac mewn rhan yn is ledlun. Y pen 
a'r parth blaenaf a wynebent yr ystafell, oeddynt mewn llawn ledlnn, 
ond un ochr yi>unig i'r rhely w o'r Uech oedd gerfiedig, a'r cefn wedi 
ei osod yn erbyn mur o briddfeini wedi en crasn yn yr haul. Tu ag 
at i'r edrychwr gael parth blaen perffaith, a golwg ochrog ar yr ar- 
luniau, yr oeddynt wedi eu cynnysgaeddu a phump o draed ; dwy 
wedi eu cerfio ar ben y llech 1 wynebu yr ystafell, a thair ar yr 
ochr. Yr oedd Uedlun y corph yn uchel a thai, ac yr oedd y llech 
yn orchuddiedig ym mhob parthau nad oedd y llun ami, gan y 
Uythyrennau cynffurf. Gellid olrhain gweddillion lliw yn bre- 
sennol yn y Uygaid. Y canwyllau oeddynt wedi eu lliwio yn dduon, 
a'r rhely w wedi ei lenwi i fynu a dwbliw gwyn tywyll; ond nid 
oedd dim ar y rhannau eraill o'r cerfiad. Yr oedd y profion hyn o 
gelfyddyd Assyriaidd mewn cadwraeth berffaith, a'r Uinellau lleiaf 
yn rhannau yr adenydd a'r addumiadau, wedi cadw yn eu newydd- 
deb gwreiddiol. 

Byddwn yn arferol o fyfyrio am oriau uwch ben yr arwyddlun- 
iau dirgeledig hyn, ac yn dyfalu ynghylch eu diben a'u hanes. Pa 
luniau ardderchoccach a allasent arwain y bobl i demlau eu duw- 
iau? Pa ddarluniau mwy goruchel a allesid fenthycca gan ddynion 
heb gynnorthwyon crefydd ddatguddiedig, pa rai a ymdrechent 
gorphori eu hamgyffredion am ddoethineb, gallu, a holl bresennol- 
deb y Duwdod? Ni allasent gael gwell arwyddlun o ddeall a 
gwybodaeth, na phen dynol ; nac o gryfder, na chorph y Hew ; nac 
o hollbresennoldeb, nag esgyll aderyn. Nid oedd y llewod pen 
dynol adeiniog yn ffurfiau gweigion, nac yn ddychymmyg yn unig, 
canys yr oedd eu hystyr yn argraphedig amynt. Yr oeddynt wedi 



Pcf, III. LLEW ADKINIOG PEN DYXOL. 53 



54 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pek. HJ. 

djsgn, ac wedi cadw mewn ofn parchedig, gcnhedloedd a flodeu- 
asant dair mil o flynyddoedd yn ol. Trwy y cynteddau a warch- 
eidwadid ganddynt hwy, yr oedd brenhinoedd, offeiriaid, a rhyfel- 
wyr wedi dwyn en haberthau iV halloraui ym mhell cyn i 
ddoethineb y Dwyrain dreiddio i dir Groeg, a chynnysgaeddu 
chwedl-ddysg y Groegwyr a chysgod-luniau a gydnabyddid yn yr 
hen amseroedd, gan yr addolwyr Assyriaidd. Dichon en bod yn 
gladdedig, a'u hanfodiaeth yn anadnabyddns, cyn seiliad Rhnfain^y 
ddinas dragywyddol. Am bum' cant ar hugain o flynyddoedd, bnont 
yn gaddiedig oddi wrth lygad dyn, ond yn awr, hwy a safent, nn- 
waith yn ychwaneg, yn eu holl fawrhydi cyntefig. Ond fel yr oedd 
yr olygfa oddi amgylch iddynt wedi cyfhewid I Yr oedd gorlawndid 
a gwareidd-dra cenedl gadam, wedi rhoddi lie i draenusrwydd ac 
anwybodaeth ychydig o Iwythau banner barbaraidd. Yr oedd golnd 
temlau, a chyfoeth dinasoedd, wedi cael eu dilyn gan adfeilion a 
phentyrrau afluniaidd o bridd. Uwch ben y neuadd ehang yn yr 
hon y safent, yr oedd yr aradr wedi tynnu ei chwysau, a'r yd yn 
awr yn ysgwyd. Mae gan yr Aipht golofnau mor hen, ac mor rhy- 
feddol ; ond y maeut yn yr amlwg, wedi dwyn eu tystiolaeth o'i 
chlod a'i gallu boreuol ; pan ag yr oedd y rhai ger fy mron wedi 
ymddangos yn awr, i dystiolaethu yng ngeiriau y prophwyd, i'r 
Assyriad fod unwaith yn "Gedrwydden yn Libanus, yn deg ei 
cheingciau, a'i brig yn cysgodi, ac yn uchel ei huchder, a*i brigyn 

oedd rhwng y tewfrig." " Ymddyrchafodd ei huchder hi gor- 

uwch holl goed y maes, a*i cheingciau a amlhasant, a'i changhennan 
a ymestynasant, o herwydd dyfroedd lawer, pan fwriodd hi aJlan 
holl ehediaid y nefoedd a nytheut yn ei cheingciau hi, a holl fwyst- 
filod y maes a lyduent dan ei changhennau hi; le, yr holl gcnhedl- 
oedd Uiosog a eisteddent dan ei chysgod hi ;" canys yn awr, y mae 
^ Ninefeh yn anghyfannedd, ac yn sych fel diffaethwch. A diadellau 
a orweddant yn ei chanol hi, holl anifeiliaid y cenhedloedd; y peli- 
can a'r dylluan hefyd a lettyant ar gap y drws ; eu llais a gan yn y 
ffenestri, anghyfannedd-dra a fydd yn y gorsingau."* 

Yn y cyntedd a ffurfid gan y llewod pen dynol, a arweiniai i ystafell, 
oddi amgylch i*r hon yr oedd arluniau cerfiedig adeiniog, cyffelyb 
i'r rhai a ddarluniais yn barod; yr oeddynt yn ddauoedd yn wyn- 

• Ezee. xzxi. 3. &e. Sephaniah, ii. 13, a 14. 



Pfn, III. NIMROUD YM MIS MAWRTH. 55 

ebu en gilydd, ac yn cael eu gwahanu gan y pren cyssegredig. Tr 
oedd y lledluniau hyn yn waelach mewn gwneathuriad a pher- 
ffeithiad, na'r rhai a ddarganfyddasid yn flaenorol. 

Yng nghorph mis Mawrth, cefais ymweliadau oddi wrth brif 
Sheikhiad yr Arabiaid Jebonriaidd, canlynwyr y rhai oeddynt yn 
awr mewn rhan, wedi croesi y Tigris, ac yn porfeln eu diadelloedd 
yng nghymmydogaeth Nimroud, neu yn meithrin milet ar lennydd 
yr afon. Y Jebouriaid sydd gangen o hen Iwyth Obeid,* ac y 
mae eu tir porfa ar lennydd y Khabour,t o'i chyssylltiad k'r Eu- 
phrates, — o'r hen Carchemish, neu Circesium4 — hyd ei tharddiad yn 
Ras el Ain.§ Am i ymosodiad disymmwth gael ei wneuthur amynt, 
ac am iddynt gael eu hyspeilio flwyddyn neu ddwy yn ol gan yr 
Aneyzaid, hwy a adawsant eu hen gyrchfannau, gan ymofyn am 
ddiogelwch yn y tiriogaethau oddi amgylch Mosul. Yr oeddynt y 
pryd hyn yn rhannedig i dair cangen, ac mewn ufiidd-dod i Sheik- 
hiaid gwahanol. Enw y tri phennaeth oeddynt Abd'rubbou, Mo- 
hammed-Emin, a Mohammed-ed-Dagher. Er i'r tri ymweled II mi yn 
Nimroud, &'r cyntaf yr oeddwn yn fwyaf cydnabyddus, a hwn a 
I'oddodd i mi y cynhorthwy mwyaf. Tybiais mai gwell oedd i mi 
roddi anrhegion bychain i bob un o honynt, gwisg sidan, neu fan- 
tell frodiedig, ynghyd & ph^r o fotasau helaeth, canys pe buasai 
rbyw gynhyrfiadau newyddiou yn cymmeryd lie yn y wlad, yr 
oedd yn well i fod ar delerau cyfeillgar &*r llwyth. 

Canol Ma wrth ym Mesopotamia ydyw cyfnod mwyaf eiriannaidd 
y gwanwyn. Yr oedd cyfhewidiad newydd wedi dyfod ar wyneb 
gwastadedd Nimroud Ei diroedd porfa, adnabyddus wrth yr enw 
" Jaiff," sydd yn en wog am eu porfeydd breision a ffrwythlon. Mewn 
amseroedd o lonyddwch, y mae ceffylau y Pasha, ynghyd & che- 



* Hen Iwyth Arabaidd. 

t Afon ym Mesopotamia, yn ymarllwys Vt Enphntes. Chebar, Kebar, neu 
Kabor y Bibl, ar lennydd pa un j cyflewyd luddewon oaetbgludiedig Samaria, gan 
yr AjBsyriaid; ac y traddododd Ezeciel amryw o'i brophwydoliaethau. Y Oroeg- 
iaid aM galwant Caboras. 

t Dinas wrth gyasylltiad yr Euphrates &> Ehabour, lie y gorchfygodd Necho, 
brenhin yr Aipht, yr Assyriaid, yn amser y Brenhin Josiah, yr hwn a laddwyd 
gan wyr bwaan yr Aipht yn Megido. 2 Chron. xxxv. Galwyd y ddinas Circesium 
gan y Rhufeiniaid. Glennydd y Khabour yn bresennol a gyfaneddir gan ychydig 
iwyttiau gwibiog Arabaidd. 

§ Hen ddinas, o ryw enwogrwydd, yn g}'fag08 i darddiad y Khabour, yn awr 
yn ei hadfcilion. 



56 NINEPEH Al GWEDDILLION. Pen. HI. 

ffjiau JT awdurdodau Tyrcaidd, a marchogion, a thrigolion Mosul, 
yn cael eu hanfon iddynt i borfelad. Deuent yn feunyddiol yn rhes- 
saa. Y Shemuttiaid a'r Jeheshiaid a adawsant eu bwthynnod, ac a 
wersyllasant ar y toneimau gwyrddion a amgylchynant y pentrefi. 
Y gwastad-tir, mor belled ag y gallasai y llygad gyrhaeddyd, oedd 
frithedig gan bebyll yr Hytaid, a pliebyll duon yr Arabiaid. Yr 
oedd nifer afrifed o geffylau wedi eu sicrhau oddi amgylch iddynt 
mewn addumiadau tlysion, ac yn ymdrechu i ymryddhau o'r 
rhwymau a'u rhwystrent i wibio ar hyd y porfeydd gwyrddion. 

Blodau bob lliwiau a frithent y dolydd; nid yn deneu yma a 
thraw, megis yn yr hinsoddau Gogleddol, ond yn dewion, fel ag yr 
oedd y gwastadedd yn ymddangos fel gwaith edau a nodwydd o am- 
rywiol liwiau. Y c^n, pan ddychwelent o hela, a ddeuent allan 
o'r borfa hir wedi eu Uiwio yn goch, yn felyn, neu yn las, yn ol lliw- 
iau y blodau y daethant drwyddynt ddiweddaf. 

Yr oedd pentrefi Naiffa a Nimroud wedi eu gadael gan y trigolion, 
ac yr oeddwn wedi fy ngadael yn unig gyd a Said, fy llettywr, a'm 
gwasanaeth-ddynion. Dechreuodd y tai yn awr heigio o bryfed, ac ni 
chysgasom mwyach dan y cronglwydi, canys yr oedd yn bryd i ni 
ddilyn arferiad yr Arabiaid. Gan hynny mi a wersyllais ar ymyl 
pwU o ddwfr yn y cyffiniau tu allan i Nimroud. Daeth Said gyd a 
mi, a Salah, ei wraig ieuangc, eneth Arabaidd lygad-lon, yr hon a 
adeiladodd ei luest, a fugeiliai ac a odrai ei ddiadell fechan o 
ddefaid a geifr. 

Yr oeddwn yn cael fy amgylchynu gan Arabiaid, y rhai oeddynt 
naill ai wedi pabellu, neu yn rhy dlodion i brynu y brethjoi du o 
flew geifr, o ba rai y gwneir y pebyll, oeddynt wedi adeiladu 
bwthynnod o gyrs a glaswellt sych. 

Yn yr hwyr, ar ol Uafur y diwmod, eisteddwn yn fynych wrth 
ddrws fy mhabell, ac a ymollyngwn yn hollol iV tawelwch a'r es- 
mwythdra hwnnw a gyfrennir i'r teimladau drwy y cyfry w olyg- 
feydd a'r rhai hyn ; ac mi a syllwn yn ddiofal ar y tyrrau amry wiog 
oeddynt ger fy mron. Fel ag y machludai yr haul o'r tu draw i'r 
bryniau isel a wahanai yr afon oddi wrth yr anialwch, — ^yr oedd 
hyd yn oed eu hochreu creigiog wedi ymegnio i ymddangos mor 
hardd a gwisgiad gwyrddonog y gwastadedd. Yr oedd pelydron yr 
haul, fel ag y cilient yn raddol, yn gyffelyb i orchudd tryloy w, oddi 
ar yr olygfa. Tros yr wybren bur a digwmmwl, yr oedd llewyrch y 



Pen. III. DARLUNIAD O'R GWASTADEDD. 57 

golenni diweddaf. Yn y pellder, ac o'r tu draw i'r Zab, Eeshaff, 
hen adfail barchus, a ymgyfodai ya. aneglur, i'r tarth hwyrol. Ac 
jm mhellach fyth, ac fyth yn fwy aneglur, yr oedd bryn unigol 
megis yn crogi dros hen ddinas Arbela.* Yr oedd y mynyddoedd 
Kyrdaidd, a'u trumiau yn orcbuddiedig gan eira^ a hwnnw megis yn 
cofleidio pelydron diweddaf yr haul, ac yn ymdrechu &'r gogyfaos. 
Yr oedd brefiadau y defaid, a bnguniadau yr anifeiliaid, er ar y 
cyntaf yn wannaidd, eithr yn dyfod yn uwch, megis ag yr oedd y 
diadelloedd yn dychwelyd o'u porfeydd, ac yn gwibio oddi amgylch 
y pebyll. Ygenethod a brysnrasent dros y Uennyrch gwyrddion i 
jmofyn anifeiliaid eu rhieni, neu a blygent i odro y rbai oeddynt 
wedi dychwelyd o honynt eu hunain iV corlannau cynnefin. Bhai 
a ddychwelent o'r afon, gan gludo eu hystenau llawnion ar eu pen- 
nau, neu ar eu hysgwyddau ; ac eraill heb fod yn fwy anhardd eu 
gwneuthuriad, nac yn llai unioDsyth yn eu cerddediad, a gludent 
feichiau trymion oV borfa hir a laddasent ar y gweunydd. Weithiau 
gellid gweled mintai o farchogion ym mhell, yn croesi y gwastad- 
edd yn araf, a'r tusswau o bluf yr estrys ar bennau eu gwaewffyn, 
ac a ymddangosent yn dywyll gyferbyn k'r wybren hwyrol. March- 
ogent i fynu at fy mhabell, ac a roddent i mi y cyfarchiad cyffredinol 
o, " Heddwch fyddo gyd t, chwi, Bey," neu " Allah Aienak, Duw 
a'ch cynnorthwyo." Yna gwthient bennau eu gwaewffyn i'r ddaear, 
ac a ddisgynnent oddi ar eu cessig, gan sicrhau y cebystrau wrth y 
gwaewffyn. "Wedi eistedd ar y borfa, adroddent eu gorchestion 
milwraidd ac yspeilgar, neu hwy a fryd-syllent ar sefyllfa pebyll 
Soffukt hyd oni chyfodai y Uoer, ac yna a ymneidient i*w cyfrwyau, 
ac a aent ar hyd ffordd yr anialwch. 

Yr oedd y gwastadedd yn bresennol yn goleuo gan danau di rif. 
Fel ag yr ymestynnai y nos, diflannent o un i un, hyd oni oblygid 
yr olygfa mown tywyllwch a distawrwydd, heb unrhyw gynnwrf 
ond a wneid gan gyfarthiad y ci Arabaidd. 

Marchogodd Abd-ur-raham i'm pabell un bore, ac a gynnygiodd 
fy nghymmeryd i dorriad nodedig mewn craig, yr hwn a ddarluniai 
efe fel gwaith Nimrod, y Cawr. Yr Arabiaid a'i galwant " Negoub," 
neu y TwU. Buom ddwy awr yn cyrhaeddyd y lie, yn gymmaint 

♦ Hen ddinas, yn gyfagos i'r hon y gorchfygodd Alecsander Fawr, y brenhin 
Darius yn hollol, ac a sicrbaodd ei frenhiniaeth ar Asia Ddwyreiniol. Galwyd y 
frwydr ar enw y ddinas. Y mae yn dref fawr yn bresennol. 

t Pennaeth Arabaidd, am yr hwn y dy wedir mwy yn ol Haw. 



58 NINIFEH Al GWEDDILLION. Pen. UI. 

ag i mi fod yn he]a gazeliaid* ac ysgjfamogod ar y ffordd. Cenffordd 
drwy y graig a ymagorai gan ddwy fynedfa allan dan fwaan isel, ar 
yr afon. Y mae o gryn hyd, ac yn parhan am ynghylch milldir gan 
fibs ddofii, yr hon hefyd a dorrwyd yn y graigi ond yn agored uwch 
ben. Meddyliais ar nnwaith mai gorchwyl Assyriaidd oedd hwn, a 
phan yn gwnenthur ymchwiliad o'r tu mewn i*r geaffordd, dargan- 
fyddais lech yn orohuddiedig gan lythyrennau cynfiiirf, yr hon a 
lyrthiasai o*i He, ac a sicrhasid mewn hoUtiad. Trwy lawer o an- 
hawsdra, cefais fod argraph hefyd wedi ei naddn ar gefn y llech. 
Gan dy wyllwch y lie, yn brin y gallaswn adysgrifio yr ychydig lyth- 
yrennau a wrthsafasant dreuliadan oesaa. Ychydig ddyddian ar 
ol hyn, eraill, ag oeddynt wedi cly wed yn ddigwyddiadol am fy ym- 
weliad &'r He, a chan dybied y gallai gweddillion Assyriaidd fod 
yno, a anfonasant weithwyr i> He ; pa rai, wedi cael y llech, a*i 
drylliasant yn ddarnau wrth gynnyg ei symmnd. Mae dinystr 
afreidiol y llech hon, yn achos o ofid; yn gjrmmaint a'm bod yn 
gweled oddi wrth weddill yr adysgrif a wnaed, ei bod yn cynnwys 
amryw o enwau brenhinol anadnabyddus o'r blaen.t 

Mae ceuffordd Negoub yn ddiamheuol yn waith nodedig, a gym- 
merwyd mewn Haw, megis ag yr ymddengys oddi wrth yr ysgri^ 
yn amser teymasiad adeiladydd Kouynnjik. Mae ei diben yn am- 
heus. Dichon ei bod gynt yn dwyn dyfroedd y Zab iV wlad am- 
gylchynol er mwyn ei dyfrhau ; neu dichon ei bod yn bendraw y 
camlas mawr, yr hwn y gellir olrhain yn bresennol drwy ddwy res 
o dwmpathau uchel yn gyfagos i adfeilion Nimrond; ac a ellai fod 
yn cyssylltu y Tigris 4'r afon gymmydogaethol ; ac fel hyn yn 
ffrwythloni helaethrwydd mawr o dir. Gan nad pa an o*r ddan, 
rhaid bod uchder y ddwy afon, yn gystal a gwyneb y wlad, wedi 
cyfnewid yn fawr er y pryd y gwnaed ef. Yn bresennol, mae Ne- 
goub yn uwch na'r Zab, ond yn nhymmor y llifeiriant pan fyddo 
uchaf yn y gwanwyn ; ac ar y pryd hwnnw, nid ydyw y dwfr yn 
myned ym mhellach na genau y geuffordd yn unig; mae yr holl 
rannau eraill wedi cau i fynu gan garthion a llaid yr afon. 

^ 

* Math o hyddod neu fychod, nodedig am harddwch en Uygaid, meindn en 
coesau a chyflymdra en rhediad. 

+ Er y pryd hwnnw, yr wyf wedi adferu y rhan fwyaf o*r aigraph, oddi ar 
ddaman y llech. Y mae o gryn bwys, am ei bod yn cynnwys enwau tad, ac ie 
allai daid brenhin Khorsabad, &V rhai nid oeddym yn adnabyddns o^r blaen. 



Fbh. it. parottoadau am daith. 59 



PENNOD IV. 

Pabottoad^v am daith at Al Hathbk. — CrifHVLLiAD T Gabavan.— Ymadasl a 
Mosuu — Yb Anialwch. — Mintbiobdd o Gamblod.— Yb Ababiaid Haddkdkbn- 
AiDD. — Ctfluniabth Ababaidd.— Gwxbstllfa.— Llwtth Ababaido tntmstmmud. 
— ^Pbbtll Soffvk.— Dablumiad o Sbkikh t Shammabiaid. — El Haiceb. — Habbm 
SoFFUK a'i Wbagbdd — El Gassbg.— Mabchogabth I Al Hathbb— Abwximwyb 
Ababaidd. — Dtchwbltd I Mosul. — Llofbuddiaeth Nejbis,— A Soffuk. 

Gan fod y gorchwylion yn Nimrond wedi eu hattal yn hollo], 
byd nes y derby nnid cyfarwyddiadau o Gaercystenyn, meddyliais 
nad oedd yr amser yn anghyfaddas i ymweled a Sofiiik, Sheikh 
llwyth mawr gwibiog Arabaidd y Shammariaid, y rhai a feddian- 
nant agos y cyfan o Fesopotamia. Yr oedd efe yn ddiweddar wedi 
gadael y Ehabour, ac yn awr yn gwersyllu ar Ian Orllewinol y Tig- 
ris^ islaw ei chyssylltiad ^'r Zab; ac felly nid yn nebpell o Nim- 
rond. Yr oedd dau amcan gennyf i fyned iV pebyll ; yn y He cyntaf, 
yr oeddwn yn ewyllysio ynnill cyfeillgarwch pennaeth llwyth gall- 
nog o'r Bedoninaid, y rhai yn debygol a groesent yr afon ynghym- 
xnydogaeth y cloddiadau yn y tymmor haf ; a gallent, er colled i mi, 
ddangos eu tueddiadau yspeilgar; ac ar yr un pryd, yr oeddwn yn 
awyddus i ymweled kg adfeilion nodedig Al Hather, y rhai ni chwil- 
iais ond gyd k brys ar fy nhaith flaenorol. 

Mr. Bassam (yr Is Swyddog) a'i wraig, ynghyd kg amryw fonedd- 
igion genedigol o Mosul, Mussulmaniaid yn gystal a Christionogion a 
dueddwyd i ddyfod gyd S, mi ; ac fel yr oeddwn yn myned trwy byrth 
y dref, ac wedi ymgynnull yn y gladdfa boblogaidd gyferbyn a phalas 
J Llywodraethwr, yr oeddwn yn llywydd ar fintai gadam. Ein 
pebyll, y rhai a gawsom oddi wrth y Pasha, a'n hymborth, a'r celfi 
anghenrheidiol, a gludid gan ddeuddeg o gamelod. Ar y pynnau hyn, 
ac ar asynnod, yr oedd byddin o yrrwyr camelod, gosodwyr pebyll, a 
gwirfoddoliaid yn barod i bob gwasanaeth. Yr oedd ychydig o farch- 
ogion achlysuroly Cawassiaid,gweinyddwyr boneddigion Mosul, bon- 
eddigion Mosul eu hunain,a'n gweision ein hunain, a phawb yn arfog 
oil drostynt Ali Effendi, pennaeth y gangen Fosulaidd o'r Omereeaid, 



60 NINEFEH Al GWEDDILLION. Pw. IV. 

Den hanedigion Omar* yr hwn a gynnysgaeddodd j dalaeth ig am- 
rjw Bashaid, — hwn jdoedd ein prif gyfaill Mnssnlmanaidd. Efe 
a farchogai ar yr Hedban, cefiyl Arabaidd gwyn tra adnabyddns, 
hardd yn ei ddnll, a phnr yn ei waed, ond y pryd hwnnw mewn 
gwth o oedran. Tn agos at sodlan ei geffyl, canlynai gwas fiydd- 
Ion ; yr hwn wedi sicrhan ei hnn ar y cyfrwy, a siglai o nn ochr 
i*r Hall ar ddwy gostrel fechan^ na allesid gwybod en defnyddioldeb, 
oni buasai arogl cryf y ^'raki'* a ddeilliai oddi wrthynt. Yr oedd gwr 
bonheddig o Gristion wedi ei oblygn mewn mantellan m&n flewog, 
ac yn ymddangos megis pe bnasai yn ofoi yr oerfel^ er bod y gwre»> 
raddyr mor uchel a chant. Tr oedd y foneddiges Saesonig wedi 
ymwisgo mewn Uaes-bais a chwccwlL Mr. Boss a minnan, a wisg- 
em gymmysgedd nodedig o ddillad Ewropaidd a dwyreinioL Bon- 
eddigion Mosul, mewn gorchnddiau gleision, a'n hwyneban yn 
gnddiedig gan ograu dnon o rawn cefiylau, oeddynt wedi eu codi ar 
nchaf pentyrran o lawrlenni a chlnstogau,oddi tan pa rai yr ochneidiai 
y mnlod annedwydd. Milgwn mewn hoenynnau, a arweinid gan 
Arabiaid ar draed ; pan ag yr oedd eraill yn chwareu a ch^n dieithr, 
y rhai a ddilynent y Caravan er mwyn cyfnewidiad awyr. T march- 
ogion a garlamment oddi amgylch ogylch ; a yrrent yn ddisymihwth 
i ganol y fintai ; a daflent eu cefiylau ar eu ffolennau pan ar garlam 
gwyllt; neu a saethent eu drulliau a'u pistolion i'r awyr. Llum- 
man fechan o liwiau Prydeinig a sicrhawyd wrth hen waewfifon, 
ac a ymddiriedwyd i Gawass. T fath ydoedd y Caravan cymmysg- 
1yd a adawodd Mosul drwy y Bab el Top,t lie yr oedd haid o fen- 
y waid wedi ymgynnull i edrych ar yr orymdaith. 

Nyni s^gymmerasom y ffordd at adfeilion mynachlog Mar Mias,{ 
lie ag y mae Cristionogion ])|(osul yn gwneuthur pererindodau iddo; 
aethom heibio iddo wedi awr o farchogaeth. Daliodd yr hwyr ni, 
cyn gallu o honom gyrhaeddyd yr anialwch, a gpversyllasom am y 
nos ar lannerch gyfagos i bentref ag oedd wedi ei adael gan y trig- 
olion, yr hwn oedd ynghylch naw milldir o'r dref. 



* Canlyniedydd Mahommed, a phenDaeth yr Arabiaid a*r Mussulmaniaid, ae a 
berchid yn fawr gynt gan y Mahommediaid ; mae bawl gan ei hanedigion i am- 
rywiol freintiau. 

f <' Forth y magnel/* am ei fod yn arwain i luest y magnelaa, ac i dawdd-dy y 
magnelau. 

t Sant Elias. Sant Chaldaeaidd. 



Pnb. IV. ARABIAID HADDEDEEN. 61 

Bore drannoeth, daethom yn Aian allan oddi rhwng bryniau 
isel gerrig calch, y rhai, wedi cael eu torri i fil o ddyflfrynoedd 
creigiog, a ffdrfiant y terfyn rhwng y Tigris a gwastadedd Mesopo- 
tamia. Yr oeddym yn awr yn y diffaethwch, neu yn hytrach, yn yr 
anialwch; canys yn yr amserpresennol o'r flwyddyn, ni allasai natnr 
ddangos golygfa mwy amrywiedig, na thyfiant mwy cnydfawr. 
Sathrem megis ar lawrlen ddiderfyn, yn arluniedig o flodan o bob 
lliwian. Ac nid oedd dwfr yn ddiffygiol ; canys yr oedd cyflawn- 
der y gwlawogydd wedi Uenwi pob pwUyn, a phob ceunant. Y 
dwfr a gynhwysent, oblegid natnr y tir oedd halenaidd, ond nid yn 
afiach. Twrran o bebyll dnon oeddynt wasgaredig, a minteioedd o 
ddefaid a chamelod, a grwydrent dros y gwastadedd. Y cyfryw o'r 
rhai hynny o'n mintai, a farchogent gefiylau nerthol^ a'u gyrrent 
drwy y gwennydd, ar ol diadelloedd o gazeliaid, neu ar ol y beidd 
gwyllt a ymguddient yn y borfa hir. Br y gellir darlunio golygfeydd 
cyffelyb i'r rhai hyn, etto ni ellir amgyfTred y Uonder a achosid gan 
awyr yr anialwch yn y gwanwyn, a'r teimlad o ryddid a gynhyrfid 
wrth dremmn ar yr ehangder diderfyn, cyn cael profiad o honynt 
Y dieithrddyn, yn gystal a'r Arabiad a deimla hyfrydwch y syn- 
iadan a gynhyrchant 

Ynghylch banner dydd yr oeddym ynghanol minteioedd niferog o 
gamelod. Ferthynent i Iwyth Haddedeen. Yr oedd Ueisiau soniams 
y bngeiliaid Arabaidd yn adseinio o bob ochr. Yr oedd ychydig ni- 
fer farchogion yn carlammu oddi amgylch^ ac yn gyrru yn eu holau 
y crwydriaid, ac yn cyfeirio arweinyddion y ddiadell yn eu ffordd. 
Yn fuan daliasom ryw deuluoedd ag oeddynt yn symmud i wersyll- 
fe aewydd, ac yn arweinydd iddynt, adnabyddais fy hen heliwr, 
Mormons. Mor gynted ag y gwelodd efe ni, efe a roes orch3rmyn 
i'r rhai a'i canlynent, ac ar ba rai yr oedd efe yn bennaeth, i sicrhau 
eu pebyll. Yr oeddym yn bresennol yn y Wadi Ghusub, a £furfid 
gan afonig fechan hallt, a ymwthiai ym mlaen yn araf drwy gyrs 
tewion a phrysg Iwyni, oddi wrth ba rai y cafodd y dyffryn ei enw. 
Wedi sicrhau ynghylch pumtheg o bebyll, lladdwyd dafad gyferbyn 
a gwyneb y babell yr eisteddem ynddi; Honed phiolau coed o laeth 
BUT, ac ymenyn newydd ar ddysglau coed, a osodwyd ger ein bron; 
t&nau o dom camelod a gynneuwyd; hen wragedd methiedig a'u 
chwythent; y dynion a dorrent yr ysgerbwd yn ddamau by chain; 
a chrochanau mawrion yn fuan a fwrient allan golofnau o anwedd. 



62 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pen. IV 

Wedi berwi y ddafad, yr Arabiaid a gyfodent y gweddillion o'r 
crochanan, ac a'n gosodent ar ddysglan cood a'u byssedd. Gwasan- 
aethem ninnan ein hunain yn ol yr un dull. T dysgleidian a roddid 
yn nesaf i'r gwasanaeth-djdynion ; ac wedi hynj i jrrrwyr y camel- 
od, a goBodwyr y pebyll ; ac yn ddiweddaf oil, pan nad oedd dim 
bwyttadwy yn weledig arnynt, elent i blaid liosog o Arabiaid a ddis- 
gwylient wrthynt; ao erbyn y cyrhaeddent haid o g^n newynog, a 
ymgynnnllasant ar yr achlysur, y mae yn hawdd dychjrnunyga 
cyflwr yr esgym. 

Adgymmerasom at ein taith yn y prydnbawn, ablaenorid nigan 
Mormons, yr bwn o bono ei hnn a ddaetb gyd i ni. Fel ag y 
marchogem dros y gwastadedd, cyfarfyddasom & Sheikb yr Hadded' 
eeniaid ar gefh casseg Innaidd, ac yn cael ei ddilyn gan fintai lios- 
og o Arabiaid, yn gyrm yr anifeiliaid oeddynt wedi cael en llwytho 
k'r pebyll ynghyd &'r celfi. Oynnygiodd ein harwain at gangen o'r 
Shammariaid, gwersyllfa y rhai a allesid gyrbaeddyd cyn yr hwyr. 
Derbyniasom ei gynnyg yn Uawen, ac efe a adawodd ei bobl ei 
bun, i farchogaeth gyd S, ni. 

Crwydrasom yma ac acw yn yr anialwcb, mewn ansicrwydd o'r 
llwybr a ddilynem. Marchogodd y Sbeikh yn awr tn ag at gyfeir* 
iad y Tigris. Cyn yr hwyr, cyrhaeddasom wersyllfa fawr, ac yn ei 
pbennaeth, adnabyddasom nn Khalaff, Arabiad, a ddeuai yn fynych 
i Mosul, ac ^ bwn y cyfarfyddodd Mr. Bassam a minnau, pan ar 
ein taith flaenorol i Al Hather. Efe a'n derbyniodd yn dra gres- 
awns; defaid yn nniongyrchol a laddwyd, a disgynnasom wrth ei 
babell. Hyd yn oed ei wragedd, ym mhlith pa rai yr oedd genethig 
Arabaidd liwdeg nodedig, a ddaethant attorn, er mwyn boddloni eu 
cywreinder, drwy sylliad manol ar y foneddiges Ffrangcaidd, Tn 
gymmaint a bod y cyfeillgarwch ag oedd wedi dechreu, ryw beth 
yn angbyfleos, perasom i'n pebyll gael en gosod o fewn ychydig 
bellder, yn ymyl afon fechan. Yr oedd yn nn o'r prydnhawnan 
tawel a hyfryd hynny, a wnant yr anialwcb yn baradwys yn y 
gwanwyn. Yr awel, yn fwyn, ac wedi ei pherarogli gan sawyr 
y blodau, a anadlai yn dawel dros y gwastadedd. Fel ag y mach- 
ludai yr haul, camelod a defaid yn ddi rif, a ddeuent at y pebyll, 
a llafar pruddaidd y bugeiliaid a glywid yn uwcb na brefiadau y 
diadelloedd. Yr Arabiaid a arweinient eu cessig crych-neidgar Vr 
dwfr; yr ebolion, gan ddilyn, a chwareuent ac a ymdreiglent ar y 



Pen. IV. GWERSYLLPA. ^ 63 

borfa. Lledais fy llawrlen encyd oddi wrth y lliaws, er mwynhau 
jm ddirwystr yr olygfa amrywiog. Yr oedd Rassam, erbyn hyn, yn 
61 elfen, ac wedi cynnull o'i amgylch lawer o'r Arabiaid ; tynnai ei 
yspienddrychau yn rhyddion, gan ddangos dyfeisiau cywrain Ewrop, 
ac yn cael ei rwystro yn ei orchwylion gan y banllefau o syndod 
anghrediniol a ddenent oddi wrtH ei wrandawyr, oblegid ei adrodd- 
iadan rhyfeddol. Ali Effendi a'i gyfeillion Mnssulmanaidd, pa rai 
a ddewisent ddifyrwch arall, a chyffroad mwy pennodol, a ymgudd- 
iasant yn y brwyn hirion, ac a estynnent o law i law o*q hamgylch, 
gwppan arian bychan, yn cynnwys gwirodydd cochion o arogl 
hyfiyd, yr hwn a allasai wneuthnr hyd yn oed galon Haffiz* yn 
llawen. Gyrrwyr y camelod a'r gweision a brysurasent dros y llan- 
nerch^ i roddi ymborth i'w hanifeiliaid, neu i barottoi gyferbyn a 
swpper. 

Yr oeddym yn awr wedi cyrhaeddyd tir porfa y Shammariaid, a 
dywedai y Sheikh Khalaff, na ellai fod pebyll Soffuk ym mhell. 
Ychydig ddiwmodau cyn hyn, yr oedd wedi eu gosod ym mron ym 
mhlith adfeilion Al Hather; ond er y pryd hwnnw, yr oedd wedi 
eu gadael, ac ni wyddid ym mha le yr oedd wedi gwersyllu. Cy- 
chwynasom yn fore, ac aethom yn ol y cyfarwyddid a roddwyd i ni 
gan Khalaff. Yr oedd ein golygfa yn cael ei therfynu tu a'r Dwy- 
raiD, gan dir uchel. Fan gyrhaeddasom ei drum, edrychasom lawr 
ar y gwastadedd, yr hwn a ymddangosai yn heidio o wrthddrychau 
yn ymsymmud. Yr oeddym wedi dyfod am draws corph lliosoccaf 
y Shammariaid. Achosodd yr olygfa deimladau pmddaidd ynof, 
canys adalwodd i'm cof amryw oriau, a dreuliwyd fe allai yn ddi- 
ddefnydd, er yn ddiamheuol, yn ddedwydd ; ac am amryw gyfeill- 
ion, rhai o honynt yn bresennol yn ochneidio mewn caethiwed, am 
y rhyddid gorfoleddus a fwynheid gan y llwythau gwibiog hyn ; 
ac am gyfeillion eraill a drengasant wrth ei ymddiffyn. Yn fuan 
yr oeddym ynghanol diadelloedd jtiiferog o ddefaid a chamelod. 
Mor belled ag y gellai golwg y llygad gyrhaeddyd, i'r dehan, i'r 
aswy, ac ym mlaen, nid oedd dim i'w weledond yr un dorf yn ym- 
symmnd. Ehessan hirion o asynod ac ychain, yn llwythog o bebyll 
duon, crochanan anferth, a llawrlenni amryliwiog ; hen wragedd a 

* Bardd Peniaidd, o gymmeradwyaeth mawr. Rhai oH bryddestau arddercboc- 
caf a ysgrifenwyd mewn canmoliaeth i adfeilion Shiraz, un o brif ddinasoedd 
Persia. 



04 NINEFEH A'l GWBDDILLION. Pn. 17. 

hen w^r, hob alln mvyaoh gerdded, yn {^ymmedig wrth bentwr o 
ddodrefn teuloaidd ; babanod wedi en gOBod mewn aytrwj-gjdaji, 
a'u pennan bjchain wedi ei gwthio alias drw; jr ^oriadau culioD, 



00 yn oael ea gwrthbwjso yr ochr aralli'r anifail gan fynnod nen 
*yii wedi en clyamin a'n sicrhao. Y genethod ienaingc wedi 
eu gwisgo mewn crya Araboidd tyn,.yn nnig yr hwn oedd yn am- 



Pen. IV. ARABIAID YN YMSYMMUD. 65 

lygu, yn" hytrach nag yn cuddio en cyrph prydferth ; mammau k'u 
plaDt ar en hysgwyddan; bechgyn yn gyrm diadelloedd o ^yn a 
mynnod; marchogion yn arfog o waewffyn hirion tusswo^, ac yn car- 
lammu dros y gwastadedd ar en cessig bnain ; y rhai a farchogent 
ddromedariaid, a'n cymhellent ym mlaen & phrennau bychain cri- 
bachog, ac a arweinient en meirch nchelry wiog wrth en cebystrau ; 
ebolion a garlamment ym mhlith y dyrfa ; boneddigesan nchel a 
eisteddent ynghanol esgyll anferth, a ymestynnent fel adenydd 
gloen byw o bob ochr i grwth y camel ; ac nid ydynt yn 11 ai coeg- 
wych ac amryliwiog na'r gloen.* Y cyfryw ydoedd y dorf gym- 
mysgliw, trwy yr hon yr oeddym i fyned am orian lawer. Achos- 
odd ein hymddangosiad deimlad bywiog ; y menywaid a attalient 
ein cefiylan; y marchogion a ymgynhnllent oddi amgylch i ni, ac a 
farchogent wrth ein hochran ; a'r plant a oemadent ac a redent ar 
ol y Ffrangciaid. 

Yr oedd yn ganol dydd cyn i ni gael nifer fechan o honynt wedi 
sefyll, ac yn gosod en pebyll. Casseg ienangc gastanlliw perthynol 
i'r Sheikh, ydoedd nn o'r creadnriaid harddaf a welais i erioed. 
Pan yr ymegniai i ymryddhan oddi wrth y waewffon wrth ba un 
yr oedd wedicael ei chlymmu; dangosai ysgafbder a phrydferthwch 
y Gazel. Yr oedd ei haelodan yn berffaith gyfattebol ; ei chlustiau 
ar en sefyll, yn feindlysion, acyn dryloywon; ei ffroenan yn nchel, 
yn llydain, a dyfngoch; ei gwddf yn fwaog,a*i mwng a'i chyniFon 
fel llinynnau sidan. Arosasom fel o'n hanfodd i syllu arni. " Dy- 
wedwch Masha Allah,"t ebai y perchennog, ac edrychai yn foddus, 
am fy mod yn ei hoffi, ond a ofnai eflfeithian y llygad mall. " Hynny 
a wnaf," attebwn innan "a chyd i hyfrydwch ; canys o Arabiad, 



* Yr esgyll hyn a £furfir gan drestl wneutburedig o gorsennati, yn amrywio o 
1ID ar bumtheg i ugain troedfedd o hyd, wedi eu gorchuddio a memrwn, ac wedi 
•u haddumo megis hefyd y mae corph a gwddf y camel, 4 thusswau a rhidensau o 
hir-wlan o bob Uiwiau, ac 4 llinynnau o gregin a gleiniau gwydr. Y foneddiges 
a eiftteddai yn y canol ar fath o gadair, gorchuddiedig k Uawrienni gorwycb, a 
pha rai y cysgodir hi rhag yr haul. Y dr^tl hon a sigla o ochr i ochr, ac y mae 
yr ysgogiad yn anhyiryd iawn i bob nn anghynnefin kg ef. 

+ Moliant fyddo i Dduw. Ystyrir ef yn an£fodus yn y Dwyrain i fawrygu uii- 
rhyw berson neu beth, heb ar yr un pryd adrodd y geiriau hyn i roddi y Gogoniant, 
fel ei gelwir, i Dduw. Mae ofti y llygad mall yn gy£fredinoI yn y Dwyrain, ac y 
Doae y rhan fwyaf o ddigwyddiadau a chlefydau yn cael eu priodoli i'r ffynhon- 
nell hon. Tybir bod dywedyd Masha Allah yn cadw y drwg draw. 



66 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pen. IV. 

yr jdych yn meddiannn perlyn eich.Uwyth. Efe a ddygodd i ni 
loned phiol o laeth camel, ac a'n cyfarwyddodd i bebyll Sofiiik. 

Tr oedd gennym etto waith dwy awr o farchogaeth o'n blaen, a 
phan gyrhaeddasom wersyllfa Sheikh y Shammariald, yr oedd ein 
cefiylan yn gystal a ninnan yn flinedig, oblegid gwres yr hanl a 
meithder taith y diwmod. Y pebyll oeddynt wedi eu gosod ar 
lannerch lydan mewn ceunant dwfii : yr oeddynt yn wasgaredig 
ym mhob fifordd, ac yn en plith ymddyrchai pebyll gwynion y 
marchogion achlysnrol Tyrcaidd. Ferhan mab Soffdk, a rhyw ni- 
fer o farchogion^ a ddaethant i'n cyfarfod ar ein dynesiad, ac a'n 
harweiniasant i babell y pennaeth, yr hon a wahaniaethid oddi 
wrth y lleill drwy ei maintioli, a'r gwaewffyn a wthiwyd i'r ddaear 
yn ei chyntedd. Daeth Soffiik ym mlaen i'n derbyn; canlynid ef gan 
ynghylch tri chant o Arabiaid, yn cynnwys amryw o brif Sheikh- 
iaid y llwyth. Yn ei berson, yr oedd yn fyr a chorphorol, yn de- 
byccach i Osmanli* nag i Arabiad; ond yr oedd ei lygad yn loyw 
a chra£fus, ei wynebpryd yn gysson, o agweddiad da, a chyn- 
hwysfawr. Nid oedd ei wisgoedd yn wahanol i wisgoedd ei ganlyn- 
wyr,*ond yn ansawdd y defnyddian. Napcyn tew, wedi ei linell- 
resu & choch, melyn a glas, a'i ridensu & llinynnan plethedig, ydoedd 
wedi ei dafln dros ei ben, ac yn crogi dros ei ysgwyddan. Delid 
ef yn ei le uwch yr ael, gan rwymyn o flew camel nyddiedig ac 
yma ac accw wedi ei glymmn &g edafedd sidan o amr3rw liwiau. 
Crys gwyn llaes yn disgyn hyd y migyman, a mantell ddn a gwyn 
drosto, ydoedd ei hoU drwsiad. 

Efe a dywysodd Bassam a minnau i barth nchaf y babell, lie yr 
eisteddasom ar lawrlenni agos wedi trenlio. Pan gafodd pawb le- 
oedd, y cyfarchiadan croesawaidd^ a gyfnewidiwyd rhyngom, cyn i 
ni ddisgyn, a ail adroddwyd. "Heddwch fyddo gyd i chwi, Bey," 
ddywedai y Sheikh wrth y dieithrddyn nesaf atto. "Heddwch 
fyddo gyd a chwi, Sheikh I bydded i Dduw i'ch amddiffyn," ydoedd 
yr atteb ; a chyflfelyb gymmediwiau a wnaed i bob osb, a chan bob 
person ag oedd yn wyddfodol. Pan ag yr oedd y foesffnrf hon yn 
myned ym mlaen, yr hon a barhaodd ynghylch banner awr, cefais 
hamdden i sylwi ar y rhai a ymgynhuUasent i'n cyfarfod Yn nes- 
af attaf yr oedd Ferhan, mab hynaf y Sheikh; dyn ieuangc o ym- 

♦ Twrc. 



Pek. IV. HANES SOFFUK. 67 

ddangosiad hardd, a gwynobpryd deallus, er nad oedd ei leferydd yn 
foddus nac yn ddeuiadol. Ei drwsiad oedd yn gyffelyb i drwsiad 
ei dad; cmd o dan y na^cjn ydoedd wedi ei dafln dros ei ben, yr 
oedd yn crogi gydynnau o wallt du wedi eu plethu yn amryw gyn- 
ffonnau. Yr oedd ei ddannedd mor wyned a'r ifori, yn gyffelyb i 
ddannedd y rhan fwyaf o'r Arabiaid. O'r tu cefn iddo, yr eistedd- 
ai haid o ddynion, a r olwg allanol amynt yn dra ffymig a chnch- 
iog— rhyfelwyr, a dreoliasent eu hoes mown rhyfel a thrais, ac yn 
edrych ar y rhai na pherthynent i*w Uwyth hwy fel gelynion gredd- 
fol, ac yn dewis eu rhyddid anwar yn fwy na chyfoeth yr hoU 
ddaear. 

Yr oedd Mrs. Rassam wedi cael ei dwyn i mewn i'r gynnulleidfa 
liosog hon. Gan nad oedd y cip olwg a deflid ami o'i phen i'w 
thraed, gan y gwyddfodolion oil, ^n gysurus ; deisyfiasom ar fod iddi 
gael ei chymmeryd i babell y menywaid. Galwodd Sofifuk ar ddau 
gaethwas duon, y rhai a'i harweiniasant i'r harem, yr hon oedd yng- 
hylch ergyd carreg o bellder. 

Wedi gorphen o'r diwedd &'r cymmediwiau, ymddiddanasom ar 
byncgiau cyfiredinol. Goffi, C3rmmysgedig a llysiau per-arogledd a 
geid yn yr anialwch, trwyth ag yr oedd Sofiuk yn nodedig am ei 
wneuthur, a gyfrannwyd oddi amgylch, cyn i ni ymddeol i'n pebyli 
ein hunain. 

Yr oedd enw Soffuk mor adnabyddus yn yr anialwch, ac yr oedd 
wedi chwareu rhan mor amlwg ym mhethau glwadol Mesopo- 
tamia, fel y dichon i ychydig eiriau am ei banes fod o ddyddordeb. 
Yr oedd wedi hanu oddi wrth y Sheikhiaid a arweinasant y Uwyth 
Nedjd, yn Arabia briodoL Ar gychwyniad ei yrfa, yr oedd wedi 
bod yn rhannog yn y flaenoriaeth &'i ewythr, ac wedi marwolaeth 
hwn, efe a ddaeth i fod yn brif Sheikh y Shanmiariaid. O'i amser 
boreuol, yr oedd efe wedi bod yn flinderus i'r Uywodraethwyr Tyr- 
caidd yn nhaleithiau y Tigris a'r Euphrates ; ond a ynnillodd ym« 
ddiriad y Porte drwy ei ymosodiad nerthol ar wersyll Mohammed 
Ali Mirza, mab Feth Ali Shah,* a Uy wodraethwr Kirmanshah, pan 
ag yr oedd y ty wysog hwnnw yn myned yn erbyn Baghdad a Mosul* 
Wedi jT orchest hon, i ba im yn bennaf y gellir priodoli diogelwch 
y dinasoedd Tyrcaidd, urdduniwyd SojSiik fel Sheikh y Shammar- 

* Hindaid bTeDhin preeennol PenU. 



68 NINEPEH A'l aWEDDILLION. Pen. IV. 

laid. Beth bynnag, ar amserau, pan ag jr oedd achos ganddo i 
achwyn ar gamdriniaeth Pasha Baghdad in ag atto, neu pan 
fethai a rheoli y rhai oeddynt dan ei awdurdod, jt oedd ei bobl yn 
arferol o ddiwallu eu hawydd at anrheithio,drwy ymosod ar bentrefi, 
ac yspeilio minteioedd. Yn y modd hyn efe a aeth yn arswydol 
i'r Tyrciaid, ac a adnabyddid fel Brenhin yr Anialwch. Pan gyfeir- 
iodd Mehemet Reshid Pasha ei ryfelgyrch i Kurdistan a Mesopo- 
tamia^ yr oedd Soffdk ym mhlith y pennaethiaid y mynnal. efe 
eu dinystrio. Gwyddai na attebai unrhyw ddiben iddo i gynnyg 
gwneuthur hynny trwy rym arfau, am hynny efe a wahoddodd y 
Sheikh iV wersyll, ar y ffiig esgus o'i wisgo &'r fantell urddasol 
ddefodol. Ymaflwyd ynddo, ac anfonwyd ef yn garcharor i Gaer- 
cystenyn. Yno y bu amry w fisoedd, ond wedi iddo dwyllo y Porte 
drwy ei addewidion; caniattawyd iddo ddychwelyd yn ei ol atei 
bobl. O'r pryd hwnnw, y mae ei Arabiaid wedi bod yn ddychryn 
i Bashaliaethau Mosul a Baghdad, ac wedi gwneuthur anrheithiadau 
hyd yn oed ar y tu dwyreiniol i'r Tigris. Beth bynnag Nejris, 
mab ewythr Soffuk, a gyfododd yn wrthwynebwr iddo, ac amryw 
ganghennau o'r Shammariaid a gydnabyddasant y Sheikh newydd 
fel eu rheolwr. Bu hyn yn achos o ymrafaeliad yn y llwyth ; ac ar 
adeg ein hyraweliad ni, yr oedd Sofiiik, trwy lawer o ymddygiad- 
au bradwrug, wedi colli ei boblogrwydd, ac wedi ei adael braidd yn 
Uwyr gan yr Arabiaid. Yn y cyfyngder hwn, efe a wnaeth ddeis- 
yfiad am gymmorth at Basha Mosul, ac a addawodd wasanaethu y 
Porte, aohadw y Bedouiniaid dan reolaeth, os cynnorthwyid ef i 
ad-sefydlu ei awdurdod. Hyn oedd yr achos o bresennoldeb pebyll 
gwynion yr Hytaid ynghanol y wersyllfa. 

Ei g3rfeillach &*r awdurdodau Tyrcaidd, pa rai yr oedd yn rhaid 
eu hynnill drwy anrhegion newyddion, cyn y gallesid disgwyl cyn- 
northwyon oddi wrthynt, ynghyd 6.'r drudaniaeth ag oedd wedi 
bod am ddwy flynedd yn y gwledydd a amgylchent yr anialwch, 
oeddynt wedi bod yn niweidiol i Iwyddiant teuluaidd Sofiiik. Yr 
oedd y cyfoeth a'r mawredd ag y bu efe yn enwog am danynt ym 
mhlith yr Arabiaid, wedi diflannu. Ychydig fisoedd yn ol, efe a an- 
fonodd i Mosul fodrwyau arian fferrau ei wraig anwylaf— ei drysor- 
au olaf— i'w cyfhewid am yd. Y mentyll man-flewog, a'r wisg frod- 
iedig, nid oeddynt i*w cael mwyach. Yr unig lawrlen yn ei babell 
ydoedd ar y He, ar yr hon yr eisteddai ei osbion j y Ueill a eistedd- 



Pen. IV. HANES SOFFUK. 69 

ent ar eu cwrcwdau yn^y borfa, neu ar j Uawr noeth. Yr oedd yn 
byw yn hoUol fel Bedouin, ac nid oedd gwahaniaeth rhyngddo a'r 
gwrengaf o honynt, ond yn helaethder ei sefydliad menywaidd — ^yr 
hyn bob amser a ystyrid yn wendid yn y Sheikh. Ond hyd yn oed 
yn nhymmor ei Iwyddiant mwyaf, yr oedd yr Arabiad distadlaf yn 
edrych amo ei hun fel ei gystadl, ac yn ei annerch wrth yr enw 
"Soffiik," ac a eisteddai heb ei wahodd yn ei bresennoldeb. Mae y 
drefii ly wodraeth Batriarchaidd, a ddarlunir mor gy wir gan Burk- 
hardt, yn hanfodi yn bresennol yn yr anialwch, megis ag yr oedd er 
ys pedair mil o flynyddoedd. 

Dygwyd y cyfluniaeth cyffredinol Arabaidd i ni yn fuan wedi ein 
dyfodiad — phiolan coed mawrion a dysglau, wedi eu llenwi k chig 
moUt yn nofio mewn ymenyn toddedig, a llaeth sur ; a phan ag yr 
oeddym wedi' bwytta, daeth Soffuk i'n pebyll, ac a arosodd gyd k 
ni dros y rhan fwyaf o'r diwmod. Yr oedd efe yn brudd ac yn 
athrist. Achwynai oblegid ei dlodi, ac a ddifriai y Tyrciaid, i ba rai 
y priodolai ei ddinystr; a chyfaddefai mewn dagrau fod ei bobl yn 
cilio oddi wrtho. Pan yr oeddym yn ymddiddan ynghylch y pyngc- 
iau hyn, dau Sheikh a farchogasant 'i*r wersyllfa, ac wedi clywed 
bod y pennaeth gyd a ni, clymmasaht eu cessig wrth ddrws ein 
pabell, ac a eisteddasant ar ein llawrlenni. Yr oeddynt wedi bod 
ym mhlith y Uwythau, er mwyn gwybod teimladau y Shammariaid 
at Soffuk, i ba un yr oeddynt yn ymlynwyr gwresog. Yr oedd un 
o honynt yn ddeugain oed^ ac wedi duo trwy fod dan haul yr anial- 
wch ; ac yr oedd ei wynebpryd yn greulon a gwaedlyd. Ei gydym- 
aith ydoedd ddyn ieuangc, a'i nodweddau mor dyner a menywaidd, 
a*i lygaid mor loyw, fel ag y gallesid ei gymmeryd yn He menyw; 
ac yr oedd y cnwd o'r gwallt du a syrthiai yn blethedig i amrywiol 
gydynnau, ar ei ddwyfron a*i ysgwyddau, yn ychwanegu at ei fen- 
yweiddwch. Cymmerodd siarad bywiog le ynghylch erlidiad y 
Nejmaid, cangen liosog o Iwyth y Shammariaid. Nid oedd terfyn 
i benboethni ac ymroddiad y dyn ieuangc. Ymdeflai ar Soffuk, a 
chan ymlynu wrth ei wddf, a orchuddiai ei rudd a*i farf a chusanau. 
Pan darfii i'r pennaeth ymryddhau, ei ganlynwr a ymaflodd yn ymyl 
ei wisg, ac a ebychau yn nerthol pan ddaliai hi wrth ei wefusau. "Er- 
fyniaf arnat ti, Soffuk !" ebai ef "i ddywedyd ond y gair; myn 
dy lygaid, myn dy farf, myn y Prophwyd, gorchymyn, a'r cleddyf 
hwn a chwilia ei fibrdd i galon Nejris; pa un ai diengyd a wna 1 



70 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. IV. 

gongl bellaf yr anialwch, neu gael ei amgjlchu gan ryfelwyr cadam- 
af ei bobl." Ond yr oedd yn rhy ddiweddar, a gwelai SofFak bod ei 
awdurdod yn gwanhau. 

Bhaid i mi wneuthur cynnyg i drosglwyddo i'r darllenydd ryw 
ddrych-feddwl am sefydliad t^ulnaidd Sheikh Arabaidd o enwog- 
rwydd mawr. Yr oedd Soffuk, ar amser ein hymweliad ni, yn wr i 
dair o wragedd, y rhai yr ystyrid bod hawl neilldnol ganddynt i'w 
serchiadan a'i nodded yn wastadol; canys yr oedd ynun o wendid- 
au Sofiliik, ac yn cael ei achosi, naill ai oddi ar ddymuniad i ar- 
graphu ar yr Arabiaid y dyb o'i fewredd a'i allu, neu oddi ar bleid- 
garwch i gyfnod cyntaf y bywyd priodasol, i gymmeryd cymdeithes 
newydd bob mis; ac ym mhen mis iV hysgaru oddi wrtho, a'i 
phriodi ag un o'i weinyddwyr, Yr oedd y gwr dedwydd fel hyn yn 
byw ym mwynderau parhaus y Uoer fel. O'r tair boneddigesau ag 
oedd yn cyfansoddi ei harem yn bresennol, y pennaf oedd Amsha, 
boneddiges a glodforir yng ngh&n pob Arabiad perthynol i'r anial- 
wch, am ei phrydferthwch a*i gwaed nchel. Yr oedd yn ferch i 
Hassan, Sheikh y Taiaid, Uwyth a olrheinia ei darddiad o'r oesaa 
mwyaf pellennig, ac y mae un o'i bennaethiaid, o'r enw Hatem, ac 
yn un o'i hynafiaid hithau, yn wron ffdg-chwedl Ddwyreiniol. 
Lladrattaodd Soffuk hi drwy drais oddi ar ei thad; ond a ymddyg- 
odd atti bob amser gyd fi.'r parch mwyaf. Oblegid ei bonedd a'i 
harddwch, ynnillodd yr enw o " Frenhines yr Anialwch." Yr oedd 
ei dully yr hwn a ellid olrhain drwy y crys teneu a wisgid ganddi 
fel y meny waid Arabaidd eraill, yn hardd ac yn gydgyfortaj. Yr 
oedd yn dal mewn uchder, ac yn deg ei phryd. Yr oedd ei gwy- 
neb-pryd yn rheolaidd^ a'i llygaid yn fawrion, tywyllion, a gloy- 
won. Yn ddiau yr oedd ganddi hawl i fwy na glendid cyffredin; i'r 
Arabiaid yr oedd yn berffeithrwydd, canys pob cynnorthwyon yn 
eu celfyddyd hwy a ddefnyddiwyd er mwyn cwblhau yr hyn a 
ddechreuwyd gan natur. Ei gwefusau oedd3mt liwiedig o lasddwfn; 
ei hamrantau oeddynt leision, ac yn cyfarfod uwch y trwyn; ei 
gruddiau a'i thalcen oeddynt wedi eu britho gan ysmotiau; a'i ham- 
rant-flew oeddynt wedi eu tywyllu gan y Kohl;* ac ar ei chluniau 



* Llwch du, a ddefhyddir yn gystal gan y gwny waid yn y Dwyrain, i dywyilu 
y my Ion y llygaid. Credir ei fod yn ychwanegu at hardd wch y llygaid, ac ar yr 
UQ pryd yn diogelu y golygon. 



Pen. IV. HAREM SOPFUK. 7I 

a'i mynwes y gellid gweled blaenau blodan ac addnmiadan dyfeis- 
iol, y rhai a gyrhaeddent dros yr holl gorph yn dalflodwaith ac yn 
rwydwaith. Grogai oddi wrth bob clust iddi, gan gyrhaeddyd hyd 
ei chanol, glnst-dlws anferth o aur, ac ar ei ben isaf daflen o'r nn 
defDydd, wedi ei gerfio a'i addurno a phedwar gwydrfaen. Yr oedd 
ei thrwyn hefyd yn addumedig a modrwy aur anferthol fawr, ac 
ynddi berlan faintioli mawr, fel y gorchuddid ei genau ganddi, a 
byddai yn cael ei symmud pan fwyttai hi. Bhesan o gleinronos, 
trolennau Assyriaidd, damau gwrel, agatau^ a cherrig amryliw a 
grogent oddi wrth ei gwddf ; modrwyau arian a amgylchent ei 
garddyman a'i migyrnau, ac a dingciannent yn nchel pan gerddai. 
Pan elai hi allan o'i phabell, teflid mantell arw linell-resog dros ei 
chrys glas ; a napcyn cyffredin du a rwymid yn Uac oddi amgylch 
ei harleisian, k rhaff odidog o flew camel. 

Ei sefydliad teuluaidd a gydgyssylltai, os gwirionedd yr hen gan, 
bethau teuluaidd a brenhinesaidd, ac a ddygid ym mlaen, gyd a 
golwg neillduol ar y rhinwedd o gynnildeb. Y lien fawr flew 
geifr a flurfiai y babell, a gynhelid gan ddeuddeg neu bedwar ar 
ddeg o drostanau, ac yn agored hollol ar yr un tu. Gan ei bod yn 
hollol ar wahan oddi wrth bebyll y meny waid, nid oedd ynddi ran- 
iadau fel pebyll yr Arabiaid cyffredin, yn yr hon y mae congl 
wahan yn angenrheidiol er derbyn dieithriaid. Rhwng y trostanan 
canol, yr oedd yn sefyll yn syth wrth eu gilydd, sachau mawrion o 
flew geifr, yn Uawnion reis, yd, haidd, coffi, ynghyd k nwyddau 
ty, a'u geneuau, fel y mae yn naturiol tu ag i fynu. Amynt yr oedd 
llawrlenni a chlustogau wedi eugosod, ar ba rai y lled-orweddai Am- 
sha. Oddi amgylch iddi ar eu cwrcwdau ar y llawr, yr oedd ban* 
ner cant o law forwynion, yn gofalu am y crochanau mawrion ; ac 
yn crasu bara ar y llechfeini haiarn a boethid ar yr eirias, neu a 
ysgydwent rhyngddynt gydau crwyn crogedig oddi wrth dri phawl 
ac yn Uawn llaeth, er mwyn ei gorddi fel hyn yn ymenyn. Braint 
y brif wraig ydyw parol toi yn ei phabell giniawau i westeion y 
Sheikh, Tanau cynneuedig ar bob ochr, a anfonent allan gwm- 
mwl fwg, yr hwn a ymgrogai yn drwm ym mhlygion y babell, 
ac a ddallasai er ystalm bob Uygaid llai eu gloywder na llygaid Am- 
sha. Pan ofynnid am ychwaneg gan y meny waid, hi gyfodai gongl 
y Uawrlen, ac wedi dattod geneuau y sachau, rhannai eu cyn- 
nwysiad: yr oedd y cwbl oil yn myned drwy ei dwylaw hi. Er 



72 NINEFEH A»I GWEDDILLION. Pen. IV. 

mwyn dangos ei hawdurdod a'i gradd, tywalltai yn ddidor ar y rhai 
a weinyddent iddi, lifeiriant o ddifriaeth, ac a'u hanrydeddent lig 
enwau yr esgusodir fi am beidio cynnyg eu cyfieithn ; yr oedd ei 
geiriadur yn gyfartal, os nid yn rhagori mewn cyflawnder ar eiri- 
adur boneddigesan dysgedig y ddinas.* Yr oedd cydgyssylltiad 
pethau teuluaidd a'r awdurdol fel hyn yn gyflawn. Ei phlant oedd- 
ynt dri chrwttyn bychain noethion, yn dduon rhwng yr haul a'r 
llaid, ac yn addurnedig a chynffonnau hirion o wallt plethedig, yn 
crogi o goryn eu pennau; ac yr oeddynt yn ymdreiglo naill ai yn 
y llydw, neu ar y borfa. 

Tr oedd Amsha^ megis ag y sylwais, yn rhannol o serchiadau, er 
nad oedd yn cael cyfran, o babell SoflFuk; (canys yr oedd i bob sefyd- 
liad babell berthynol iddo ei hun,) — & dwy foneddiges arall; Atouia, 
Arabes, heb fod nemmawr is mewn ymddangosiad personol, nag 
Amsha; a Ferrah, yr hon yn wreiddiol ydoedd Yezidies gaeth, a'r 
hon ni allasai wneuthur unrhyw honiadau i harddwch. Ond yr 
oedd Amsha bob amser yn cynnal ei hawdurdod, ac nid ellai y lleill 
gael eistedd yn ei phresennoldeb hi, heb ei chaniattad. Iddi hi yn 
unig yr ymddiriedid agoriadau y bwydgell, ac nid ellid osgoi ei 
hawdurdod hi ar bob pyngciau perthynol i drefnidaeth deuluaidd. 

Derbyniwyd Mrs. Rassam gyd k rhodres fawr gan y boneddig- 
esan. Tt diben i ddangos gradd ac arferion gwleddgar ei phriod, 
cynnygiodd Amsha iV gwesteies wydraid o " eau sucree," yr hwn 
meddai Mrs. Eassam wrthyf, ni ellai hi yfed, yn gymmaint a'i fod 
wedi cael ei gynmiysgu gan negro bawlyd i'r eithaf ; yr hwn, gan 
ei fod heb Iwy, a ddefnyddiai ei fyssedd i'w droi, y rhai a sugnai 
efe yn barhaus wrth ei gymmysgu. 

Yn yr hwyr, ad-dalwyd ymweliad Mrs. Rassam, gan Amsha a 
Ferrah ; ond nid cyn i Soffuk yn gyntaf, gael addewid bendant, y 
derbynid hwynt i babell, o'r hon yr oedd y boneddigion i gael eu 
can allan. Yr oeddynt yn dra ymholgar, ac nid oedd yn hawdd 
boddloni eu cywreinrwydd anghall. 

Yr oedd Soffuk yn berchennog ar gasseg o harddwch anghyd- 
marol, ac a elwid, megis pe buasai yn feddiant i*r llwyth, y Sham- 



* Fe alia! nad ydyw yn wybodus bod honeddiges deg yr harem, yr hon a 
ddychymmygwn ei bod yn siarad a*i chariad mewn iaith rhy degaidd a choethedig, 
i^w hadrodd drwy un dim oiid blodau, yn defnyddio yn gyflFredin eiriau, a ringc- 
ianant yng nghiustiau y rhai mwyaf llygredig yn ein plith ni. 



Pen. IV. CASSEG SOFFUK. 73 

meriy/ih. Ei mam, yr hon a drengasai ynghylch deng mlynedd yn ol, 
ydoedd y glodfawr Eubleh, enwogrwydd pa un a gyrhaeddai o ffyn- 
honDellan y Ehabour hyd derfyn eithaf y penrhyn Arabaidd ; a di- 
wmod marwolaeth pa un sydd yn gyfiiod, oddi wrth yr hwn y mae 
Arabiaid Mesopotamia yn dyddio digwyddiadan perthynol iV 
llwyth. Dywedodd Mahommed-Emin, Sheikh y Jebouriaid, wrth- 
yf fi, ar ei air, iddo weled Soffuk yn rhedeg asyn gwyllt y Sin- 
jar* lawr, pan yn ei marchogaeth; a'r chwedlau mwyaf rhyfeddol 
a adroddir yn yr anialwch am ei buandra, a*i nerth i barhau yn ei 
gyrfaoedd. Prisiai Soffiik hi a'i merch uwch law hoU gyfoeth y 
llwyth ; erddi hi, efe a difeddiasai ei bun o'i boll olud, ac hyd yn 
oed Amsha ei bun. Oblegid ymweliad y milwyr achlysurol, yr 
oedd ceffylau goreu y Sheikh a'i ganlynwyr, wedi eu cuddio mewn 
ceunant neilldtiedig, tjw bellder oddi wrth y pebyll. 

Yr oedd Al Hather yngbylch deunaw milldir oddi wrth wer- 
9yllfa Soffiik. Efe a anfonodd ddau o farchogion tra adnabyddus i 
fyned gyd t ni at yr adfeilion. Eu henwau ydoedd Dathan ac Abir- 
am. T blaenaf oedd gaethwas du, i'r hwn y rhoddes So£[uk ei 
ryddid, ynghyd & gwraig; a gellir sylwi bod byn yn ddau beth 
hollol gysBon, yn yr anialwch. Hwn oedd y ffyddlonaf a'r gwrolaf 
boll ymlynwyr Soffuk, ac yr oedd clodydd ei orchestion wedi ym- 
ledu drwy boll Iwythau Arabia. Fel ag y marchogem rhagddom, 
ymdrechais gael rhyw wybodaeth oddi wrtho am ei bobl, eithr ni 
siaradai efe ond am un pwngc, "Ya Bej,"t meddai ef, "nid ydyw 
yr Arabiad yn meddwl ond am ddau beth, rhyfel a charu; rhyfel, 
Ya Bej, a deallir gan bob un, gadewch ni gan hynny siarad am 



I 

I garu." 



Fel ag y marchogem tu ag Al Hather, aethom heibio i finteioedd 
mawrion o'r Shammariald a symmudent gyd fi.'u pebyll, eu dia- 
delloedd, a'u teuluoedd. bob tu yr ymddangosai esgyll ymdaen- 
edig mawrion cyfrwyau camelod y boneddigesau, yn edrydh, pan 
yr ymddyrchent uwch y gorwel, fel gloen byw o faentioli aruthrol, 
yn dihyfennu y gwastadedd. Yr oedd Dathan yn adnabyddus i 



* Talaith ym Mesopotamia Ogleddol, am ba un j dywedir ym mhellach rhag- 
Uaw. 

+ " O fy Arglwydd;" felly y dywedai efe o flaen pob ymadrodd. Yr Arabiaid 
Shamnuiriaidd a seiniant y gair, Beg, yr hwn y mae gwyr Caei^stenyn wedi ei 
feddalu i Bey, Bej. 

L 



74 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pbn. IV. 

bawb. Pan ddjnesai y marchogion, disgynnent a chofleidlent ef, 
gan ei gysanu megis ag mae jn arferol, ar ei ddwy mdd, a chan ei 
ddal gerfydd ei law, hyd oni chyfnewidid C3rmmediwiau lawer. 

Cyfodai cwmmwl du taranllyd o'r tn ol i hen adfeilion treuliedig 
Al Hather pan ddynesem attynt. Tr haul gan barhau i daflu ei 
belydron ar y muriau, a lewyrchai ar y meini melynion hyd oBi 
ddisgleirient fel aur.* Mr. Ross a minnau, ynghyd [ig Arabiad oedd 
gyd a ni, a brysurasom ein cef^lan ym mlaen, fel y gallem ddieng- 
yd rhag y dymhestl a ddynesai attorn; ond hi a ymarllwysodd ar- 
nom yn ei holl angerddoldeb, cyn y gallasom gyrhaeddyd y palas. 
Y mellt a chwarenent drwy yr adeiladau mawrion, a'r cenllysg a 
wnaent i ni attal ein cefiylau, ac i droi ein cefhau ar y rhyferthwy. 
Yr oedd yn adeg addas i fyned i mewn i'r cyfryw adfeilion a'r 
Thai hyn. Ymddyrchent mewn ardderchogrwydd anghyfanneddol 
ynghanol yr anialwch, '4u mediH jsolitudine positse/'t megis ag y 
safent bnmtheg cant o flynyddoedd yn ol, pan ddarluniwyd hwy 
gan yr hanesydd Bhufeinig. Ar fy ymweliad blaenorol, nid oedd 
yr ardrem fe allai yn llai tarawiadol nac yn bresennol. Yr oeddym 
bryd hynny wedi bod yn crwydro yn yr anialwch am dri diwmod, 
heb weled cymmaint ag un breswylfod ddynol. Ar y pedwarydd 
bore, nifwl tew a ymgrogai uwch y He. Yr oeddym wedi rhoddi 
3rr ymchwiliad heibio, pan sugnwyd y tarth fynu fel lien, a gwelem 
yr adfeilion o'n blaen. Ar y pryd hwnnw, o'r tu fewn i'r murian, 
yr oedd pebyll rhai o*r Shammariaid Arabaidd ; ond yn awr fel ag 
yr oeddym yn croesi y pentyrrau cymmy^lyd o'r gweddillion a 
ffurfient gylch oddi amgylch y ddinas, gwelem fod y He heb breswyl- 
ydd ynddo. Ond diadelloedd ar y tir uchel cyfagos, a ddangosai 
nad oedd yr Arabiaid yn neppell. 

Gosodosaom ein pebyll yn y cyntedd mawr gyferbyn a gwyneb 
y palas, ac yn gylagos i berth y llannerch fewnol. Yng nghorph 
y tri diwmod yr arosasom ym mysg yr adfeilion, cefais ddigon o 
amser i gymmeryd mesuriadau cywir, ac i wneuthur cynllnnian o*r 
adeiladau a safent mewn rhan hyd yn hyn o fewn y muriau. Yn 

* Mae lliw auraidd y cerrig calch, a pha rai y mae colofoau mawrion Syria 
vfedi cael eu hadeiladu, yn adnabyddus i bob teithiwr, ag sydd wedi ymweled aV 
Avlad honno. Mae yrunrhywliw disglaer ar adfeilion Al Hather, edrychent megis 
pe buasent wedi cael eu trwytbo ym mhelydron yr haul. 

t Ammianus MarcellinuB, Lib. xxv. cap. 8. 



Pen. IV. AL HATHER. 75 

gjmmamt a bod AI Hather yn barod wedi cael ei ddarlnnio gan 
eraill, ac jn gymmaint a bod yr hyspysrwydd a ellais i gasgln, wedi 
ei osod o flaen y cyffredin,* ni raid i mi yn awr rwystro y darlienydd 
a banes manol o'r He. Digon ydyw crybwyll, bod mnriau y ddinas 
a ymylir a thyrau, yn fifurfio cylch agos cyflawn, ynghanol pa un yr 
ymddyrcha y palas; yr hwn sydd adeilad o orwychder mawr^ wedi 
ei wneuthnr yn gyfan-gorph o feini pedwar ochrog, ac wedi eu cer- 
fio yn gy wrain kg arlnniau ac addumiadan. Mae ei ddechreuad, yn 
debygol, o deymasiad brenhinoedd Sassanaidd Persia.t Canys 
flier yw, nad ydoedd o flaen y deymach Arsacianaidd,:]: er nad oes 
gennyf amhenaeth, nad oedd y ddinas ei hnn wedi ei seilio mewn 
cyfhod borenol iawn; canys yr oedd yn un o orsafion mawr y Ca- 
ravan, fel Palmyra,§ yn cyssylltu dinasoedd Syria a'r dinasoedd ar 
lennydd y Tigris, Mae yr arwyddnodan neillduol ag ydynt ar y 
cerrig, pa rai, yn ol eu faymddangosiad, ydynt naill ai yn arwydd- 
nod yr adeiladydd, neu yn gyfeiriad at ryw ddefod grefyddol, ac y 
maent iV cael yn y rhan fwyaf o adeiladau o darddiad Sassan- 
aidd yn Persia, Babilonia, a Susiana.|| 

Heblaw ebychiadau acblysurol yn y nos, a achosid gan ladron yn 
cynnyg Uadratta ein cefiylau, ni aflonyddwyd ni yn adeg ein hym- 
chwiliad. Tr Arabiaid o'r pebyll cymmydogaethol, a ddygent i ni 
laeth, ymenyn, a de&id. Tfem o ddwfr y Thathar,** yr hwn sydd &g 



* Gwel Gofiant Dr. Ross jng nghyhoeddisd 7 Gymdeithas Ddaearyddol, 
ynghyd & theithiau Dr. Ainsworth. Cofitmt am y He gennyf finnau, ynghyd & chyn- 
lloniaa, &c. a ddarllen^d o flaen Sefydliad yr Arch-adeiladwyr Piydeixiaidd. 

t Teymach o Bersiaid aganlynasant y deymach Arsacianaidd, neu Barthiaidd, 
ac a ddymchwelwyd yn hoUol yn y seithfed ganrif, gan yr Arabiaid. Yr oedd 
Ghosroes enwog, o*r hiliogaeth hon. 

t Rhai o frenbinoedd Parthia, a gawsant eu galw yn Arsaeide, oddi wrth Ar- 
saces sefydlydd eu bymerodraetb , a pbaraodd eu Uywodraetb byd y flwyddyn 
229 ar ol Crist, pan eu dymchwelwyd gan Artaxerxes brenhin Peisia. 

^ Hen ddinas adfeiliedig yn y diffaethwch Vr Dwyrain o Syria. Adeilad^vyd 
bi gan Solomon, (2 Cbronicl viii. 4.) ac a adnabyddir yn bresennol wrtb yr enw 
Tadmor, yn gystal ac wrtb yr enw Palmyra, neu ddinas y Palmwydd. 

II Yr hen Elam, neu Elymais; talaitb ym Mbenia, Orllewinol^ yn yr hon yr 
oedd Susa, neu Shusban Daniel ac Esther, lie yr oedd Abasuerus yn cynnal ei 
lys, yr hon oedd yn brif ddinas. Mae gweddilUon y ddinas yn hanfodi yn bresen- 
nol, ac mae adeilad yn cael ei ddangoe, yr hwn yn ol y traddodiad cyffiredinol a 
gredir, sydd yn gorchuddio bedd y prophwyd Daniel. 

** Afon fechan ballt, aH tharddiad ym Mesopot^pua, ac yn ymarllwys i lynn ar 
y til Qogleddol i Baghdad. 



76 NINEFEH AT GWEDDILLION. Fes. IV. 

ycbydig halltni ynddo ; a*n gweision, ynghyd k gyr r wyr j camelod 
A lanwasant amryw fasgedeidian o gnaa j ddaear. 

Tn ein djchweliad, croesasom yr anialwch, a chjrhaeddasom 
Wadi Ghusub y noson gyntaf, a Mosul bore drannoeth. Yr oedd 
Dathan ac Abiram, en deaodd, wedi gwneuthur en hunain yn 
Dodedig mewn anrheithiadan yn ddiweddar, ac oblegid hyn, yr 
oedd ganddynt gyfrifon i'w penderfynn a masnacbwyr y lie; a 
cban y buasai y fantol yn debyg o droi yn 'bwysig yn en her- 
byn, ni ellid mewn nn modd gael ganddynt ddyfod i'r dref, yn 
yr hon yr oeddynt yn dra adnabyddns. Tr oeddym wedi mynnn 
dwy neu dair o wisgoedd sidan Damascus, ac a'u rboddasom i'n 
harweinyddion, fel cydnabyddiaeth o'u gwasanaeth. Esgymygodd 
Dathan Wen bmddaidd pan y derbyniodd ei wobrwy, ** Ya Bej," 
ebai ef, fel ag yr oedd yn troi ei gasseg tu a'r anialwch ; '^ bydded 1 
Dduw roddi heddwch i chwi! Wallah! eich camelod fyddant fel 
camelod y Shammariaid. Pe byddai iddynt fod yn Uwythog o aur, 
cant dramwy drwy ein pebyll yn ddiogel, ac ni oddefir i'n pobl 
gyffwrdd S. hwynt." 

Ym mben y flwyddyn wedi ein hymweliad ni, dygwyd gyrfa 
Soffiik iV therfyn, Crybwyllais bod ei T«rrthwynebwr, Nejris, wedi 
cael holl Iwyth y Shammariaid o'i ochr. Ym mhen mis, yr oedd 
Soffuk wedi cael ei adael agos yn unig. Yr oedd ei berthynasau a'i 
ymlynwyr gwresoccaf, ym mhilth y rhai yr oedd Dathan ac Abi- 
ram, yn gwersyllu gyd fi.g ef; ond efe a ofhai ymosodiadau ei elyn- 
ion, ac a enciliodd er mwyn ei ddiogelwch i diriogaethau Beder 
Khan Bey, o'r tu Dwyrain i'r Tigris, yn gyfagos i Jezirah.* Efe wedi 
hyn a geisiodd nodded Nejib, Pasha Baghdad, o dan awdurdod pa 
un y tybid bod y Shammariaid ; ac wedi iddo Iwyddo i ddwyn yn ol, 
ran fawr o'i bobl, efe a gynnygiodd i Nejris, ar fod iddynt gyfarfod 
yn ei bebyll ef ; i anghofio eu holl ymrafaelion ; a rhannu yn gyfartal 
Sheikhiaeth y Shammariaid rhyngddynt. Y Sheikh anffodus hwn, 
a dueddwyd gan Ferhan, mab Soffuk, i ddyfod i wersyllfa ei wrth- 
wynebydd, ac wedi ei dwyllo yno, efe a lofruddiwyd yn fradwrus^ 
yn groes hollol i'r cyfreithiau lletteugar hynny, a berchir mor fawr 
gan yr Arabiaid. Synnodd y Shammariaid, a ffieiddient y cyfryw 
weithred o anudoniaeth, ag a ddygodd warth ar eu Uwyth. Encil* 

* Tref fecfaan ar y Tigris, i'r Gogledd o Mosul, a elwid gynt Nezabede. 



Pen. IV, LLOPRUDDIAETH SOPFUK. 77 

iasant jt ail waith oddi wrth Sofiiik, ac a osodasant eu hnnain dan 
arweinydd newydd, perthynas It Sheikh Uofrnddiog. Cyflwynodd 
Sofiiik ei achos etto i Nejib Pasha, gan gjfiawnhau ei ymddygiad, 
am y byddai iV ymrafaelion arwain i annhrefn barhaus ym Meso- 
potamia, pe buasai ymgeiswyr gwrthwynebol am y Sheikiaeth. Cym- 
merodd Nejib arno ei fod wedi cael ei foddloni, a chyttnnodd i an- 
fon mintai o filwyr achlysnrol i gynnorthwyo Sofirik i osod ei aw« 
dordod mown grym drwy yr hoU anialwch. 

Derbyniwyd pennaeth y milwyr yn Uawen gan Soffnk, yr hwn 
yn ddioed a aeth yn erbyn y llwyth. Ond wedi iddo yn brin 
adael ei babell, efe a ddeallodd ei fod wedi myned i fagl, o*r fath a 
osododd efe fwy nag nnwaith i eraill. Tm mhen ychydig oriau 
wedi hyn, yr oedd ei ben ym mhalas y Pasha yn Baghdad. 

Y cyfryw fd trangc un ag y cofir ei enw yn hir yng ngwyllt-le- 
oedd Arabia ; yr hwn, oblegid ei #gademid a^i olud, a gafodd jr 
enw o " Prenhin yr Anialwch ;" a'r hwn hefyd a arweiniodd y 
Shammariaid o lennydd y Khabour hyd adfeilion Babilon. Bydd 
hanesion yr Arabiaid am lawer o flynyddoedd i ddyfod, yn cyn- 
nwys gorchestion ac ardderchogrwydd Sofiiik. 



78 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. V. 



PENNOD V. 

Dakoamfod Gwethddktchau Btchaim. — Main- LAWK y» Ystafelloedd.— Gwlbdd 
Akabaidd.— DrroDiAD Tahtab Pasha.— Pabh ah t Cloddiadau.— Yb Haf tn Nim- 

BOUD. — COBWTKT. — DaBOAKFTODIADAV PBX.LACH O LBDLUNIAU. — DABLUMIAD O'm 
CbBFIADAU— CtMMBWD LlIWIBDIG.— DXBBTIflAD LltTHTB ViZBBAlDD. — Sthdod Tm 

Ababiaid.— T Gasgliad ctmtaf o Gbbfiadau a akfokwtd 1 LoBOB.— Ymwbliad 
OD0I WBTH Tahtab Pabha.— Goltoiadav tTtbciaid TuaHYLCHTCBBFiADAU.— Stm- 
MUDXAD I Mosul. — Dabgamftddzad Adbilad Mxwif Cbug tn gtfagos i Koutuh jxk. 

— ^YSTAFBLLOBDD NXWTDDION TN CAXL BU HAOOB TN NiMBOUD. 

Ar fy nychweliad i Mosul, brysiais yn ol i Nimroud. Yn ystod fy 
absennoldeb, ni wnaed ond ychydig waith, yn gymmaint ajg mai 
dan ddyn oedd wrth y gorchwyl o symmnd yr ysgarthion ymaith 
o'r ystafell, y ffnrfiai y Uewod mawrion pen dynol gyntedd iddi. 
Yr oedd y llewod o'r tu Dwyrain iddynt,* beth bynnag, wedi eu 
diorchnddio yn hollol; yr nn ar y tu deheu a syrthiasai o*i le, ac a 
gynhelid gan y cerfiad oedd ar ei gyferbyn. Rhyngddynt yr oedd 
llech fawr, yn orchuddiedig gan lythyrennau cynffurf. 

Wedi symmud y pridd ymaith o'r cyntedd hwn, ac o'r tu cefh i'r 
Hew syrthiedig, darganfyddwyd amryw addumiadau o efydd, dwy 
hwyad fechan mown clai crasedig, a Uecbau o gleinfaen, Sg ar- 
graphiadau o bob tu iddynt.i* Ym mysg y gweddillion mewn efydd, 
yr oedd pen hwrdd, [neu darw,} amryw ddwylaw, (y bysedd yn 
gauedig, ac wedi cammu ychydig,) ynghyd ftg ychydig flodau. Fe 
allai bod y dwylaw ja atteb y diben o orchudd i wrthddrychau 
cyffelyb mewn clai crasedig, a geir yn fynych yn yr adfeilion, 
kg argraphiadau amynt yn cynnwys 'enwau, urddau, ac achos y 
brenhin, yn naddedig ar y bysedd. Mae pennau yr hwyaid wedi 

* Cyntedd d, Cynllun 3. 
jr Y maent yn bresennol yn yr Amgueddfa Brydeinaidd. 
!{: Perthynai y pen hwn, fe allai, i onedd, neu eisteddfa. 



Pbw. V. GWLEDD ARABAIDD. 79 

ea troi, ac yn gorphwys ar y cefo, ac arnynt argraph yn y Uyth- 
yrennau cynfiiirf. Gwrthddrychau cyffelyb i'r rhai hyn a gaf- 
wyd yn yr Aipht. Tmddengys bod y llechau ysgrifenedig, wedi 
cael eu gosod yn y muriau o briddfeini crasedig yn yr haul, i roddi 
hanes seiliad yr adeilad. Yr argraph arnynt oedd yn debyg Vr un 
ag oedd ar yr holl lechau yn y palas Gogledd Orllewinol. 

Y mae yn nodedig, bod y cyfrwy rannan o'r neuadd fawr a ddi- 
oTchuddiwyd wedi en llorio a phridfeini crasedig, a'r cyntedd lleiaf 
iddi k llech fawr o gleinfaen ; rhwng y ddau lew mawr nid oedd 
ond priddfeini wedi eu crasu yn yr haul. Ynghanol y cyntedd 
hwn, yn gyfagos i rannau blaenaf y llewod, yr oedd ychydig nifer 
o gerrig pedwar-onglog wedi eu gosod yn ofalus. Disgwyliais gael 
oddi tanynt luniau bychain mown clai, yn gyffelyb i'r lluniau a 
ddarganfyddwyd gan M. Botta yng nghynteddau y drysau yng 
Nghorsabad ; ond nid oedd yno ddim o'r cyfryw. 

Yn gymmaint a bod amryw o'r prif deuluoedd Cristionogol ym 
Mosul yn awyddus i weled y cerfiadau, am ba rai yr oedd y son 
wedi ychwanegu dros y dref a'r dalaith, yr oeddwn am foddio eu 
cywreinrwydd cyn i wres yr haf wneuthur gwastadedd Nimroud 
agos yn anghyfanneddol. Yr oedd hefyd gyileusdra ar yr un pryd i 
ynnill a diogelu ewyllys da y 11 wy than Arabaidd, a wersyllent yn 
gyfagos i'r adfeilion, trwy barottoi gwledd, yr hon a foddlonai bob 
pleidiau. Yr oedd y boneddigesau Cristionogol, pa rai nad oeddynt 
erioed wedi bod allan o olwg muriau eu tai, yn awyddus i weled 
rhyfeddodau Nimroud, ac yn Uawen iawn o'r caniattad a gawsant 
drwj anhawsdra gan eu gwyr, i adael eu cartref-leoedd. Y prif 
swyddog Ffrengig a'i wraig, Mr. a Mrs. Eassam, a unasant a.'r blaid. 

Y diwrnod wedi eu dyfodiad, rhoddais wahoddiad cyffredin i holl 
Arabiaid yr ardal, yn wrrywaid a beny waid. 

Pebyll gwynion a fenthycwyd oddi ar y Pasha, ac a osodwyd yn 
ymyl yr afon, a'r lannerch lydan, yr hon etto oedd yn Uawnblodau. 

Y rhai hyn oeddynt at wasanaeth y boneddigesau, ac er mwyn der- 
byn y Sheikhiaid ynddynt. Pebyll duon a barottowyd gyferbyn a 
rhai o'r gwesteion, a'r gweinyddwyr, ac at gegin. Ychydig nifer o 
Arabiaid a wersyllent oddi amgylch i ni, er mwyn gwilio y ceffylau, 
pa rai oeddynt glymmedig ar bob tu. Gadawyd He agored ynghanol 
y twrrau pebyll tu ag at ddawnsio ynddo, ac amrywiol arddang- 
osiadau a barottoid er mwyn difyrru y gwahoddedigion. 



V 



80 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. V. 

Yn fore iawn daith Abd-ur-rahman, yn marchogaeth caseg wen 
uchel. Yr oedd wedi addnmo ei hun a phob gwychder ag oedd yn 
ei feddiant. Dros j keffiah, nen napcjn j pen, yr oedd pendorch 
gwyn wedi ei blygu, ac ar ei ymylaa ridensan hirion yn m3med dros 
ei ysgwyddau, ac ym mron a chaddio ei wynebpryd hardd. Yr 
oedd am dano wisg laes o sidan coch, a bottasau melyn-ddisglaer, a 
ystyrir yn werthfawr gan yr Arabiaid. Efe a amgylchid gan 
farchogion yn dwyn piccellau, ar ba fui yr oedd pluf yr estiys* 

Fel ag yr oedd Sheikh yr Abou-Salmanaid yn dynesa at y pebyll, 
marchogais iV gyfarfod. Cor o berorwyr Eurdaidd a ddaethant 
ym mlaen ar yr un pryd i anrhydeddn y pennaeth Arabaidd. Fel 
ag y d}'nesai ym mlaen at y wersyllfa, y marchogion, a arweinid 
gan Schloss, ei nai, a osodent eu cessig ar garlam eithaf, gan chwa- 
reu rhyfel dynwaredol, a Uanw yr awyr &*u c&d-floedd wyllt. Ond 
eu bloeddiadau, beth bynnag, a foddid agos gan y Eurdaid, pa rai a 
gnrent eu tabyrddau, ac a chwythent yn eu pibau gyd ag egni ad- 
newyddol. Wedi i'r Sheikh Abd-ur-rahman ddisgyn, eisteddodd gyd 
& difrifwch dyladwy ar esmwythfaingc abarottowyd i wahoddedig- 
ion o'i radd ef ; ac ar yr un pryd yr oedd ei Arabiaid yn clymmu eu 
cessig, drwy sicrhau y cebystrau wrth biccellau a wthiwyd i*r ddaear. 

Dilynwyd yr Abou-Salmanaid gan y Shemuttiaid a'r Jeheshiaid, 
pa rai a ddaethant gyd &'u gwragedd a^u plant ar eu traed, ond y 
Sheikhiaid a farchogent. Hwythau hefyd a ddyrchafent eu cad- 
floedd nodedig fel ag y dynesent. Pan gyrhaeddasant y pebyll^ y 
pennaethiaid a eisteddent ar y brif-faingc, pan ag yr eisteddai y 
lleill yn gylch ar y donnen werdd 

Gwraig a merch Abd-ur-rahman, ar eu cessig, ac yn cael eu ham- 
gylchynu gan eu caethion a'u Uawforwynion, a daethant ym mlaen 
yn nesaf ; disgynnasant wrth gyntedd pebyll y boneddigesau, He yr 
oedd cyflawnder o fwydydd melusion, halwa, crasbys, a gwylaeth- 
au, parottoedig ar eu cyfer. 

Yr oedd pedair ar ddeg o ddefaid wedi cael eu pobi a'u berwi i 
wledda y dorf oedd wedi ymgynnull. Grosodwyd hwynt arddisglau 
coed mawrion, ac wedi i'r gwrrywaid gael eu digoni, hwy a estynnid 
ym mlaen i'r menywaid. Wedi i'r giniaw gael ei bwytta hyd at y 
tammaid diweddaf, dechreuwyd ar y dawns. Gorfu amom ddileu 
rhy w amheuon perthynol i'r menywaid cyn yr ymunent, gan fod yno 
Iwythau eralU, heb law eu Uwyth eu hunain, yn bresennol; ond o'r 



Pbn. V. GWLEDD ARABAIDD. 81 

diwedd, trwy egniadau Mr Hormuzd Rassam, gorchfygwyd yr an- 
hawsdra hwn, hwy a ymffurfiasant i amryw bleidiau. Y Sheikh- 
iaid a arosasant ar eu meingciau. Mae dawns yr Arabiaid, y Debke? 
fel ei gelwir, yn gyffelyb mewn rhai pethau i ddawns yr Albaniaid, 
ac nid ydyw y dawnswyr yn llai eu tanbeklrwydd mewn ystumian, 
nen yn llai rhyfedd yn eu cyffroadau, na'r mynyddwyr gwylltion 
hynny. Ffurfient gylch, gan ddal y nail] y Hall gerfydd y Haw, ac 
ymsymmud yn araf oddi amgylch ar y cyntaf, ac yna gwnaent gam- 
mau cymmysgdro, gan nyddu eu cyrph i amrywiol agweddau. Fel 
ag y mae y beroriaeth yn bywioccau, mae eu hysgogiadau hwythau 
yn myned yn fwy bywiog; oemadent eu c&d-floedd, a neidient 
pan fyddent yn prysuro o amgylch y peroriaethwyr. Nid ydyw 
ysgogiadau y meny waid yn anhardd ; ond yn gymmaint ag y myn- 
nant oblygu eu hunain yn eu mentyll geirwon cyn ymuno yn y 
dawns, mae eu hagweddau, a ddangosir mor nodedig gan y crys 
Arabaidd, yu cael eu cuddio yn holloL 

Pan ag yr oedd y rhai hynny a gyflawnasant y Debke wedi blino 
yn hollol drwy eu hymdrechion, deuent at yr edrychwyr, ac a eis- 
teddent ar y ddaear. Dau ryfelwr o Iwythau gwahanol, a chanddynt 
dariannau a chleddyfau noethion, a ddaethant wedi hyn i'r cylch, ac 
aethant trwy y cledd-ddawns. Megis ag yr oedd y beroriaeth yn 
bywioccau, yr oedd cyffroad y dawns wyryn cynnyddu. O'r diwedd, 
gorfti ar yr edrychwyr gyfryngu, a chymmeryd eu harfau oddi wrth 
yr ymladdwyr; ac yn eu He rhoddwyd pastynau cryfion iddynt. 
A'r pastynau hyn hwy a'i rhoddent y naill i'r Hall yn ddidrugar- 
edd, er difyrrwch mawr i'r edrychwyr. Gyd a phob ergyd Hwydd- 
iannus, dyrchafai Uwyth yr hwn a'i rhoddai, eu c4d-floedd a'u llefau 
cymmeradwyol; ac ar yr un pryd y meny waid a'u byddarent &'u 
bMehl gwichialaidd, yr hyn sydd swn a wneir drwy ysgogiad cys- 
sylltiad y tafod, y gwddf, a chwareuad y Haw ar y genau. Pan ag 
y byddo un o'r Arabiaid neu o'r Kurdiaid yn clywed y tahlehl hwn, 
y mae agos a cholli ei synwyrau drwy gyffroad, ac yn barod i gyf- 
lawni unrhyw weithred enbydus. Nifer o gellweirwyr Kurdaidd, 
o'r mynyddoedd a ddifyrrasant yr Arabiaid &'u chwareuon a'u dyn- 
warediadau, pa rai oeddynt yn fwy digrifol nag oeddynt mewn 
purdeb, Chwerddid yn uchel yng ngwyneb chwareuon y rhai hyn. 
l^awnsid wrth oleu y Hoer, dros y rhan fwyaf o'r noson. 

Bore drannoeth, Abd-ur-raham a'n gwahoddodd i' w bebyll, a difyr- 



82 NINEPEH Al GWEDDILLION. Pen. V. 

rwyd ni drachefh &'r Bebke ynghyd A'r cledd-ddawns. Y men- 
ywaid, heb fod ym mhresennoldeb llwyth arall, a jmaflasant yn 
fwy cyflawn yn y difyrrwch, ac a ddawnsient yn fwy bywiog. 
Mynnai y Sheikh i mi nno &g ef i flaenori mevn dawns, yn yr hwn 
y dilynid ni gan ryw bum cant o ryfelwyr a menywaid Arabaidd. 

Parhaodd y gwleddoedd dri diwmod, a chawsant yr argraphiad 
ag oeddwn wedi ragweled, cefais enw mawr a pharch mawr o'u 
plegid, a siaradai yr Arabiaid yn hir wedi fayn am eu derbyniad 
a'li croesawiad. Fan ag y byddai raid am eu gwasanaeth, yr oedd- 
wn yn gweled gwerth y teimlad tu ag attaf, yr hwn a gynhyrchid 
drwy ddangoa ychydig o garedigrwydd i'r bobl hynny a gamdrinir 
mor fawT. ' 

Wedi i Haffiz Pasha, yr hwn a bennodwyd i ddilyn y llywod- 
raethwr diweddaf, gael swydd mwy ynnillgar, gwerth wyd y dalaeth 
i Tahyar Pasha^ yr hwn a ddaeth yn gyhoeddus i Mosul yn gynnar 
ym mis Mai, a chanlynid ef gan y milwyr, y Cadi, y Muffti, yr Ule- 
ma, a phrif drigolion y dref. Ni chafodd y Mosuliaid eu twyllo 
yn yr hanesion da a gawsant am ei haelioni a'i gyfiawnder, pa rai 
a ragflaenorasant ei ddyfodiad. Yr oedd yn enghraifft per&ith o 
wr bonheddig Tyrciaidd o'r hen amser, na cheir yn bresennol ond 
ychydig o honynt yn Nhwrci : yr oedd yn barchus yn ei ymddang- 
osiad, yn fwyn ac yn foesgar yn ei ymddygiadau, yn hynaws at Ew- 
ropiaid, ac yn dra gwybodus ynghylch y pyngciau a berthynent 1 
leenyddiaeth a hanes ei wlad. Yr oeddwn wedi cael fy nghynnys- 
gaeddu a llythyrau o gyflwyniad atto, y rhai fuont o wasanaeth i mi ; 
derbyniodd fi yn nodedig o barchus, ac ar unwaith a ganiattaodd i mi 
barhau y cloddiadau. Mewn fibrdd o drefn, efe a enwodd Gawass 
i arolygu y gwaith o'i d^ ef. Cydsyniais yn ewyllysgar ^'r drefii 
hon, yn gymmaint a'i bod yn fy ngwaredu rhagUaw oddi wrth ych- 
waneg o anghyfleusdra ynghylch trysorau; am ba rai yr oeddid yn 
credu yn barhaus fy mod yn chwilio yn llwyddiannus. Enw y 
swyddog hwn oedd Ibrahim Agha. Yr oedd wedi bod fiynyddoedd 
gyd i Tahyar Pasha, ac yn fath o ddewis-ddyn ganddo. Efe a'm 
gwasanaethodd yn ysbaid fy arosiad yn Assyria, ac yn fy nhaith ar 
ol hynny i Gaercystenyn, gyd i ffyddlondeb mawr, a chyd ig on- 
estrwydd mawr, yr hyn ni cheir ond yn anfynych yn y frawdol- 
iaeth hon. 

Cynhorthwy Tahyar Pasha a'm rhyddhaodd oddi lawer o'm an- 



PJiw. V. YR HAP YN NIMROUD. ^ 83 

faawsderau; canys nid oedd mwyach ddim rhwystrau o du yr aw- 
durdodau. Ond yr oedd yn gyfyng arnaf oblegid y draul, am nad 
oedd fy anan ond ychydig i fyned k'r cloddiadau ym mlaen fel 
ag y dymunwn. Dychwelais, beth bynnag, tu a Nimroud, a 
gwnaethum i fynu gorph o weithwyr, ac er eu bod yn ychydig, etto 
yr oeddynt yn eflfeithiol, gan ddethol y rhai hynny ag oeddynt yn 
barod wedi profi eu hunain yn attebol i'r gwaith. 

Yr oedd gwres yr haf yn bresennol wedi dechreu, ac ni ellid 
mwyach fyw dan babell wen. A'r un modd ni ellid byw yn y 
bwthynnod, pa rai a heigient o bryfed. Yn y cyfyngder hwn, per- 
ais i dwll gael ei dorri yng ngheulan yr afon, lie y cyfodai yn syth 
o ymyl y dwfr. Trwy gysgodi yr wyneb a chyrs ac a changhennan 
coed, a gorchnddio y cwbl k*r unrhyw ddefiiyddian, ffiirfiwyd ysta- 
fell fechan. Ond trallodid fi yn fawr gan ysgorpionan, ac ymlusg- 
laid eraill, pa rai a ddeuent allan o'r pridd ag ydoedd yn fdriau i'r 
ystafell : ac yn ddiweddarach yn yr haf, blinid fi gan y gwybed a 
chan gylion y tywod, a chwyfient ar noswaith dawel uwch ben 
yr afon. Gwnaed ystafelloedd cyffelyb i'm gweision. Hwynt hwy 
oeddynt y rhai diogelaf a allesid eu dyfeisio, pe buasai yr Arab! aid 
yn ymgymmeryd at ledratta yn y nos. Fy ngheffylau a glymmid 
ar ymyl y Ian uwch ben, a phebyll y gweithwyr a osodwyd yn ban- 
ner cylch o'r tu ol iddynt 

Y cyfnewidiad i haf ydoedd mor brysur a'r cyfhewidlad a ddaeth 
It'r gwanwyn i mewn. Yr oedd gwyrddni y dyffryn wedi difiannu 
megis mewn un diwmod. Yr oedd yr awelon poethion, a ddeuent 
o'r anialwch, wedi Uosgi y prysgwydd, ac wedi eu cludo ymaith: 
heidiau o locustiaid a dywyllent yr awyr, ac a ddinystriasant yr 
ychydig fannau yr oedd cynnyrch amynt, ac a gwblhasant y din- 
ystr a ddechreuwyd gan wres yr haul. Yr oedd Arabiaid yr Ab- 
oa-Salmanaid wedi tynnu eu pebyll duon lawr, ac yn byw yn awr 
mewn dzailis, neu luestai gwneuthuredig o gyrs a glaswellt, ar hyd 
glennydd yr afon. Yr oedd y Shemuttiaid a'r Jeheshiaid wedi dych- 
welyd i'w pentrefi, ac ymddangosai y gwastadedd yn yrun noethni 
ac anghyfannedd-dra ag a welid amo ym mis Tachwedd. Yr oedd 
y gwres yn awr agos a bod yn annioddefol. Corwyntoedd nerthol yn 
achlysurol a ysgubent wyneb y wlad. Gellid eu gweled fel ag yr 
oeddynt yn dyfod o'r anialwch, ac yn cludo gyd 4 hwynt gymmyl- 
au dywod a Uwch. Yr oedd agos a bod yn dywyll hoUol pan 



84 NINEPEH Al GWEDDILLION. Pen. V. 

fyddent yn myned heibio, yr byn a barbai yngbylcb awr, ac nid 
oedd dim a allasai wrtbsefyll en bangberddoldeb. Pan yn dych- 
welyd adref an piydnbawn ar ol tymbestl o'r fatb byn, ni allwn 
weled olion fy mbreawylfeydd; yr oeddynt wedi cael eu cludo ym- 
aitb yn gyfangwbl. Yr oedd gwaitb coed pwysig wedi cael ei 
glndo dros y genlan, a'i cbwirlio i ryw gannoedd o lathenni o bell- 
der: yr oeddy pebyll wedi diflannn, a'm dodrefo yn wasgaredig ar 
byd y gwastadedd. Pan ar y crag, fy anig le o noddfa ddiogel yd- 
oedd dan y Hew syrtbiedig, ac yn y lie bwn, gallaswn roddi berr i 
angberddoldeb y corwynt: yr Arabiaid abeidient &'a gwaitb, ac a 
ymlecbent yn y ffosydd, ac yn agos a cbael ea myga a'n dalla gan y 
cwmmwl tew o Iwcb a tbywod m&n yr anialwcb, nad ellai dim 
ea cadw allan.* 

Er mai ycbydig ydoedd nifer fy ngweitbwyr, etto yr oedd y clodd- 
iadaa yn cael ea dwyn ym mlaen mor brysar ag yr oedd modd. 
Tr oedd y ddaa lew pen dynol wrtb gyntedd y neaadd fawr, a 
ddarlaniwyd yn barod, yn arwain i ystafell arall, nea at itiriaa cer- 
fiedig a ffarfient yr wyneb allanol i'r adeiladaetb.t Yr oedd y 
llecbaa ar y ta debea ac ar y ta aswy, wedi syrtbio o a sefyUfa gyn- 
tefig, ac oddi eitbr an yn anig, wedi dryllio. Oefais betb anbawsdra 
i gyfodi y damaa oddi ar y ddaear. Yn gymmaint a bod wyneb y 
llecbaa ta ag i lawr, yr oedd y cerfiad wedi cadw yn dda. 

I'r debea, arddangosid brenbin yn dal bwa mewn an Haw, a dwy 
saeth yn y Haw arall. Dilynid ef gan yr eanacb a weinyddai amo^ 
yr bwn yntaa a ddygai ail fwa a cbawell at ei wasanaetb, yngbyd 
a flFon, pen yr bon oedd yn gyffelyb i ysnoden-glwm, yr bon a ellai 
fod yn an o'r ffyn coed, H baiam ar ei phen, a grybwyllir gan Hero- 
dotas fel arf a ddefiiyddid gan yr Assyriaid ; nea ynte an o'r ffyn 
bynny a addamid &g afal, rbosyn, lili, nea eryr, a ddarlanir gan 
yr anrhyw banesydd, ea bod yn cael ea dwyn gan y Babiloniaid.:^ 



• Mae tymheBtloedd o*p natnr hjn yn fynych yn nechreu yp haf, trwy Mesopo- 
tamia, Babylonia, a Snsiana. Y mae yn anhawdd i drosglwyddo dryehfeddwl am 
eu bangerddoldeb. Ymddangosant yn ddisymmwth ac heb unrhyw arwydd 
ragflaenorol, ac anfynych y parbant dros awr. Pan cbwytbai un o honynt, yr aetb 
yn Uongddrylliad ar yr agerdd-long "Tigris," yn yr Euphrates, yr bon a lywyddid 
gan y Milwriad Chesney ; ac mor dy wyll oedd yr awyr, fel y meddylir i amryw 
bersonau ag oedd yn y llong, er ei bod o fewn ycbydig bellder o Ian yr afon, golli 
eu by wydan, am na ivyddent pa ffordd i nofio. 

t Mux D, CynUun 3. % Herod, lib. vii 68. a lib. i. c. 195. 



Pra. T. DARQANPTDDrADAU PELLACH, y5 

Yn aefyli ger ei fron, yr oedd ei Vizir ac ennnch, t'u dwylaw ja 
groes o'u blaen, y dull a gymmerir yn bresennol yn y Dwyrain fel 
arwydd o barch ac jmostyngiad gan Is-raddolion jm mhreBeDnol- 
deb peraonan ncbel-radd. Hae yn ddyddorol i olrhaJD jr on de- 
fodaii yn yr imrhyT irledydd, ar ol i gynnifer o ganrifoedd fyoed 
heibio. Yn y lledlun, a arddangosa wrthddrych cyffelyb ag a ddargan- 
lyddwyd yn jr adfeilion De Orllewinol, dyrchafe y Vizir ei ddehea- 
law 6 flaen y brenhin, — Ygtam, a ymddengys ei bod yn arwjddo 
Uw nea wirogaeth, ym mha agwedd j gwelir ymddibyniiud ar 
golofnaa diweddaraf y teyraaohan Achiemenaidd* a Saasanaidd. 
I>ejocea,-t' yr hwn oedd ganlynydd brenhinoedd Assyria, ni chanat- 
tw i neb iV weled, oddi gerth rhyw bereonan y rboddid y fraint 
honno iddynt ; ac yr oedd person y brenhin Peraiaidd yn cael 
jstyried mor gyssegredig, fel ag yr oedd hyd yn oed y frenhinea ei 
hnu i gael ei cboBpi.Ei marwolaeth, os rhyfygai i yniddangos ger ei 
fron heb gael ei galw, " oddi eithr yr hwn yr eatyno y brenhin y 
deym-wialen aur iddo, fel y byddo byw,"J Gellid di^wjl, gan 
hynny, yn y cerfiadau Assyriatdd, bod y rbai hynny a aafeut ger 
bron y preaennoldeb brenhinol, i gael en tlnnio yn yr agwedd os- 
tyngeiddiaf o ymostyngiad. Yr oedd yr arlnnian hyn ynghylch wy th 
troedfedd o nchder; y lledlun yn iael, "~ 

aV addumiadan yn wycbion a chyw- 
tain. Yr arddyrn-ledau, y breioh- 
ledau, a'r arfau, oeddynt oil wedi ea 
haddnrno i phennan ceffylan, teirw, a 
hjrddod, dullweddan y rhai ni ftiasent 
yn annfaeilwng o'r oesan canol yn eu 
gwnenthnriadan ; yr oedd y lliv etto 
jn aros ar y gwallt, 7 farf, a'r aanda- 
laa. 

Y llecb gyasylltiol, a fforfiai ftir 
cyfongl a'r lledluniau hyn, ydoedd o 
faintioH dirfawr, ond wedi cael ei i-amautnumoa 

■ ' Rhin o wlad Ponia a elwid Achtemeota, oddi wrth ei brenhin cjDtaf. 
in nhenln pa un jr aroaodd j Lljwodnwlh hjd ei goreigjniad gan AleCTandei' 
P«wr. Yr o«dd j Darius a ionir am dano yn JT Yagrjtbjr, JQ un oV bUiogaeth 
Acbsmenaidd. 

"h Brenhin Media^ yr hwn 
Bjnjddoedd cjn CriM. 



88 NINEFEH A1 QVBDDILLIOK. Pbn. V. 

DD, JO J lledlnD, jr oedd j nofiadwyr weAi ea darlnnio megis yn 
dal yn eu genenan y twll drwy jr hwn y lleowid y croen fig awyr. i 
T tiydydd ydoedd diy wanodig gau aaethaa dan ryfelwr a ben linten t ' 

I 

I 
I 



ar y Ian, ac a ymdrechai yn ddigymmorth yn erbyn y ffrwd. Tri 
phreu aBghelfydd a gwblhaent y He o'r tu ol, 

DoHbarth. nchaf y llecb. oesaf a arddangosai warchead dinas, ya 
yr hon yr oedd brenhin, a ganlynid gao ei yawaio a'i weinyddwyr, 
i'w weled yn goUwng saeth at y gelyn. Yr oedd dymhwrdd It fMr 



Pbn. t. lledluniau. 80 

o wiail-waitb, ar olwyniou, ju cynnwys Asm ryfelwr wedi ea Ilusgo' 
at 7 mnrian, o'r rhai yr oedd umyw gerrig jn 1>arod wedi cael en 
taflu lawr. Ymddangosu j gwarchaedig megia en bod wedi rhi^- 
weled cwymp en dinas, ac jn gofjn am arbediad. 



Dyrnhwrda a Thwr Bymmudol jn oynn-wyi Rhyfelwyi. 

Oddi tan j ddan ledlnn a ddarloniwyd eiaioes, yr oedd nn gwrth- 
ddrych, Yr oedd y brenhin, a ddilynid gas ei eunnchiaid a cliao 
ei gerbyd, o'r hwn yr oedd wedi disgyn, yn derbyn rhea o garchar- 
orion addygwydgerei fron gan ei Vizir. Bhaiaddjgeat yry^peil- 
iadan, uen y dreth, megis cawgiau, cochlau, a dannedd cawrfitod ; 
enuU oeddynt wedi en cydrwymo ii rhaffau, ac yn cael en gyrru 
ym mlaen gan ryfelwyr Assyriaidd a'u cleddjfau noethion. 

Dosbartbiadan ucbaf y drydedd a'r bedwaredd lecb, a gynnwys- 
ent olygfeydd helwriaetbol. Arddangoaid y brenhin yn gollwng 
Baeth at lew ag ydoedd yn neidio at y cerbyd, pan ag yr oedd Hew 



90 NINEFEH Al GWEDDILLION. Pew. V. 

arall, jr hwn yn barod oedd yn drjwanedig gan saethan, wedi 
syrthio dan draed y meirch. Dan ryfelwr i chleddyfan noethion a 
3rmddangosent megis yn rhedegi gynnorthwyo y brenhin. Y lled- 
lun hwn, oblegid yr wybodaeth gelfyddydol a ddangoswyd yn ei 
wneuthuriad, a Unniad cywir ac efTeithiol y dynion a'r anifeiliaid, 
ynghyd k'u cyflead rhagorol yn dwrrau, sydd un o'r cynlluniau gor- 
eu a ddarganfyddwyd hyd yn hyn o gerfiad Assyriaidd. Mae cyn- 
ddaredd y bwystfil syrthiedig, yr hwn a ymdrecha i djunn y saeth 
o'i wddf, wedi ei arlnnio yn rhyfeddol ; ad y mae y mawrhydi a'r 
nerth a drosglwyddir yn null y Hew ag sydd yn neidio, yn deilwng 
o wybodaeth nchel yn y gelfyddyd. Mewn lledlun arall, mae y 
brenhin yn ei gerbyd iV weled yn trywanu tarw gwyllt a chleddyf 
byr; ail darw clwyfedig gan saethau sydd dan y cefiylan. March- 
ogwr gan ddilyn y cerbyd, a dywysa ail geffyl, megis i wasanaeth 
y brenhin. Y creadnr a arddangosid yn y cerfiad hwn, ydoedd 
ych gwyllt, fe allai, yr hwn unwaith a drigiannan ar wastadedd As* 
Syria, ond wedi diflannu er ys amser hir, gan nad ydyw traddodiad 
na hanes yn mynegi am ei hanfodiad yn y parth hwn o Asia. Fe 
allai iddo fod yn gwibio drwy Assyria mewn cyfnod tra boreuol, ac 
wedi ei Iwyr ddifetha pan gynhyddodd y poblogrwydd, ac y gor- 
chuddiwyd y gwastadedd a dinasoedd ac 4 phentrefi.* Y mae 
y.i ca«l ei wahaniaethn oddi wrth yr ych gw&r drwy nifer o 
nodau by chain a orchuddient ei gorph, ac mewn ym^dangosiad yn 
dangos blew hirion cedennog; ac a arddangosir fel ag un cam, 
megis ag y gwneir yn fynych 4'cheffylau, heb iddynt ond dwy 
droed neu nn clust, am na chynnygiai y cerfiwr Assyriaidd roddi y 
ddwy mewn ardrem un ochrog ar y creadur. Oddi tan y lledluniau 
hyn yr arddangosid y brenhin ar ei ddychweliad o helwriaeth, yn 
tywallt diod-offrwm, neu yn yfed o'r cwppan cyssegredig uwch ben 
y Hew a*r tarw syrthiedig. Ei weinyddwy^ a safent oddi amgylch 

* Ni chefais arlnniad oV creadur hwn mewn tinrhyw gerfiadau o ddyddiad 
diweddarach na^r rhai hynny ym mhalas Gogled OrUewinol Nimroud; yr adeilad 
Assyriaidd cyutaf ag yr ydym yn adnabyddus ag ef. Pe buasai yn preswylio ym 
Mesopotamia yn amser Xenophon, digon tebyg y buaaai efe yn ei ddarlunio pan yn 
adrodd am greadnriaid gwylltion y dalaeth honuo. Crybwyllir am ych gwyllt yn 
Deut xiv. 5. ym mhlith y creaduriaid yr oedd rhyddid i^ luddewon i fwytta 
ei gnawd. Cyfeirir hefyd at **darw gwyllt mewn rhwyd" gan Esay, li. 20. Y 
gair Hebraeg a gyfieithir "tarw gwyllt" yn y Targumiau, ac "oryx" yn y Vul- 
gate; ond rhai a gredant mai y creadur a feddylir, sydd rywogaeth o'r antelope. 
(Gensenius, Lex. in voce.) 



Pen. V. CERFIADAU HELWRIAETHOL. 91 

iddo,a pheroriaethwyr ar offer tannau addatganentei fuddugoliae th- 
an ar fwystfilod gwylltion yr anialwch.* 

Mae yr arddaDgosiadau mynych o olygfeydd helwriaethol, yni 
mha rai y mae y brenhin yn brif-weithredwr, yn brawf o'r gym- 
meradwyaeth uchel a roddid i helwriaeth gan drigolion cyntefig 
Assyria. Yr oedd buddugoliaethwr a seilydd ymerodraeth, ar yr 
un pryd yn heliwr mawr. Yr oedd ei wroldeb, ei ddoethineb, a'i 
ddeheurwydd, yn cael en dangos yn o g3mimaint mewn ymgyrch- 
iadan k bwystfilod gwylltion, ac mewn gorchestion milwraidd; 
gwasanaethai ei ddeiliaid yr un mor effeithiol, gan nad pa nn a 
wnelai ddifodi bwystfilod rheibus o'r wlad, nea gilgwthio y gelyn 
yn ol, Y Nimrod ysgrythyrol, yr hwn a osododd sail yr ymerod- 
raeth Assyriaidd, ydoedd "heliwr cadam ger bron yr Arglwydd ;' 
a Ninns hanesyddiaeth a thraddodiad, adeiladydd Ninefeh, a'r 
mwyaf o'r brenhinoedd Assyriaidd, oedd yn enwog am ei ymgyrch- 
iadau a'r Hew ac d.'r llewpart, ac am ei ^ddugoliaethan ar genhedl- 
oedd rhyfelgar. Y Babiloniaid, yn gystal a'r Assyriaid, a addurn- 
ent furiau en temlau a'u palasau, &g arluniau a cherfiadau arddan- 
gosiadol o helwriaeth; a'r cyfryw destunaa a osodid hyd yn oed 
ym mrodiadaueu gwisgoedd. Yr Assyriaidyn debygol a ddyfeisias- 
ant yr hydd-gaeau, neu y paradwysau, y rhai yn ol llaw a gynhelid 
gyd ik chymmaint traul gan y brenhinoedd Persiaidd o lin achau 
Achaemenaidd, a Sassanaidd. Yn y caeau mawrion hyn y cedwid 
creadnriaid gwylltion o amrywiol rywogaethau, er difyrrwch y 
brenhin a'r rhai hynny a freintid i ymuno ilg ef mewn helwriaeth. 
Oynnwysent lewod, dywalgwn, beidd gwylltion, antelopiaid, ac 
adar amrywiaethog. Fe allai, bod y cerfiadau a ddarluniwyd yn 
awr, yn arddangos y brenhin yn hela yn un o'r paradwysau bren- 
hinol hyn. 

Tebygol bod y dyuion ieuaingc Assyriaidd, fel yr ieuengctyd Per- 
siaidd, yn cael eu haddysgu mewn helwriaeth ym more^ eu hoes. 
Bhydd Xenophon hanes dyddorol iawn am un o hyntiau helwr- 
iaethol y Persiaid yn amser Cyrus. Yr oedd gyd a'r brenhin ban- 
ner ei warchawdlu, a phob un yn arfog, megis pe byddai yn myned 
i frwydr; bwa, caw ell saethau, tarian, a dwy waew-ffon, — gan fod 
helwriaeth^ megis ag y crybwylla Xenophon, y moddion mwyaf 

* Yr hoU ledliiniau a ddarlunir yn bresennol sydd yn yr Amgueddfa Brydeinaidd. 



92 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pen. V. 

effe^thiol i ymarfer a pbob peth ag sydd yn perthjn i ryfel.* 
T cyfryw befyd, yn ol a ddangosai lledluniau, oedd yr arferiad ym 
mhlith yr Assyriaid ; canys arddangosir y brenhin ynghyd k'i ry- 
felwyr gyd ag ef, yn barod hollol i frwydr. 

Ar y Uawr, dan y cerfiadau, darganfyddwyd cymrwd Uiwiedig 
yn glynu yn barhans wrth briddfeini crasedig yn yr haul, y rhai a 
fiiirfient y rhan uchaf o'r mnr, nwchlaw y Uechan cerfiedig. Yr oedd 
y lliwiaUy yn neillduol y gleision a'r coohion, morglaerwych abyw- 
iog pan symmudwyd y pridd ymaith, ag y gallent fod ar y cyntaf ; 
ond wedi eu dwyn Tr awyr, didannent yn faan iawn. Tr oedd y 
cynllnniau yn dlysion ac yn gywrain. Nid oedd modd i gadw nn- 
rhyw ddam o'r addnmiadaa hyn, canys syrthiai y ddaear yn ddarn- 
au pan gynnygid en cyfodi hvynt, 

Ynghylch yr amser hyn y derb3miai8 oddi wrth Syr Stratford 
Canning, y llythyr yiziriaidd,t yn awdurdodi parhad y doddiadan, a 
symmndiad y cyfryw wrthddiychau a ddarganfyddid. Yr oeddwn 
yn cysgn ym mhabell y Sheikh Abd-ur-rahman, yr fawn a'm gwa- 
hoddodd i hela gazeliaid gyd ig ef cyn torri o*r wawr ar y bore can- 
lynol, pan y dihunwyd fi gan Arabiad. Efe ydoedd clndydd y 
llythyran o Mosul, a darllenais wrth oleu t&n bychan o dom cam- 
elod, y papyr ag oedd yn diogelu i*r genedl Frythonaidd, hanesion 
Ninefeh, a'r casgliad borenaf o goloihau o gelfyddyd Assyriaidd. 

Yr oedd yr archeb yiziriaidd mor gyflawn ag y gallesid dymnno 
iddo fod, ac wrth iddo gael ei ganiattau ar ymadawiady Oenhadwr 
Prydeinig, yr oedd hon y dystiolaeth uchaf a allai y Uywodraeth Dyr- 
ciaidd roddi o'u parch a'u cymmeradwyaeth o gymmeriadSyr Strat- 
ford Canning, ac o'r gwerth a osodent ar y gwasanaeth a wnaeth efe 
iddynt. 

Yr oedd un o*r anhawsderau, ac nid y lleiaf o honynt, yn awr 
wedi cael ei symmud yn hollol. Ond er hynny, yr oedd yr angen 
am arian yn parhau, ac oblegid y diffyg hwnnw, ni ellid myned a 
chloddiadau helaeth ym mlaen. Ond brysiais i hyspysu cynhwys- 
iad llythyr y Grand Vizir i'r Pasha, ac i wneuthur y ejftjw drefn- 
iadau er myned &'r ymchwiliadau ym mlaen mor effeithiol 9g j 
gellid. 

* Cyrop. lib. 1. c. 2. 

i" Archeb a nodid gan y Uywodraeth Dyrciaidd, wedi ei arwyddo gan y Grand 
Vizir, neu y prif weinidog, ac nid gan y Sultan fel y mae y ffirman. 



Pen. V. KOUYUNJIK. 93 

Oan fj mod hyd yn hyn heb chwilio crag mawr Eonynnjik, yr 
hwn yn ol cred teithwyr ydoedd gwir sail Ninefeh ; penderfynais i 
agor ffosydd ynddo. Nid oeddwn yn flaenorol wedi gwneuthnr 
felly; canys yn gymmaint a bod cymmydogaeth yr adfeilion yn 
agos i Mosul, bnasai cyflensdra gan y trigolion i wilio fy ysgogiadan, 
ac achosi rh-wystrau parhaus cyn y gallesid cael cynuneradwyaoth 
yr awdnrdodau i'm gorchwylion. Wedi gosod ychydig nifer o 
veithwyr mewn trefn, dechreuwyd a'r cloddiadau ar yr wyneb de- 
henol, He yr oedd y crug uchaf ; am y bnasai y cerfiadan, os oedd 
yno rai, mewn gwell cyflwr o gadwraeth dan yr ysgarthion mwyaf. 
Ond both bynnag, ni bn llwyddiant mawr ar fy ymchwiliadan, dar- 
ganfyddwyd ychydig weddillion o gerfiadan ac argraphiadan, a'r rhai 
hyn a*m galluogasant 1 famn gyd & rhyw gymmaint o hyder, bod y 
gweddillion hyn yn perthyn i adeilad cyfoed, neu yn agos felly, & 
Khorsabad, ac o ganlyniad o oes ddiweddarach na hen balas Nim- 
road. YrhoUbriddfeinia gloddiwyd allan, a ddygent enw yr nn 
brenhin, ond ni ellais gael unrhyw olrheiniad o'i hiliogaeth. 

Ar fy nychweliad i Nimrond, ynghylch deg ar hngain o ddynion, 
Arabiaid yn bennaf, a roddwyd i gloddio yn y palas Qogledd Or- 
llewinol. 

Wrth gloddio tn hwnt i'r pum Uech gerfiedig a ddarluniwyd 3m 
ddiweddaf, darganfyddwyd congl-faen, a'r pren cyssegredig amo, yr 
hwn a fforfiai derfyu Dwyreiniol nenadd fowr yn 154 o droedfeddi 
hyd, a dim ond 33 o droedfeddi o led. Mae y cyfartaledd hwn, 
sef bod yr hyd yn gymmaint yn hwy na'r lied, yn perthyn yn neill- 
dnol i adeiladaethan mewnol Assyriaidd; ac fe allai y gellir priod- 
oli hyn i*r anhawsdra a brofid i doi lied mwy. Wrth y oongl-faen 
hwn yr oedd arlun adeiniog; o'r tn draw iddo lech 14 troedfedd o 
hyd, wedi ei thorri yn gilfach, yn yr hon yr oedd pedwar arlnn. Dan 
frenhin a safent wyneb yng ngwyneb, a'n deheulaw yn ddyrchaf- 
edig mewn gweddi neu addoliad. Rhyngddynt yr oedd y pren cys- 
segredig, ac uwchben y chwyfiai yr arwydd hwnnw o'r goruchaf 
Dduwdod — arlun dynol, gyd 6.g esgyll a chynffon aderyn, yn gaued- 
ig mewn cylch, — ^yr hyn a fabwysiadwyd gan y Persiaid, ag sydd 
yn gysgod Ormuzd,* neu dduw mawr y gyfundraeth Zoroaster- 



* Enw y Daw Goruchaf ym mhlith y Peniaid boreuol. 



94 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen V. 

aidd,* ar golofnan Persepolis. Yn neheulaw yr arlun hwn yr oedd 
modrwy. Y brenhinoedd, pa rai oeddynt yn wahaniaethol, neu yn ar- 
ddangosiad dyblyg o'r un person, oeddynt wedi eu gwisgo gyferbyn 
a rhy w ddefod grefyddol. Yr oedd eu canolau wedi eu hamgylchynu 
gan wregysau clymmogy a'u pennau yn crogi agos hyd at eu traed. 
Oddiamgylch eu gyddfau y crogai rhyw arwyddion dirgeledig, a 
dygent yn eu dwylaw ryw fath o ifon swyddogol, yn terfynu yn 
grwn. Fob brenhin a ddilynid gan arlun adeiniog, a'r cyrnyn ffa- 
wydden, a*r basged.t 

At y tu aswy i'r Uech yr oedd arlun adeiniog, cyffelyb i'r un ar 
y deheu, a chongl-faen arall a*r pren cyssegredig amo, ydoedd y 
cwbl ym mhen draw Dwyreiniol y neuadd. Yr oedd rhan o bob un 
o'r arluniau adeiniog yn ymyl y Uech ganol, yn gystal a pharth o'r 
llech honno, yr hwn oedd yn ymestyn o*r tu hwnt i'r cerfiad, wedi 
eu dinystrio yn fwriadol, ac yr oedd nodau y cyn amynt etto. 

Cloddiadau ar ol hyn a ddygasant i'r amlwg yng ngwyneb lied- 
lun mawr y ddau frenhin, lech gleinfaen deg troedfedd wrth wyth, 
ac ynghylch dwy droedfedd o drwch, wedi ei naddu yn risiau ar y 
tu a wynebai y cyntedd mawr, ac yn orchuddiedig o'r ddau tu. &g 
argraphiadau. Wedi ei chyfodi, yr hyn oedd orchwyl o anhawsdra 
mawr, cefais o dani ychydig ddarnau o ddalei;^ aur a gweddillion 
esgym, pa rai a friwsionasant yn Uwch pan ddygwyd hwynt i*r 
awyr, Mewn congl or un rhan o'r ystafell, yr oedd dwy garreg 
bedair onglog, wedi eu ceuo ychydig, ac oddi amgylch y llech fawr 
yr oedd dyfr-badell gleinfaen, mewn ymddangosiad wedi ei bwriadu 
i gludo ymaith ryw wlybwr, fe allai, mai gwaed yr aberthau. 

A'r lech gyntaf y mur gogleddol, wrth y congl-faen, yr oedd arlun 
dynol ac iddo bedair asgell ; y Haw ddeheu yn ddyrchafedig, a'r as- 
wy yn dal ffon swyddogol. O'r tu hwnt, yr oedd dau lew, J yn cyd- 
weddu ^'r rhai a fiurfient y cyntedd arall yr ochr hyn i*r neuadd. 



* A sefydlwyd gan Zoroaster, deddfroddwr a phrophv^d nodedig yr hen Ber- 
siaid. Mae yr amaer y blagurodd yn dra amheus ; yn ol rhai yr oedd bum cant 
o flynyddoedd cyn Crist, ao yn ol eraill lawer yn ddiweddaracb, Efe ydoedd 
sefydlydd, neu yn ol eraill, ddiwygiwr y grefydd Beraiaidd, yr hon a gynnwysai 
addoliad t4n fel elfen sanctaidd. Y mae llyfrau ar byngciau cyssegredig, a 
ysgrifenwyd, fel y tybir ganddo ef, yn awr ym meddiant y Parseeaid yn India, 
hanedigion yr hen d&n addolwyr Persiaidd ag sydd yn cadw i fynu grefydd en 
hynafiaid. f Mae yr arlun hwn yn yr Amguedd& Brydeinig. 

t Cyntedd c, Ystafell B. Cynllun 3. 



Pek. V. DARLUNIAD O'R CERPIADAU. 95 

ond oddi vrrih j rhai hynny hwy a wahaniaethent ychydig mewn 
dull; JT oedd j dwylaw yn gyssylltiedig o'r tu blaen, yn He clndo 
creadur. ArweiDient hefyd at far allanol, ar yr hwn yr oedd yn 
gerfiedig orymdaith o arlunian, wedi eu gwisgo mewn cyffelyb fodd 
a'r rhai a ddarluniwyd yn barod, yn dwyn treth neu yspail, Yr 
oedd y gongl hefyd wedi ei ffurfio gan arlun adeiniog anferth-fawr, 
yr hwn a gyssylltid k'r cerfiad cyfattebol gan bed war, neu ychwaneg 
o deirw a llewod adeiniog o faintioli dirfawr. Yr oedd dau o'r ar- 
luniau cawraidd hyn wedi syrthio ar en hwyneban, ac wedi en dryllio 
yn ddaman. Ymddengys bod y cynhnlliad hwn o lewod pen- 
dynol adeiniog, a theirw, yn finrfio cyntedd mawr y palas, ac y 
mae yn rhaid en bod yn wir ardderchog. 

Yn gymmaint a bod ymyl y ceunant yn awr wedi ei gyrhaeddyd, 
rhoed cyfarwyddid i'r gweithwyr i ddychwelyd at y teirw melynion, 
pa rai a ffurfient gyntedd i ystafell bellach,* wedi ei phedronglynio k 
lledlnniauyn arwyddnodiduwiau 
eryr-bennog, yn wynebu y naill 
y Hall, ac yn cael eu gwahanu gan 
y pren cyssegredig, ond ar y tu 
Dwyreiniol, lie yr oedd brenhin 
yn sefyll rhwng yr arluniau dam- ^ ^^ arwyddicyssegredig. 
megol. Oddi amgylch gwddf y brenhin crogai y pum arwydd 
cyssegredig. Cynnwysant yr haul, seren, banner lleuad, fforch 
dd wybig, a chappan comog cyffelyb i'r un a wisgid gan y teirw pen- 

dynol.+ 

Mynedfa, a ffurfid gan bedair Uech, dwy a lledluniau o arluniau 
dynol yn dwyn y blodeuyn dirgeledig,J a'm harweiniodd i ystafell 
newydd, nodedig am gywreinrwydd a gorpheniad gofalus ei cher- 
fiadau Dynoethais y mur Gogleddol, a'r Dwyreiniol hyd at yr ail 
gyntedd.§ 

Nid oedd ym mhen draw yr ystafell Ogleddol ond un twrr, a'r 
prif arlun ydoedd brenhin yn eistedd ar orseddfa neu ystol, yn dal 

♦ Ystafell F. Cynllun 3. 
t Y mae yn deilwng o sylw, bod yr arwyddion hyn i V cael ar golofhau cys- 
segredig India, oddi gerth y cappan comog ; ac y mae yr arwyddion hyn, ym 
mhlith pa rai y mae y tarw cyssegredig, yn dwyn tebygoliaeth neillduol i rai Assyria. 

X Cyntedd a. ch. F, Cynllun 3. 
§ Cyntedd e, Ystafell G. 




96 NINEFEHA'I aWEDDILLION. Pew. Y. 

cwppan jn ei law ddebea, a'i &8wy yn gorphwys ar ei beDlin. Yng 
ngwyneb y brenhin j safai eimuch, ;n dyrchafii, gwyotyll ag an 
Haw, ac yn dal yn y Hall glawr neu gynnaljdd cwppan, o'r hwn yr 
y£^ y breDtiin, neu y tywatltai ddiod-offrwm. Dros y^jwydd y 
gwemyddydd hwn yr oedd llawliaia brodiedig wedi ei dafln, cj- 
ffelyb i'r hwn a roddir yn bresennol gan weiaion yn y Dwyrain, i 
an a I^ddo wedi yfed, neu wedi myned drwy ei ymolcbiadaii. Di- 
lynid ef gan arlnn adeinit^ a'r cjmyn ffawydden a'r baeged gan- 
ddo. O'r ta o1 i'r brenhin yr oedd dan ennncb, ac ail arlun adeiniog 
cyffelyb i'r un ag oedd yn wynebu ar yr orsedd. Yr oedd yr holl 
dwrr, fe allai, yn arddangos gweinyddiad rhy w ddefod grefyddol, ar 
ol bnddngolaeth iawr, yn yr hon yr oedd dnwiau llywyddol Assyria, 



Yr AdduTQ or Wiagosdd yr Eunuoliiiid. 

neu offeiriaid wedi cymmeryd en dull, yn gweinyddn i'r brenhin. 
Yr oedd y Uedinn tlws hwn yn nodedig am fanyldeb a harddwch 
ei holl rannan. Yr oedd gwi^oedd y brenhin, ynghyd & gwisgoedd 
ei weinyddwyr, wedi en gorchuddio a'r dyfeiaiadan mwyaf cywrnin. 



Ir Addiim ar vief Branhin. 



DARLUNIAD O'B CERFIADAU. 



97 



Tnghanol ei ddwyfron yr arddangosid dan frenhin, yn j wathred 

addoli ger bron cysgod-lun y Duw gorochaf ; oddi amgy Ich yr oedd 

jn naddedig arluniaa dawiaa adeiniog, a'r brenhin yn cydawni 

gwahanol ddefodan crefyddol. Ymylau o dwr- 

raa cyffelyb, yn cynnwys gwahanol ddullian o , 

greadnriaid ac anghenfilod, meircb adeiniog, 

griffwnaii, a bunfilod, a addament j tn blaen, 

ac a elent oddi amgylch godren y wisg. Y 

brodiadan ar wiEgoedd yr offeiriaid a*r enntich-. 

iud, oeddyDt o'r an natur, a'r nn mor bryd- 

fcrth. Yr oeddynt yn gynnwysedig yn bennaf 

o ddynion yn ymdrecUn &g anghenfilod adein- 

i<^; estrysiaid yn setjll o flaen y pren cysBegr- 

edig, a dyfeisian Hioaog a heirdd, yn y rhai yr 

oedd 7 blodenyn saith-dalenog bob amser yr 

addam amiyccaf. 

Yr oedd y djfeisiadan hyn fe allai, wedi cael 
en bwriadn > arddangoE brodiadan ar eidan, 
Uiain, nen ddefnyddian gwlan, yng ngwnen- 
dmriad a lliwiad pa rai, yr oedd yr Aasyriaid 
wedi cyrhaeddyd y fath bei^eithrwydd, fel 
Bgyroeddeugwisgoedd ynparhauynddiliareb a^uTna wiat 
am ganrifoedd lawer ivedi i'w hymerodraeth ddEiw adeiniog. 
syrthio. Tm mblitb y rhai hynny a faBnachent El ThyruB, "am 
frethynan gleision, a gwaitb edau a nodwydd," yr oedd maBnachwyr 
Ashur, nen Aaayria; a dywedai Achan wrth Josoa, "pan welodd 
ym mysg yr yspail Jitnlell Falilony HSg, ao nn llafn anr o ddeg 
Biol a dengain ei bwya, iddo en cbwennychu hwynt."* Gwi^;oedd 
o'r fath ag a welir yn y oerfiadau hyn, mae yn debygol oedd y rhai 
tliwiedig a brodiedig hynny, am y rhai y crybwyllir mor f^nych yn 
yr Ysgrythyr LSn, fel gwi^oedd tywysogion, ac fel anrhegion mwyaf 
drudfawr brenhinoedd. Gellai bod yr addurniadau fL'r arluniaa 
amjnt, naill ai wedi en lliwio, nen en gwau, nen en brodio t'r nod- 
wydd yn gyffelyb i'r "anrliaith o wiagoedd symmndliw, anrhaith 
wniadwaith aymmudliw, Bymmudliw o wniadwaith o'r ddentu."t 



t Barn. v. 30. Yr jdym yn djsgu oddi wrth Pliny (lib. Tii 
edd aai yn cul en gosod yn yr arwe Auyriiudd, o ami^wiol li 



8 ) bod tiaS- 



98 HINEFEH AT OWEDDILLION. Feh. T. 

Yn 7 lledhiD k ddftrlnnir genn^, trwsiad y brenhin ydoedd gwiag 

Imi helaeth, hyd j migymau, a rhidensan a thtUBwau ar ei hymyl, 

jD cael ei gwasgu am j canol gan wregys. Ym- 

ddangosai bod gwi^ anil o gyfielyb oddnm- 

iadan wedi cael ei thafln dros hou, yn agored 

o'r ta blaen. Crogai oddi wrtb. ei ysgwyddan 

ta,th o bengnwch, yr hwn hefyd oedd wedl ei 

addnmo tt thnsswan, ac yn glymioedig wrtho 

\ ddwy yanoden hir. Qwisgai y meitr bigym- 

aidd, nea y goroB dairplyg, yr hon a ddynoda 

y brenhiD Aasyriatdd yn y lledlnnian, ac a 

Peawieg; BreDtun. ymddengyH megis yn cael ei chadw iddo ef yn 

nnig. Annichonadwy penderfynn oddi wrth y cerfiadau, natnr y 

defnydd o ba on y gwnaed hi, ond gellir tybied ei bod yn gynnwys' 

ed^ oblygion lliun, nen sidan. Vr oedd yn addamedig o fiodan 

aoaddnmiadanenull, acarypenachafbigwmbychaii* Oddi am- 

gylch gwddf y brenhin yr oedd gwddf-dlwa. Gwisgai glnst-dlysaa ; 

a'i freichian, y rbai oeddynt noethion o'i benelinod, a amgylchynid 

gan freich-ledan a garddym-ledaa, y rhai oeddynt nodedig am 

haiddwch en gwneathnriad. Y boglymmau oeddynt wnenthnredig 

o bennan creadnriaid, ac yn y canol eer a rhosynnan, ac fe allu yn 

ftithedig & meini gwerthfawr.t Yr oedd ei farf wedi ei phlethn 

yngywrain, a'i-wallt,yrhwnaddisgynnaiyngrych-gydynnogdr(M 

ei y^wyddan, a ellai fed yn gelfyddol fel gwallt y teymiaid Persi- 

aidd, pa rai, yn ol fel y dywed Xenophon4 a wisgent wallt gapptin. 

Yr oedd y gwallt a'r farf, y mae yn debygol wedi en Uiwio; a'r 

llygtud wedi en dno i rhyw ddefnydd cyffelyb i'r kofU nen surma, 

pa rai a ddeftiyddir yn bresennol gan wrrywaid a benywaid yn y 



• Yojfpjw oedd pen-wiBgoedd brenhinofldd Persia, aelwid j " cidarii," ac jm- 
ddengjB eu bod jn gyffelyb i'r pengnwch Phrjgiaidd, nea j Cappm rhjddid 
Ffrengig. Yr un a wiigid gan Dariiu jdoedd lu, a gwjn, nea wja a, phorphor. 
{Quint, Cart. Lib. iii, ch. 3. a Lib. vi. oh. 6.) 

+ Yrnddengys bod trwsiad y brenhin AMjriMdd jn gjifaljb i'w olynjddion yd 
Ymerodraeth j Dwyrain, Darlania Xenophon Aatyagefl raegU wedi ymwiego 
mewn hugan borphor a gwisg werthfawr, a gwddf dljjau oddi amgylch ei wddf, 
a breich-ledaa am ei freichiau. (Cjrop, lib. i. oh. 3.) Gwisgai Darins hugan o 
w}n a pborphor, gvisgoedd brodiedig, gwtegjs aar, a chteddjt addnmedig i 
pherUu. (Quint. Cuit lib. iii. eh. 3.) 

; Cyiop. lib. i «. S.) 



Pen. V. 



Y CERPIADAU. 



99 



Bwyrain. Yr oedd ei sandalau yn gorchuddio y ta ol o'i droed, ac 
yn gadael y tu blaen yn agored, ac yn cael eu sicrhau a rhwymyn- 
nau, yn croesi y war ac yn amgylchynu y bawd. Tmddengys bod 
y sodlau wedi eu gwneuthur o goed neu ledr trwchns. 

Z] 





^ 



Sandalau. Troed-faingo y Brenhin, 

Yr euniK^hiaid a'r arluniau adeiniog a wisgent fentyll llaesion 
ac addumiadau cyfifelyb i'r riiai a wisgid gan y brenhin. Ond nid 
oedd gan yr ennuchiaid ben-wisgoedd, amgen na chrych-gydynnau 
cywrein-wych. 

Yr arfau, a ddygid gan yr ennuchiaid i V gwasanaeth eu hunain, 
yn gystal Big i wasanaeth y brenhin, oeddynt wedi eu haddumo yn 
orwych k phennau Uewod; pigau eryrod a ddalient linynnau eu 
bwaau, a'u cewyll oeddynt orchuddiedig k thwrrau o arluniau dyn- 
ion ac anifeiliaid. Qorsedd y brenhin a*i droed*faingc oeddynt yn 





Blaen gwain cleddyf. Qorsedd-fkingo y Brenhin. 

gyffelyb i'r lleill. Yr orsedd, neu yn hytrach yr ystol, canys nid 
oedd iddi na chefn na breichiau,ydoedd wedi ei cherfio yn dlws, ac yn 
addumedig t phennau hyrddod; traed y droed-faingc a derfynent 



100 NINIFEH A'l GWEDDILLION. Pen. V. 

ym mhalfau Hew. Gellai ei defhydd fod o goed neu efjdd, wedi 
ei frith-addumo kg ifori, neu ddefnyddian gwerthfawr, neu &g aur 
dilin, yn gyffelyb i'r byrddau a'r gwelyau yn nheml Belus ym 
MabiloD. 

Yr arlunian yD y Uedlnniau prydferth hyn oeddynt wyth troedfedd 
o uchder. Yr oeddynt mewn cyflwr o gadwraeth rbagorol ; yr oedd y 
del-gerfiadau mwyaf cynnil yn awr yn weledig, a'r amlin wedi cadw 
ei boll ddull gwreiddiol.* Ar y Ilechau eraill a ffnrfient furiau yr 
ystafell hon, yr oedd twrrau bob yn ail, yn arddangos brenhin yn 
dal bwa mewn un Haw, a dwy saeth yn y Haw arall, ac yn sefyH 
rbwng arlunian adeiniog, a'r brenbin befyd yn ei syth, yn dyr- 
cbafd y cwppan cyssegredig, a'r ennnchiaid yn g^einyddn iddo. Yr 
oedd y manyldeb yn y cerfiadau hyn yn gyffelyb mewn nodweddiad 
i'r rbai a ddarluniwyd yn barod. Ond yr oeddynt yn amlyga llawer 
o dwrrau newyddion dyddorol, megis ymladdau, arlunian adeiniog, 
ac anghenfilod o amrywiol ddulliau; golygfeydd helwriaethol ; geifr 
a theirw, yn penlinio o flaen y pren cyssegredig, a'r brenhin yn 
cyflawni rhyw ddefodau crefyddol. 

Rhyfeddai yr Arabiaid oblegid y lluniau dieithrol hyn. Fel ag 
yr oedd pob pen yn cael ei ddiorchuddio, hwy ddangosent eu syn- 
dod mewn y stumiau gwylltion, neu mewn banllefau o ryfeddod. Os 
byddai yn ddyn barfog, hwy benderfynent ar unwaith mai eilun, 
neu Jin ydoedd, a hwy a'i rhegent, neu a boerent amo. Os eunuch, 
hwy a ddy wedent mai arlun menyw brydferth ydoedd, ac a'i cusan- 
ent, neu a gnithient ar ei rudd. Daethant yn fiian i deimlo fel fy 
hun yn y darganfyddiadau, ac a weithient gyd Itg egni adnewyddol, 
pan gynhyrfid eu cywreinrwydd yn ymddangosiad cerfiad newydd. 
Ar y cyfryw achlysuron, hwy ddihatrent hyd at fod agos yn noeth- 
ion, gan daflu eu napcynnau oddi ar eu pennau, a gadael i'w gwallt 
chwifio yn y gwynt, ac a ruthrent fel gwallgofiaid i'r ffosydd i 
gludo ymaith y basgedeidiau pridd, gan waeddi ar yr un pryd gad- 
lef y llwyth. 

Wrth lyned drwy gyntedd a ffurfid gan yr arlunian adeiniog 
cyffredin, cyrhaeddais ystafell wedi ei phedrolyngio & Hechau, ar y 



* Maent yn awr yn yr Amgueddfa Brydeinaidd ; ond, yn anffodus, cawsant en 
niweidio yn fawr, oblegid yr esgeulosdra a ddangoswyd wrth eu trosglwyddo 
Vr wlad hoii. 



Pew. V. TROSGLWYDDIAD Y CERFIADAU. 101 

rhai yr oedd brenhin wedi ei gerfio, yn dyrchafii cwppan wedi 
ei addumo yn rhagorol, ac yn sefyll rhwng dan ddaw, arleisiau pa 
rai oeddynt yn cael eu hamgylchu gan dalaithau addumedig kg ys- 
nodennau.* 

Gadewais yr ystafell hon^ wedi diorchuddio parthau uchaf ped- 
"war neu bump o ledluniau, a chan ddychwelyd at fur Gorllewinol 
yr ystafell a chwiliwyd yn barod, darganfyddwyd dau o lewod eraill 
pen-dynol, cyffelyb, ond yn Uai na'r rhai hynny a ffurfient brif 
gyntedd y neuadd fawr. Yr oedd y Uinellau Ueiaf yn y fath gyf- 
Iwr o gadwraeth, fel oni buasai eu bod wedi hollti ychydig, gallas- 
wn feddwl mai y dydd o'r blaen y daethant o ddwylaw y cerfiwr. 
Yr oedd casgliad y pridd a'r ysgarthion uwch ben y parth hwn o'r 
adfeilion, mor fawr, fel ag y mae yn debygol mai hyn oedd yr achos 
eu bod wedi cadw i'r fath raddau rhag cael eu niweidio. 

Yr oeddwn erbyn hyn yn awyddus am anfon i Baghdad, neu 
Bnsrah, er mwyn trosglwyddo i Bombay, y cyfryw gerfiadau ag a 
allwn symmud, yn ol y moddion oedd yn fy ngallu. Cynnygiodd 
Major Rawlinson yn garedig, gyd a golwg ar ddwyn hyn i ben, ar 
fod i'r agerdd-long fechan a hwyliai ar y parth isaf o'r Tigris, gael 
ei hanfon i Nimroud, a disgwyliwn am y cynhorthwy mwyaf i sym- 
mud y Uechau, yn gystal ag i ffurfio cynlluniau y cloddiadau rhag- 
llaw, oddi wrth ei Chadben galluog, yr Is-Lywydd Jones. Yr oedd 
yr Euphrates, un o'r ddwy long a adeiladwyd i'r diben o hwylio ar 
afonydd Mesopotamia, ychydig flynyddoedd cyn hyn, wedi llwyddo 
i gyrhaeddyd bedd y Sultan Abd-Allah, ychydig filldiroedd yn is na 
Niniroud. Ond y rhwystrau a gyfarfyddodd yng ngwely yr afon, 
er nad oeddynt yn fwy na'r rhai a orfdddodd yn barod, a achosasant 
ei dychweliad i Baghdad. Nid oes unrhyw amheuaeth gennyf, na 
allasai Hong o faintioli hon, k pheiriannau o'r un nerth, gyrhaeddyd 
cored Awai, yr hwn y mae yn debygol, fiiasai yn rhwystr i esgyn y 
Tigris yn uwch. Ond cafwyd allan fod peiriannau y Nitocris, nail! 
ai allan o gyweiriad, neu yn rhy weiniaid i wthio y Hong drwy y 
firydiau sydd yn yr afon. Ar ol esgyn rhai milldiroedd ym mhell- 
ach na Tekrit,t rhoddwyd y cynnygiad heibio, a hi a ddychwel- 
odd i'w gorsaf flaenorol. 



♦ Ystafell H. Cynllun 3. 
f Tref fechan, banner y ffordd rhwng Mosul a Baghdad. 



102 NINEFEH Al GWEDDILLION. Pbn. V. 

Heb offer priodol, nis gallesid symmud j Uewod mawrion, neu 
hjd yn oed un llech gyfan. Yr oedd rhaffau y wlad mor ganolig, fel 
na allasent ddal pwysau trwm. Penderfynais gan hynny i lifio y 
llechau a gynnwysent y lledlunian dyblig, yn ddau ddam, a'u hys- 
gafnhau mor belled ag y byddai modd, drwy eu teneuo yn en cefhau. 
Gan fod yr argraphiadan yn ail-adroddiad o'r un ffurfian, nid ystyriais 
hwynt yn angenrheidiol i'w cadw, gan eu bod yn ychwanegu at y 
pwysau. Trwy gynnorthwyon trosolion coed, a thrwy gloddio ym- 
aith y mur o bridd-feini crasedig yn yr baul, galluogwyd fi i sym- 
mud y cerfiadau i ganol y ffosydd, lie y lleihawyd hwynt i'r maint- 
ioli angenrheidioL Tna gwnaed llwythau o honynt, a chludwyd 
hwynt o'r crug ar droliau buail anghelfydd a berthynent i'r Pasha, 
at JT afon. He y dodwyd hwynt ar ddwfr-glwydi, a wnaed o grwyn 
wedi chwythu iddynt, ac o drawstiau poplyswydd. Nofiwyd hwynt 
ar hyd y Tigris mor belled a Baghdad, ac yno trosglwyddwyd hwynt 
i fadau y wlad, a chyrhaeddasant Busrah ym mis Awst T cerfiadau 
a anfonwyd adref ar yr achlysur hwn, a fifurfiasant y casgliad cyn- 
taf a ddangoswyd i*r bobl yn yr Amgueddfa Brydeinaidd. 

Pryd yr oeddwn yn symmud y lledluniau, ymwelodd Tahyar 
Pasha a mi. £r mwyn ei ddiogelwch, yr oedd wedi dwyn gyd &g 
ef nifer Uiosog o filwyr rheolaidd ac achlysurol, a thri magnel. Ei 
Ddiwan Effendesi,* cludydd y Sel, a mawrion ei d^ oeddynt hefyd 
gyd ig ef. Gwleddais y niferoedd lliosog hyn am ddau ddiwmod. 
Gosodwyd pebyll y Pasha ar ynys yn yr afon, yn gyfagos I'm 
Hetty. Ymwelodd li*r adfeilion, ac nid oedd ei syndod yn Uai, pan 
welodd y cerfiadau, na syndod yr Arabiaid eu hunain; ac nid oedd 
eu dyfaliadau gyd a golwg ar eu gwneuthuriad cyntaf, a natur yr 
hyn a arddangosent lawer yn fwy rhesymol, na dyfaliadau plant 
yr anialwch eu hunain. Y Uewod pen-dynol anferth a berent 
ddychryn yn gystal a syndod i'w ganlynwyr Osmanliaidd. "La 
Illahi il Allah,'Xnid oes Duw end Duw,). a adseinid ar bob Haw. 
^ Y rhai yna ydynt eilunod yr angliredinwyr," ebai un mwy gwy- 
bodus na> lleill. "Gwelais lawer o'r cyffelyb pan oeddwn yn 
Italiat gyd & Beshid Pasha, y Cenhadwr. WaUah ! y maent gan- 

* Swyddog yn nheulu Pasha Tyrciaidd, neu lywodraethwr Tyrciaidd; math o 
ysgrifenydd; yn llythrennol *' Arglwydd y Diwan.*' 

t Yr Eidal. 



Pbm. V. TAHYAR PASHA. 103 

ddjnt yn en boll Eglwysi, ac mae y Papas (offeiriaid) yn penlinio 
ac yn Uosgi canhwyllan ger en bron." ''* Nag e fy oen," ddywedai hen 
Bwrc mwy profiadol, "Gwelais ddelwan yr anghredinwyr yn 
Eglwysi Beyogln ;* y maent wedi en gwisgo mewn amryw liwian, 
ac er bod gan rai o honynt adenydd, nid oes gan yr nn o honynt 
gorph na chynflFon ci ; y rhai hyn ydynt waith y Jin, yr bwn y darfd 
i Solomon sanctaidd, heddwch fyddo arno ef ! ei ddwyn i nfndd- 
dod, a'i garcham dan ei sel." Minnan ddywedais, ^ Mi welais ryw 
beth cyffelyb iddynt ym masnachdai eich cyflfeirwyr a'ch eillwyr,'* 
gan gyfeirio at yr arlnn tra adnabyddus, banner menyw a banner 
Hew, a welir mor fynych ym marcbnadfeydd Caercystenyn. "Is- 
taffer Allab," (na atto Dnw,) ddywedai y Pasha yn ddnwiol, "hwnnw 
sydd arwydd cyssegredig, am yr bwn y mae y gwir gredinwyr yn 
siarad yn barohns, ac nid gwaith yr anghredinwyr ydy w." " Nid 
oes nn anghrediniwr yn fy w," meddai y peiriannydd, yr bwn a ys- 
tyrid yn awdnrdod ar byngcian fel hyn, "yn Ffrangistan,t nen 
yn Yenghi Dunia, (America,) a all wnenthnr dim cyffelyb i'r 
rhai yna; gwaith y Majns,:^ (Mstg**) y^ynt, sydd yn cael en hanfon i 
Loegr i wnenthnr porth i balas y Frenhines." " Bydded i Ddnw fell- 
dithio yr boll anghredinwyr a'n gweitbian," ebai dirprwywr y 
Cadi, yr bwn a ddaetbai gyd k'r Pasha; "yr hyn sydd yn dyfod 
o'u dwylaw sydd oddi wrth Satan ; rhyngodd bodd i'r Hollallnog 
iddynt fod yn allnoccach ac yn gywreiniach na'r gwir gredinwyr 
yn y byd bwn, fel y byddai i'w cospedigaeth hwynt, a gwobrwy y 
ffyddloniaid fod yn fwy yn y nesaf." 

Yr oedd y gwres erbyn hyn wedi dyfod mor angberddol, fel ag yr 
oedd fy iechyd yn dechren dioddef, trwy fy mod yn agored yn bar- 
hans i'r hanl, ynghyd 4'r gwaith ym beichid ig ef gan y cloddiadan. 
Yn y ffosydd, ym mba rai y treuliwn lawer o orian bob dydd, yr oedd 
y gwres-raddyr yn gyffredinol o 112® i US'* yn y cysgod, ac ar nn 
nen ddan o achlysnron yn cyrhaeddyd 117**. T poetb-wyntoedd a 



* Yr enw a roddir i ran o ddinas Caercystenyn a gyfanneddir gan Ewropiaid, a 
CHiristionogion. Mae yn fwy adnabyddus wrth yr enw Pera. 

f Y wlad a gafanneddir gan y Ffrangciaid. Yr enw a roddir gan y Tyrciaid 
i Ewrop Gristionogol. 

X Ofieiriaid y tAu-addolwyr Persiaidd; yr oeddynt yn enwog am eu doethineb, 
a^ gwybodaeth mewn swyn gyfaredd ; a Ilawer o weithredoedd inawrion a bri- 
«dolb gan draddodiad y Dwyrain iddynt. 



104 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. V. 

ysgubent fel chwa o ffwrnes dros y gwastadedd drwy gydol j dydd, 
ac a jmlidient gwsg ymaith yn y nos. ^PenderfynaiB, gan hynny, i 
wneutbur noddfa am wythnos o selerau Mosul ; ac er mwyn peidio 
colli amser, i wneathurcloddiadau pellach yng nghrug Konyunjik. 
Wedi gadael arolygwr ac ychydig warchodwyr i wilio dros y cer- 
fiadan a ddiorchuddiwyd, marchogais i'r dref. 

Mae ystafelloedd dan y ddaear yn perthyn i'r tai yn Baghdad a 
Mosul, yn y rhai y treulia y trigolion y dydd ym misoedd yr haf. 
Nid ydynt yn gyffredinol yn olen, a'r awyr sydd gyfyng ac afiach 
ynddynt ; etto y maent yn cynnyg encilfa roesawgar yn nhymmor 
yr bin boetb, pryd na ellir eistedd mewn ystafell. Ar facbludiad 
haul, daw y bob] allan o'r ystafelloedd tan-ddaearol hyn, ac a ym« 
gynbnllant ar nennan y tai, lie y taenant eu Uawrlenni, y bwyttant 
eu hymborth hwyrol, ac y treuliant y nos. 

Ar ol llawer o ymofyniadau ofer am y lledlmi a ddarlunir gan 
Mr. Ricb,* yr hwn y dy wedid iddo gael ei ddarganfod yn y crugiau 
a ffdrfiant y petrual ym mba un y cynnwysir Nebbi Yunus,t a 
Kouynnjik, cyfarfyddais a hen naddwr cerrig, yr hwn a ddywed- 
odd, ei fod ef yn bresennol pan ddarganfyddwyd ef, a'i fod yn un ag 
fu yn ei ddarnio. Dangosodd y fan, yn rhes Ogleddol yr adfeilion; 
ac mi ddechreuais yn uniongyrchol 1 gloddio. Ni fu y gweithwyr 
yn hir cyn dyfod o hyd i weddillion gleinfaen cerfiedig, ac wedi 
gweithio am ddau neu dri diwmod, darganfyddwyd cyntedd a 
ffurfid gan ddau arlun adeiniog, y rhai oeddynt wedi cael eu din- 
ystrio yn fwriadol. Y coesau a godreu yr hogan yn unig oeddynt 
lieb eu dinystrio. Yr oedd y rhannau yn anferthol fawr, a'r lledlun 
yn uwch nag yn un o'r cerfiadau a ddarganfyddwyd hyd yn hyn yn 
Assyria. Y C3rntedd hwn a arweiniai i ystafell, a godreon y mur- 
iau, pa rai oeddynt wedi eu pedronglu i llechau o gerrig calch, yng- 
hylch pum troedfedd o uchder a thair o led. Yr oedd olion y c^n 
amynt oil, megis pe buasai rhyw beth wedi cael ei ddileu ; ond 
oddi wrth eu maintioli, ymddengys yn amheus a gerfiwyd arlun- 
iau erioed amynt. Yr oedd parthau uchaf y muriau wedi eu 
gwneuthur o briddfeini haul-grasedig. Yn yr ysgarthion a lenwai 
yr ystafell, darganfyddwyd amryw briddfeini crasedig, ac amynt 

* "Residence in Kurdistan and NineTeh," vol. ii, p. 39. 
t Y Prophwyd Jonah. Gelwir y crug felly oblegid bod yr adeiladsydd arno, 
yn ol fel ag y mae pobl y wlad yn credu, yn cynnwys bedd y Prophwyd Jonah. . 



Ppn. V. YSTAFELLOEDD NEWYDDION. 105 

enw brenhin EonynDJik. T palmant ydoedd o gerrig calch. Wedi 
olrhain murian nn ystafell, rhoes heibio chwilio ym mhellach i'r 
adfail, yn gymmaint ag nad oedd olion cerfiadau iV cael, ac yr 
oedd pentwr yr ysgarthion yn fawr. 

Ymddengys bod y crag hwn naill ai yn gorchaddio cyntedd i'r 
ddinas, neu i deml, neu i dwr, nen yn fiiirfio rhan o'r murian. Oddi 
wrth ei uchder, gellai bod i'r adeilad ddwy neu dair o lofftydd. 

Yr oedd yr orphwysfa a gefais ym Mosul wedi adferu fy nerth 
mor belled, fel ag y dychwelais i Nimroud erbyn canol Awst, a 
thrachefh mi gynnygiais i adnewyddu y cloddiadau. Diorchudd- 
iais bennau llawer o'r llechau yn yr ystafell a djdarganfyddwyd yn 
ddiweddaf, a chefais ddwy ystafell yn arwain allan o honi.* Yr 
oedd y cerfiadau yn gyflfelyb i'r rhai addarluniwyd eisioes; y bren- 
hin yn sefyU rhwng dau arlun adeiniog; yn dal cwppan mewn un 
Haw, a bwa yn y Hall. Yr unig nodwedd newydd, ydoedd cilfach 
wedi ei thorri allan o ran uchaf un o'r llechau. Yr wyf yn hollol 
yn y tywyllwch i fynegi am ei diben; oddi wrth ei sefyllfa, 
gellid ei chymmeryd am flfenestr, yn agor i'r ystafell nesaf, ond yn 
yr hon nid oedd twU cyferbyniol. Gellai ei bod yn cael ei def- 
nyddio fel lie i ddodi llestri cyssegredig ynddi, ac offrymmau; neu 
fel allor i aberthu, yn gymmaint a bod carreg fawr bedair-ongl, 
wedi ei cheuo ychydig yn y canol, er mwyn derby n glwybwr, fe 
allai, yr hon a geir yn gyfFredin ar gyfer llechau cyffelyb. 

Muriau yr ystafell fechan i'r Gorllewin oeddynt angherfiedig. Y 
palmant a wnaed o lechau gleinfaen, ig argraphiadau amynt. Y 
cyntedd oedd ym mhellach,t a'm harweiniai i ystafell hirgul am- 
gylchynedig gan ledluniau dyblyg, yn cael eu gwahanu gan yr 
argraph gyffredin; yr uchaf (yn gyffelyb ar yr holl lechau) yn ar- 
ddangos dau arlun dynol adeiniog, yn penlinio o fiaen y pren 
cyssegredig; yr arluniau isaf eryr-bennol a wynebent eu gilydd yn 
b&rau, ac a wahenid gan yr unrhyw arwydd, 

Cyflwr fy iechyd a fu yn achos i mi drachefn roddi fy llafur 
heibio am ryw hyd yn Nimroud. Yn gymmaint a'm bod yn gofyn 
am hinsawdd oerach, penderfynais i ym weled k mynyddoedd Tiyari, 
pa rai a breswylir gan y Cristionogion Chaldseaidd, ac i ddychwelyd 
i Mosul ym Medi, pryd y byddai angherddoldeb y gwres drosodd. 

* Ystafelloedd I ac R, Cynllun 8. i- Cyntedd b. Ystafell H. 

p 



106 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. VI. 



PENNOD VI. 

Ymadawiad I Ftntddobdd Titabi.— Khossabad.— Shbikh Adi.— Gwkbstllfa 
GuKDAiDS. — Pbntbbf Chaldjeaido. — ^Amadyiah.— Lltwodbabthwb Tyrcaioo.— 
Albaniaid Achltsvbol.— Pbnnabth Albanaiod.— Dyppbyn Bbbwabi. — Pbntbefi 

Chaldjeaidd — Bet Kubdaidd.— Ashebiha. 

CwBLHAWYD fj mharottoadau gyferbyn a'm taith erbjn yr 28 o 
Awst, ac ar j dydd hwnnw cychwynais o Mosul, Y person au oedd- 
ynt gyd a mi, oedd M. Hormuzd Rassam, Ibrahim Aga, dau fil- 
wr Albanaidd, y rhai oeddynt i ddyfod gyd a mi mor belled ag 
Amadiyah, gwas, a marchwas, ac un loDan, neu lonunco, fel y gelwid 
ef, Nestoriad banner call, a chwareuwr meddwol, pa un a gedwid 
i ddifyrru y Patriarch, a'r hwn a gymmerwyd i'n caravan, er mwyn 
rhoddi difyrrwch i'r fintai. Marchogem ein ceffylau ein hunain. 
Yn gymmaint ag y cymmerai lonunco amo ei fod yn adnabyddus 
a holl fiyrdd y mynyddoedd, a chan iddo gynnyg ei hun yn arwein- 
ydd i ui, rhoddasom ein hunain dan ei arweiniad. Yr oedd gennyf 
Bouyourouldis, neu orchymynion oddi wrth y Pasha, at yr awdur- 
dodau mor belled ag Amadiyah, a Uythyr at Abd-ul-Summit Bey, 
pennaeth Kurdiaid Berwari, trwy diriogaethau pa un yr oeddym i 
fyned. Rhoes Mar Shamoun, y Patriarch, i mi lythyr o gyflwyniad 
cryf i*r meleks, ac i offeiriaid y taleithiau Nestoriaidd. 

Gan fy mod yn awyddus i ymweled t'r cloddiadau Ffrengig yn 
Khorsabad, ar fy hynt i'r mynyddoedd, gadewais Mosul yn gynnar 
y prydnhawn, er bod poethder yr haul yn fawr. Yr oedd y chweched 
dydd o Ramazan,*ac yr oedd y Mahommediaid yn parhau i ymdrechu 

* Un o'r misoedd Mahommedaidd, yng nghorph yr hwn nid oes un math o ym- 
borth, yn fwyd neu yn ddiod, yn cael ei gymmeryd o dorriad y wawr hyd £achlud 
haul. Mae y nos yn dymmor o loddest. Yn yr haf, mae yn orchwyl biin iawn, 
oblegid bod y gwres angherddol yn achosi cymmaint o syched. Ni cbaniatteir 
ehwifio myglus; cedwir yr ympryd yn fanwl gan y Mussulmanaid. 



Pen. VI. KHORSABAD. 107 

cysgu eu newyn ymaith pan yr oeddwn yn myned trwy y pyrth, a 
chroesais y bont fadau. Gan adael fy nghlud a'm gweision I'm 
dilyn fel y gallent, carlammais ym mlaen gyd 4'r Albaniaid, a 
chyrhaeddais Khorsabad mewn dwy awr. 

Mae y crug ynghylch pedair milldir ar ddeg i'r tu Gogledd Og- 
ledd Ddwyreiniol i Mosul, Pentref bychan* a safai gynt ar ei drum, 
ond prynwyd a symmudwyd y tai gan M. Botta, pan gymmerodd 
y Uywodraeth Ffrengig at y cloddiadau. Ail-adeiladwyd y pentref 
ar y gwastadedd, wrth droed y crug. Mae y Khausser, firwd fech- 
an a ddaw o fryniau Makloub, yn cael ei rhannu i amry wiol gang- 
hennau fe] ag y dynesa at Khorsabad, ac a ddyfrha diroedd reis 
helaeth. Mae y lie gan hynny yn afiach iawn; ac yr oedd yr 
ychydig breswylwyr budron agos a bod yn fudion gan y ddeirthon, 
neu'r cryd. Bu dioddefaint gweithwyr M. Botta yn fawr oblegid 
y dwymyn, a bu llawer o honynt feirw o honi. 

Dygwyd y cloddiadau ym mlaen megis yn Nimroud ; ac y mae 
cynllun cyfiredinol yr adeilad yr un fath a'r adeiladau Assyriaidd 
a ddarluniwyd eisioes. Ond y mae ei dramwyfeydd yn gulach, a*i 
ystafelloedd yn Uai eu maintioli ; eithr y llechau cerfiedig sydd yn 
gyffredinol yn uwch. Mae Uedlun yr arluniau mwyaf yn uwch, a'r 
rhai Ueiaf yr un fath. Y teirw pen-dynol a wahaniaethant yn ben- 
naf odd! wrth rai Nimroud, yn eu pen-wisgoedd; nid ydyw y cap- 
pan comiog wedi ei wneuthur yn grwn, ond yn uchel, ac wedi ei 
addurno yn rhagorol, yn gyffelyb i anghenfilod adeiniog Persepolis.t 
Owynebau amry w o*r teirw sydd wedi eu troi i mewn, yr hyn a rydd 
olwg chwithig amynt. 

Er pan ymadawodd M. Botta, mae ochrau y flfosydd wedi syrthio 
mewn, ac wedi Uenwi y rhan fwyaf o'r ystafelloedd ; mae y cerf- 
iadau yn myned i ddinystr buan ; ac heb fod yn hir, ni fydd ond 
ychydig yn arcs o'r golofn nodedig hon. Nid oes nemawr ran o'r 
adeilad hwn wedi diengyd rhag y tin a'i dinystriodd, o ganlyniad 

* Yn arlun y pentref hwn, pa un sydd wedi ei gerfio yng ngwaith mawr M. Botta 
ar Ninefeh, dangosir y nennau yn Uechweddol, ac o faintioli mawr. Ni welir y cyf- 
ry w nennau yn y parth hwn o'r Dwyrain, a'r pentref, yn gyffelyb i'r hoU rai 
eraill yn Assyria, nid oedd ond casgliad o fwthynnod truenus. 

f Dinas enwog hen Bersia. Yr adfeilion, pa rai a hanfodant yn bresennol, 
sydd yn dra mawreddog a hardd. Y ddinas hon a losgwyd gan Alecsander 
Fawr, pan mewn gloddest feddwol, ac a ail adeiladwyd mewn rhan gan Darius 
Hystaspes. . 



lOS NIKEFEH A'l GWEDDILLION. Pkk. VI. 

ni alleud eymmod ond ychydig nifer o'r Uedlnniao. Gjd ft golwg 
ar J gwnenthuriad allanol, mcthaia a. chael unrhjw olion, ood tal- 
addnm cywraiD, a griaian o waith maen cjfaii-gorph, ac 711 ym- 
ddaagOB megis yn arwain i deml fechan o gerrig daon, neu golof- 
graig, sail pa un sydd yn arcs etto. Wrth droed y crng y mae allor 
sen drybedd, cyffelyb i'r nn syddyiibreseiuiolynyLouTre,yn Paris. 



Tt AUot (EhoiBabad.) 

Crybwyllir am Khorsabad, neu Khishtabad, gan y daearyddwyr 
Arabaidd borenol. Barlnnir hi fet pentref ar sail hen ddinas As- 
syriaidd a elwid "Saraoun," neu "Saraghoun;" ac y mae Takuti 
yn dywedyd bod trysoran gwerthfawr lawn wedi eu cael yn yr 
adfeilion, yn flian ar ol yr omchaflaeth Arabaidd; credid yn 
gyflredlnol jm Uoanl, lie mae ysgrif o waith Yaknti, mai y cry- 
bwylliad bwn, yngbyd & gobeithian o gael tiyBorau pe11acb,a wnaetb 
i M. Botta gloddio yn y cn^; a hyn oedd yr achos i'r awdurdodan 
vneathnr cymmaint o wrthwynebiadau. 

Yr oeddwn wedi darfod t'm ymchwiliad yn yr adfeilion erbyn 
yr amser yr oedd y glud wedi cyrhaeddyd y pentref. Yr oedd yr 
hanl wedi macbliido, ond gan fy mod ynanfoddloniosody bobloedd 
gyd & mi yu agored i dwymyn drwy aroB dros y nos yn y Ue aflach 
bwn, marcbogais i raudir yoghylch dwy fllldir ym mbollach. Yr 



PEif. TL SHEIKH ADI. 109 

oedd yn dywyll pan gyrhaeddasom hi, ac yr oeddym ynghanol cors- 
dir helaethach na chorsdir Khorsabad. Tn gymmaint ag nad oedd 
on pentref o'r tu hwnt, yr oeddwn dan yr angenrheidrwydd o aros 
yma, a dban ddringo i glwyd o ganghennan coed, wedi ei dyrchafu 
ar dro^tanan, treuliais y nos yno yn rhydd oddi wrth ymosodiadau 
yr heidian o wybed oeddynt uwch ben y dwfr Uonydd isod. 

Gadawsom y rhandir cyn cyfodiad yr haul, ac yn fiian a gyrhaedd- 
asom ffynhonnellau y-Ehausser, afonig fechan a dardda ym mhen 
Gbgleddol pellaf y Jebel Maklub,ac a ddyfrha diroedd,a phentrefi ni- 
ferog yn ei rhedegfa tu a Mosul, ac a ymuna &*r Tigris yn gyfagos i 
Kouyunjiky wedi trawsfyned heibio y petrual mawr, y fiurfiai y 
cmg hwnnw ran o bono. 

Ein ffordd a groesai y rhan Ogleddol o'r Jebel Maklub, ac yna a 
ymestynnai dros wastadedd maith at res gyntaf y bryniau Kurd- 
aidd. Daeth y gwres yn fiian yn angherddol ; yr oedd y tir yn 
olosg a dififrwyth; muriau Uaid yma ac accw a nodent adfeilion 
pentref, ac ni thorrid am draws y distawrwydd a'r anghyfannedd* 
dra, ond gan dyrrau o Gurdiaid, yn gyrru assynod, Uwythog o rawn- 
sypiau, o'r mynyddoedd, yn ddioglyd o'u blaen tu a Mosul. 

Taith flinderus a'n dygodd i bentref y Yezidiaid o Ain Siffni. Ei 
dai gwynion, a'i feddau blaen-feinion, oeddynt wedi bod yn y 
golwg yn hir ar orwaered bryn isel ; yr oedd ei lanweith-dra yn 
esmwythlUiar ol bryntni preswylfeydd Mussulmanaidd a Christ- 
ionogol. Tr oeddwn yn disgwyl cyfarfod Sheikh Naser, pennaeth 
crefyddol y Yezidiaid. Yn gymmaint a'i fod ef yn absennol, cyf- 
rannogais o letteugarwch pennaeth y pentref, ac aethum ym mlaen 
yn fy nhaith at fedd Sheikh Adi. Wedi marchogaeth dwy filldir ym 
mhellach drwy gwm cul a hyfryd, a ddyfrheid gan ffrwd fynyddig, 
glennydd pa un a guddid gan y rhoswydd ; cyrhaeddasom ddyifryn 
coediog, o ganol yr hwn y dyrchai pigwrn bedd y sant mawr Yezid- 
iaidd. 

Gan ymestyn ar fy hyd wrth ffynnon yn y cysgod oeraidd, a 
wnaed gan goed hirion, canghennau pa rai a aent dros y bedd, 
rhoddais fy hun i fynu i dymher o ddiolchgarwch gwresog, am y 
cyfnewidiad disymmwth hwn, o wres mwll a ffrydiau hallt y gwas- 
tadedd, i wyrddni a fiynhonnau hyfryd y bryniau Kurdaidd. Yr 
oedd digon o " leoedd hyfryd " i'm holl bobl, a phob un yn awyddus, 
a gymmerodd feddiant o'i goeden, yn gystal ag o*i ffynnon. Gwar- 



110 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pen. VI. 

cheidweid j bedd, ac ychydig grwydriaid o bentref cymmydog- 
aethol, a ymgasglasant oddi amgylch i mi, gan atteb fy holiadau 
mor belled ag y caniattai en pwyll a'n rhagfamau. 

Treuliasom y nos ar nen un o*r adeiladan o fewn cylchbarth yr 
adeilad cyssegredig, a chychwynasom Tn taith ar dorriad y wawr 
bore drannoeth. 

Pan yn ymadael &'r dalaeth Yezidiaidd, aethom i'r mynyddoedd 
a gyfanneddir gan y llwyth mawr Knr^aidd o*r Missonriaid. Yr 
oedd y dyffrynoedd yn dra choediog ; a chreigiau aml-ddulliog a 
ymddyrchent nwch ein pennan, nen a gyfodent o ffrydiau y Gomel * 
yr hon fh agos a thorn ar draws ein mynedfa drwy y culffyrdd. Yr 
oedd ychydig nifer o bentrefi yn wasgaredig ar y Uechweddau, ond 
yr oedd y preswylyddion wedi eu gadael am y bwthynnod anghel- 
fydd, a adeiledid o ganghennan coed, — eu hafdai. 

Mewn pedair awr, cyrhaeddasom bentref mawr Kaloni,' neu Ka- 
lah-oni, yr hwn a ymgyfyd rhwng y gwinllannoedd, ac a ymgroga 
dros wely y Gomel. Y tai oil oeddynt yn awr yn welgion. Cym 
anferth yr Ibex a addument gappanau y drysau, a chonglau yr 
adeiladan. Yr oedd y trigolion mewn rhyw bellder, ar lennydd yr 
afon, yn byw dan y coed; yn y lluestai am y tjrmmor. 

Yr oedd y Kurdiaid hyn o*r gangen Badinaidd o'r llwyth Mis- 
sonriaidd. Y pennaeth, bwthyn pa nn oedd ynghauol y twrr o'r 
adeiladan gwaelion hyn, ydoedd absennol ; ond y wraig a*m der- 
byniodd gyd a lletteugarwch. Llawrlenni, gwneuthnredig gan ei 
benywaid ei hun, a daenwyd dan forwydden ; a phioleidiau mawr- 
ion o laeth a hyfen, a dysglan coed Uawnion o reis berwedig, 
ynghyd a thafellau o ddiliau mel, a basgedeidiau o ffrwythau new- 
ydd eu casglu, a osodwyd yn fiian ger ein bronnau. Eisteddai y 
bobl mewn pellder parchus, ac mewn parodrwydd a attebent yr 
hyn a ofynnwn iddynt. Y benywaid, heb fed fi.'r gorchudd yn eu 
rhwystro, a ddygent wellt i'n ceffylau, neu a redent yma ac accw 
gyd a'u ystenau. Syrthiai eu gwallt yn gydynnau hirion lawr ar hyd 
eu cefnau; a'u talcennau oeddynt addumedig a rhesau o fathodyn- 
nau a gleiniau; ac nid oedd Uawer o honynt heb fod yn deilwng 
o'r clod am lendid a fwynheir gan y menywaid Missouriaidd. 

Yr oedd y Uannerch yn gyfoethog mewn prydferthion naturiol. 

* Neu Gomer ; y iSrwd hon a fiiirfia brif gangen y Gbazir neu Bamadas. 



Pen. VI. LLWYTH KURDAIDD. HI 

Y dyffryn, pa un a amgenid gan greigiau nchel, oedd yn Ilawn o 
goed ffrwythau. — Y morwydd, y pren afal ^gwlanog, y ffigysbren, y 
goUen fireiDig, yr olewydd, a'r pomgranadau ; ac odd! tanynt y 
winwydden, neu ynte yr oedd yn Ueiniau o yd Indiaidd, sesame^ 
nen gottwm. Y lluestai a adeiladwyd o ganghennau ; ac yn feddiant 
i'r perchennogion, — ^llawrlenni, brethynau ceffylau, a Uestri tenlu- 
aidd, oeddynt wedi eu taenu o'u blaen. bob ty braidd, yr oedd 
edafedd amryliw yn dyfod allan o'r gwj^dd, ac yn ymgymmysgu 4*r 
borfa ac k'r blodau, canys yr oedd un fenyw ym mhob tenia, 3m 
gyfiredin yn eistedd wrtho. Yr oedd glanweith-dra, ac hyd yn oed 
gwychder yng ngwisgoedd y gwrry waid a'r benywaid ; ac yr oedd yno 
ymddangosiad gysur a diwydrwydd, yr hyn a gyferbynai yn am- 
Iwg a chyflwr gresynol trigolion y gwastadedd ; a'r hyn hefyd a 
brofai, i'r Kurdiaid hyn fod mor ffodus a diangc rhag sylw llyw- 
odraethwr diweddaf Mosul, a'u bod yn aros i gael eu hyspeilio 
gan Basha mwy llygadgraff. 

Cydnabyddais letteugarwch y foneddiges Gurdaidd, drwy roddi 
anrheg i'w mab, ac a farchogais fynu i bentref bychan Chaldseaidd 
Bebozi, yr hwn sydd yn sefyll ar drum mynydd uchel. Yr oedd 
yr esgynfa yn serth, a chyd ag anhawsdra y gellai y ceffjrlau gyr- 
haeddyd y He. Cawsojn dwrr o ddeg o dai, wedi eu hadeiladu ar 
ddibyn yn sefyll uwch ben y djrffryn, mor uchel, fel mai yn brin y 
gwelid yr afonig yn y gwaelod. Y trigolion oeddynt dlodion, ond a'n 
derbyniasant gyd i lletteugarwch diragrith. Gadewais y ffordd 
gyffredin i Amadiyah, i'r diben o weled argraph ag y dy wedid ei bod 
i'w chael yn gyfagos i'r pentref hwn. Cafwyd arweinydd yn fuan 
i'm ty wys i'r llannerch am yr hon yr oeddwn wedi clywed ; ond 
wedi ymegnio i ddringo llwybr anhawdd, dangoswyd craig i mi, ar 
yr hon nid oedd ond ychydig nodau anghelfydd, heb fod yn dwyn 
unrhyw gyffelybiaeth i unrhyw ysgrifen a ddyfeisiwyd erioed. Yr 
oeddwn yn arferol ^*r cyfry w siomedigaethau, ac yn barod bob am- 
ser i gyfarfod k hwynt. Dychwelais i'r pentref, ac ymwelais a'r 
Eglwys fechan. Mae trigolion Bebozi ym mhlith y Chaldaeaid 
hynny a ddygwyd drosodd yn ddiweddar at ffydd Eglwys Bhufain. 
Dangosant enghraifft rhy gyffredin o'r modd y gwneir y cyjfryw 
broselytiaid. Yn yr eglwys gwelais ychydig nifer o argraph-luniau 
Italaidd, gwael iawn, o wyrthiau y saint a'r Forwyn Fendigaid, wedi 
eu lliwio yn erchyll i coch, melyn, a glas. 



112 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pew. VI. 

Wedi gorphwys yn y pentref, cychwynasom i'n taith, a chroesas- 
om res o fryniau, a orchuddid gan wig o dderw bychain. Dis- 
gynasom i ddyfiryn Cheloki, ac ynghylch machlud haul, cyrhaedd- 
asom bentref Kurdaidd mawr Spandareh, a elwir felly cnldi wrth 
ei boplyswydd. 

Yr oeddym y pryd hyn yn cael ein gwahana oddi wrth ddyfiryn 
Amadiyah gan res o fynyddoedd uchel coediog a elwir Ghara. 
Oroesasom hwn ar hyd ffordd na theithir yn fynych, ac mor serth, 
fel mai braidd y gallasai ein ceffylan gadw en traed, — ^un, yr hwn 
ddygai ran o*r glud, a syrthiodd yn ddisymmwth dros ymyl y graig, 
ac a gafwyd rhai cannoedd o droedfeddi yn y gwaelod, ar ei gefh, 
yn dyn rhwng dwy graig ; pa fodd yr aeth yno, heb ddim ond as- 
gwrn ei gynffon wedi torri, oedd ddirgelwch tu hwnt i ddeall neb 
o honom. Mae dyfiryn Amadiyah wedi ei dorri i amryw gennent- 
ydd gan y Uifogydd, pa rai a ymdywalltant o'r mynyddoedd, gan 
ymwthio yn eu fifordd tu a'r afon Zab. Ond y mae yn llawn o 
goed derw, pa rai a gynnjrrchant gyflawnder o gnau, am ba rai y 
mae y parthau hyn yn enwog. Yr oedd pobl y wlad yn eu casgln, 
er mwyn anfon y nwyf gwerthfawr hwn ymaith. 

Yr oedd tref ac amddifiynfa Amadiyah wedi bod yn weledig o 
grib mynyddoedd Ghara; ond yr oedd gennym daith hir o'n blaen, 
ac yr oedd agos a bod yn ganol dydd cyn i ni gyrhaeddyd godre y 
graig uchel unigol ar ba un y mae wedi cael ei hadeiladu. Gor- 
phwysasom ym mhentref Chaldseaidd Bebadi, un o'r ychydig nifer 
yn y dalaeth ag sydd yn parhau i gadw y ffydd Nestoriaidd. Yr 
oedd y trigolion yn druenus o dlawd, a bu gorfod amaf i wrando 
ar hanes hir o druenusrwyd a gormes. Yr oedd yn grogedig yn yr 
eglwys ychydig nifer o napcynnau cottwm drylliedig, ac yr oedd 
gwisgoedd yr o£feiriad yn gyffelyb iddynt. Bhoddais iddo ddau 
neu dri darn o gottwm cyffredin, o ba rai efe a wnaeth bendorch 
iddo ei hun, ac a harddodd yr allor. 

Yr oedd Albaniaid banner noethion a thwymynnog yn cysgu ar y 
meingciau cerrig pan oeddym yn myned drwy byrth yr ymddiffynfa, 
yr hon yn sicr yn amser y Bamazan, os nid ar bob prydiau eraill, y 
buasai yn hawdd i ychydig Gurdiaid gwrol iV chymmeryd. Yr 
oeddym ynghanol pentwr o adfeilion — pyrth, masnachdai, ymolch- 
leoedd, preswylfeydd, a phob peth yn agored i'r pen draw. Mur- 
iau gogwyddedig fuasent yn bygwth tramwyedigion, ond nid oedd- 



Pen. VL AMADIYAH. 113 

ynt i'w cael ; canys yr oedd y He yn anghyfannedd. Cawsom beth 
anhawsdra i gael y fibrdd at adfail syrthiedig, a anrhydeddid a'r 
enw Serai* — ^y Palas. Yma yr oedd yr un cwsg cyffredinol iV weled. 
Nid oedd na gwarcheidwyr na gweision yn weledig, a chrwydrasom 
drwy yr adeilad hyd oni chyrhaeddasom ystafell y llywodraethwr. 
Yr oedd y rhai a "weinyddent iddo mewn cysnr a chwsg ar y 
meingcian, a chawsom beth trafferth i V deffroi. Cymmerwyd ni 
o'r diwedd i ystafell ehang wedi ei Uiwio 3m goegaidd, mewn twr 
oedd wedi ei adeiladu ar ymyl y graig, ba le y gwelid yr hoU 
ddyffiyn— dyma unig weddillion teymiaeth hen Bashaid etifeddol 
Amadiyah. Deuai awel adfywiog i lawr o'r mynyddoedd ; yr oedd 
yr olygfa yn helaeth a hardd, ac mi anghofiais yr anghyfannedd-dra 
a'r tmeni a deyrnasai oddi amgylch 

Daeth ychydig nifer o Galdseaid Nestoriaidd, ac un neu ddau o 
luddewon banner newynllyd attaf gyd fi.*r chwedl gyffredinol 
brnddaidd o'u cyfyngder; ac yn faan wedi hyn, Kasha Mendi, gwr 
eglwysig teilwng, a weinyddai i anghenion ysprydol banner pentrefi 
y dyffryn, yr bwn, wedi clywed am fy nyfodiad, a ddaeth attaf. 
Yr oedd yr Offeiriad yn fwy gwybodus na'r Ueill; ac efe a roes i mi 
yr banes a ymofynwn gyd S, golwg ar gyflwr y Caldaeaid yn y 
dalaeth, yn gystal a*r modd y gallaswn gyrhaeddyd y Tiyari. 
Yr oedd y mil^^yr Albaniaidd i ymadael ft mi yma, gan nad oedd 
awdurdod Pasha Mosul yn cyrhaeddyd ym mhellach nag Amadiyah. 
Yr oeddym yn awr i fyned i diriogaethau y pennaethiaid Kurd- 
aidd, y rbai yn brin a gydnabyddent unrhyw ymddibyniaeth ar y 
Porte. Penderfynais logi mulod am y rhelyw o'r daith, ac anfonais 
fy boll geffylau ond un, gyd t'r Albaniaid i Dohuk, i aros yno hyd 
fy nychweliad. 

Yr oedd yn awr wedi banner dydd cyn i Selim Agha, y Mutesel- 
lini, neu y llywodraethwr, ddyfod o'i harem; yr bwn mor belled ag 
yr oedd menywaid yn perthyn iddo, ydoedd 3m wkg, Yr hen wr bon- 
beddig, yr bwn oedd yn newynog, yn banner cwsg, ac yn nhrydedd 
radd y ddeirthon, a brysurodd drwy y cyfarchiadau cyffredinol, ac 
ar unwaith a ofynodd am "quinine." Yr oedd ar y rhai a weinydd- 
ent iddo arwyddion boll amrywiaeth y dwymyn ; rhai a grynent, 

* Enw Tyrcaidd am balas; oddi wrtho y deillia y gair Saesonig Seraglio, 
yr hwn enw a roddir yn angbywir i ystafelloedd y menywaid, pa rai a elwir yr 
"Harem." 



114 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pen. VI. 

eraill oeddynt wridog, a'r lleill a chwysent. Deisyfodd amaf fyned 
gyd ^g ef i*r harem; jt oedd ei ddan fab megis wedi en claddu dan 
bentwr o fentyll, llawrleiiDi, a sachan ^d, ond yr oedd yr holl ben- 
twr yn siglo oblegid en cryndod. Rhoddais gyfogyddion a "qninine'* 
yn helaeth iddynt, a dychwelais i'r Salamlik,* i wrando ar Selim 
Agha yn rhoddi banes galams am y dwymyn, Ueihad y cyllid, ol- 
ddyledion, a Churdiaid gwrthryfelgar. Y dagran a redent dros ei 
mddian pan yr adroddai ei amryw anffodion; ac efe a ddeisyfu 
arnaf gyfryngu gyd k llywodraethwr Mosnl, ar fod iddo gael dyr- 
chafiad nen ei alw o*r lie hwn. Gadewais ef k'i oriawr yn ei law, 
yn edrych yn awyddns am fachlndiad hanl, fel y gallai gysuro ei 
bun &*r "tartar emetic.*'t 

Yr oedd Amadiyah gynt yn He o enwogrwydd a chryfdwr mawr, 
yn cynnwys poblogaeth lliosog a blodeuog. Llywodraethid y lie 
gan Bashaid etifeddol — ^pennaethiaid gwriogaethol, a olrheinient eu 
baniad oddi wrth y Caliphiaid Abbasaidd,]: ac edrychid amynt 
ar y cyfrif hwnnw, gyd k pharch crefyddol gan y Eurdiaid. Nid 
oedd y parch a roddid i foneddigesan y teuln hwn yn llai, ac bwy 
fwynhaent yr enwad tra neilldnol i fenyw o "Khan."§ Y diweddaf 
o*r pennaethiaid etifeddol hyn oedd Ismail Pasha; yr hwn yn hir a 
herriai, yn ei gastell ^ oedd braidd yn annoresgynadwy, gynnyg- 
ion Injeh Bairakdar Mohammed Pasha i/w gymmeryd. O'r diwedd 
gweithiwyd cuddglawdd dan ran o*r mnr y meddyliai y Eurdiaid, 
ei fod yn ddiogel oddi wrth bob 3rmosodiad; a'r He a gynmierwyd 
drwy ymgyrch. Anfonwyd Ismail Pasha yn garcharor i Baghdad, 
lie mae yn aros hyd heddyw ; a'i deulu, ym mhlith y rhai yr oedd 
ei wraig land6g, Emsa Ehan, adnabyddus i Ewropiaid Mosul, 
ynghyd k Mohammed Seyyid Pasha oAkra,|| o'run hiliogaeth — ^y 
maent wedi byw yn hir ar garedigrwydd Mr. Bassam. Crybwyllir 
am Amadiyah yn fynych gan ddaearyddwyr a haneswyr boreuol 



* Yr ystafell i dderbyn osbion neu ymwelyddion mewn ty Tyrcaidd, — yn 
Ilythyrennol, ''lie y Salam neu y cyfarchiad, Salam aleikum, heddwch iyddo 
gyd i chwi,*' hwn ydyw y dull cyffredinol o gyfarch yn y Dwyrain. 

t Cyfoglyn. 
t Teulu a deymaaent yn Baghdad, yn fuan wedi Vr Arabiaid fuddugoliaethu 
ami. Galwyd y teulu felly oddi wrth ei seilydd Abbaa; o^r teulu hwn y deiil- 
iodd yr enwog Galiph Haroun al Rashid. 

§ Enw Persiaidd pendefigaidd. || Talaeth i'r dwyrain o Amadiyah. 



Pen. VI. LLYWODRAETHWR TYRCAIDD. 115 

Arabia, ac j mae amser ei seiliad, j mae jn debygol, o gyfnod tra 
boreuol. Darfu i Kasha Mendi jn ddamweiniol gadamhau yr hyn a 
ddywedwyd gan Mr. Rich, sef bod j dref unwaith yn cael ei galw 
Ecbatana, ac iddo ei gVeled dan yp enw hwn mewn hen ysgrif 
Galdseaidd. Yr unig hen weddillion a ellais i ddarganfod, ydoedd 
lledlnn anfiftirfiedig ar graig yn agos i'r porth Gogleddol, ond yr 
oedd ynddo ddigon I'm galluogi i bennodi yn agos yr amser y 
gwnaed ef— amser y brenhinoedd Arsacaidd : yr oedd hefyd gloddiad- 
au yn y graig o'r tu mewn i*r mnnan, pa rai a ymddangosent eu 
bod wedi cael en defhyddio mewn amser boreuol fel Eglwys Grist- 
ionogol. Mae Amadiyah yn ddiarhebol o afiach, er ei fod yn uchel 
ac yn amlwg. Ar yr amser hwn o'r fiwyddyn, mae y trigolion yn 
gadael y dref er myned i'r mynyddoedd cymmydogaethol, yn ny- 
ffiynoedd pa rai y gwnant " ozailis/' neu Inestai, o ganghennau. 

Aethum drwy yr heol anghyfannedd i gyntedd bychan, lie yr arosai 
yr Albaniaid. Fe allai bod y nifer a ellid hebgor o*r milwyr yn cyn- 
nwys tri dyn ; yr oedd y Ueill yn ymestynedig ar bob ochr ac yn 
dioddef dan bob graddan o'r dwymyn, ynghanol pentyrran o fryntni 
a chrwyn pompiynau y dwfr, yr hyn a ddangosai natar a helaeth- 
rwydd en hystor. Un o'r pennaethiaid a ymffrostisi ei fod wedi 
beiddio y dwymyn, ac a fynnai i mi yfed coffi a chwiffio ^^nargoileh" 
gyd d.g ef,* ymddangosiad yr hon nid oedd yn serchus iawn. Efe a 
ymroddes mor belled i lawenydd a gloddest, fel ag yr aflonyddodd 
ddyn crynllyd a gynhesai yn yr haul, ac a'i dygodd i chwareu ar y 
^^8antour,"i- yr hwn oedd wedi colli y nifer amlaf o'i dannau. Ton 
berthynol i'w fynyddoedd genedigol a'i gwnaeth yn bruddaidd, ac 
efe a siaradai am druenusrwydd milwr achlysurol, pan nad oedd 
na rhyfel nac yspail. Y magnel hwyrol a roes rybudd o fachlud- 
iad haul pan ag yr oeddwn yn eistedd gyd &'r pennaeth; ac mi 
adewais y gwarchawdlu pan yr oeddynt yn torri eu hympryd ar 
Iwythi asynnod o ddwfr-bompiynau anaddfed. 

At fy nychweliad i'r Serai, yr oedd y Llywodraethwr yn gwellhau 
oddi wrth e£feithiau y cyfoglyn, ac yn awyddus am ei giniaw. Yn 

* Pibell a ddefiiyddir yn y Dwyrain, a myglys o natur neillduol a chwiffir yn- 
ddi ; aV mwg a svgnir drwy ddw£r : yn India gelwir hi ** hooker.** 

+ Math o offeryn oerdd anghelfydd a ddefhyddir yn fynych gan y Dwyreinwyr; 
cynnwysa amry w o wyfrau wedi eu tynnu dros ystyllen, a tharawir hwynt a dau 
forthwyl bychan. 



116 NINEPEH Al GWEDDILLION. Pen. VL 

gymmaint a bod mis Ramazan, am j nosweithiau, yn fis o wledda 
a thj agored, Ismail Agha o Tepelin/ (y pennaeth Albanaidd ag 
oedd yn lly wydd ar y gwarchawdlu,) y Cadi, casglydd y cyllid, pen- 
naeth Kordaidd, ac un neu ddau eraill a ddaethant yn osbion. Ein 
hymborth a roes brofion diamheuol o fychander defnyddiau arlwy-^ 
adol Selim Agha, neu o dlodi y wlad. Pan aeth y ciniaw heibio, 
dygais bwngc duwinyddol dan sylw. am ei fod yn perthyn i'r tym- 
mor; a'r Cadi a ymrwyfodd i ddyfnderau arfaeth ac ewyllys rydd. 
Y dull ammhwyllog y daxfn Vr Albaniad gymmeryd rhan yn y 
ddadl a wnaeth Tr cymdeithion synnu, ac a roes dramgwydd i 
deimladau y Cadi. Yr oedd ei olygiadau am dynghedfen dyn, yn 
hyf a gwreiddiol ; troai attaf fi am gadamhad i'w olygiadau, ac a 
gymmerai yn ganiattaol fy mod yn gwbl o'i fam ef, a'i fod wedi dis- 
tevri y Cadi, yr hwn a ddywedai yn dduwiol ei "Istaffer Allah" 
(bydded i Dduw faddeu iddo,) gorphenodd yr Albaniad drwy fy 
ngwahodd i foreufwyd drannoeth. 

Y bore canlynol, gadewais fy ngwarcheidwyr a gweision y 
Llywodraethwr, i gynnuU mulod gyferbyn a'm taith, oddi wrth y 
gwladwyr a ddygent ymborth i'r dref, ac wedi rhyw faint o an- 
hawsdra cefais allan y ffordd i letty Ismail Agha. Ei artref oedd 
mewn t^ bychan, yr unig le cyfanneddol ynghanol pentwr o adfeil- 
ion. Oddi amgylch ei ystafell, yr oedd yn grogedig ddrulliau, cledd- 
yfau, a "yataghans," t ac ychydigo Albaniaid bryntion, arfog o'r pen 
i'r traed, oeddynt yn sefyllian wrth y drws. Yr oedd y pennaeth 
wedi addumo ei hun i'r man eithaf. Yr oedd ei siacced hefyd 
wedi ei gorchuddio & Uawnder o frodiadau auraidd; ei arfau oeddynt 
o'r dull mwyaf drudfawr, a mentyll m&n-flew mewn cyflawnder 
oeddynt daenedig ar y meingciau duon. Yr oedd yn ddangosiad 
rhyfedd o wychder ynghanol trueni. Derbynid fi yn dra gres- 
awus; a phan ddeallodd fy mod i yn adnabyddus a'i hen drigfannau 
yn ei wlad enedigol, ac yn adnabyddus o'i gyfeillion &'i berthynasau, 
torrai ei gyfeillgarwch allan dros bob terfynau rhesymol. "Brodyr 
ydym ni oil, y Saeson a'r Tosques" (Uwyth Albanaidd,) ebai ef,gan 



* Tref yn Albania Ddeheuol. Y nodedig Ali Pasha o Yanina, oedd yn ened 
igol o'r He hwn. 

+ Math o bidog hir, a wisgir yn gyfi&edinol yn y Dwyrain. 



PJ5N. VI. PENNAETH ALBANAIDD. II7 

gynnyg fy nghofleidio; ^'yr ydym oil yn Framasons;* nid wyf yn 
gwybod dim am y Tyrciaid hjii na'u Bamazan, diolch i Dduw. 
Bhoddwyd ein cylla i ni iV lenwi, a'n geneuau i gymmeryd pethau 
da i mewD." Pan yn Uefani y geiriau hyn, efe a roes amnaid o 
gryn arwyddoccad i un o'i ganlynwyr, yr hwn gan ddeall ei feddwl, 
a wnaeth esgynfa glustogau, ac a osodes gom ei wddf mewn per- 
ygl, drwy ddringo iV phen i gyrhaeddyd, oddi ar astell, gostrelaid 
win a chostrelaid o raki.t Yna Ismail Pasha a roes ei law yn 
ddwfti i bwrs mawr hagr, allan o ba un y tynnodd efe ugain paras, j: 
yr hyn oedd ei hoU gynhwysiad, ac a anfonodd nn o'r rhai a wein- 
ient amo yn ddiattreg i faelfa yr unig berlysieuydd^ yr hwn, yn ol 
pob ymddangosiad, oedd yr unig fasnachwr ag oedd wedi gorfiich- 
eddu y dinystr oddi amgylch iddo. Dychwelodd y bachgeDnyn yn 
fiian gyd a syppyn bychan o bys crasedig, ac ychydig o balmaeron, 
a thri dernyn o sugr, pa rai a daenwyd ar lawfwrdd, ac a osodwyd 
ger ein bronnau fel chwaeth i'r gwin a'r brandi. Yr oedd yn am- 
Iwg bod Ismail Agha wedi gwneuthur i fynu ei feddwl yn hollo! 
gyferbyn a meddwdod boreuol ; ac yr oedd fy nghyfiwr i yn dra 
anghysurus. Ar ol iddo yfed ychydig nifer wydrau raki mewn 
mawredd wrtho ei hun, efe a wahoddodd ei ganlynwyr i gymmer- 
yd rhan gyd ag ef. Anfonwyd cenhadon i bob man am beroriaeth; 
ac luddew yn y ddeirthon, perorion y gatrawd, y rhai yr oedd eu 
hoffer cerdd yn gynnwysedig o ddau o dabyrddau pres bychain 
wedi hoUti, a chwibanogl ; dau o Gurdiaid gyd k chrwth a santour, 
a gasglwyd ynghyd. Mi gymmerais y cyfleusdra i fyned o'r ysta- 
fell heb i neb fy ngweled, ynghanol swn caniadau Albanaidd a'r 
Uwch a gyfodai oddi wrth y dawnsiai Falicaraidd. 

Pan ddychwelais i'r Serai, yr oedd dau ful yn barod; ac yr oedd 
eu perchennogion, ar ol llawer o siarad, wedi dyfod i ddeall fod yn 
fy mwriad i dalu eu Hog. Wedi penderfynu pob peth, a llwytho yr 
anifeiliaid, rhoes ddydd da iwch' i'r Mutesellim, gan addaw dwyn 
ei sefyllfa dan sylw y Pasha. 

Yr oedd pennaeth Kurdaidd gyd t ni, ac ni ymadawsom ag 



* Yr enw Framaaoun (neu Freemason), yn gystal a Phrotestant, sydd yn y 
Dwyrain, fel y mae yn ddrwg gennyf ddywedyd, yn gyfystyr ag anghrediniwr. 
Mae y cenhadon Pabaidd wedi bod yn ddiwyd yn taenu yr enllib. 

i* Gwirod a dynnir winrawn sych neu balmaeron. X Ynghyleh ceiniog. 



118 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pen. VI. 

Amadiyah drwy borth cyferbyniol i*r hwn y daethom i mewn. 
Gorfu i ni i ddisgyn ar draed ar hyd y Uwybr serth oedd yn myned 
tu a'r dyffryn isod. Wedi croesi rhai gerddi a drinid yn dda, 
dechrenasom ar esgyniad y mynyddoedd drwy geunant coedog, ac a 
ddaethom yn ddisymmwth ar yr Yilakiaid, neu arosfeydd haf trigol- 
ion Amadiyah. Yr oedd callineb yn newisiad y Uannerch. Yr 
oedd y cenllif wedi ei rannn yn fil o ffrydiau, pa rai a ymarllwys- 
ent dros y creigiau, ac 4 syrthient yn bistilloedd i'r dyffiryn isod. 
Coed ffrwythau a derw a guddient y bwthynnod a'r pebyll, a Uusg- 
wydd o amryw liwian a orchuddient ochrau y ceunant. Nyni oil a 
fwynhaem yr oerder hyfiyd, ynghyd kg arogledd y He ; ac nid oedd 
yn syndod gennym bod pobl Amadiyah wedi gadael yr awyr wen- 
wynig am y cyrchfeydd hyn. Wedi marchogaeth awr, nyni a 
ddaethom i drum y gulffordd, o ba le yr ymagorodd ger ein bron 
olygfa fawreddog ar y mynyddoedd Tiyariaidd. Aeth lonunco yn 
hyawdl pan welodd fynyddoedd gwlad ei enedigaeth, ac efe a enwai 
y naill ar ol y Hall o'r bannan nchel a ymddyrchent o beutyrran 
cymmysglyd o ^niau; 3rr oedd ban Asheetha ynghyd 4g amryw 
fannau eraill yn orchnddiedig gan eira; oddi tanom yr oedd dyffryn 
hir Berwari, yr hwn a wahana res fynyddig Amadiyah a'r wlad 
Nestoriaidd. fewn ychydig bellder o grib y gulffordd, daethom 
i wastadedd bychan diffrwyth, a elwir Nevdasht, yn yr hwn y 
mae y pentref Eurdaidd Maglana yn sefylL Erbyn machludiad 
haul, cyrhaeddasom randir Nestoriaidd a elwir Hayis. Nid oedd 
ond pedwar teulu yn y lie, ac mor dlawd, fel na allasom gael dim 
i'n swpper, ond ychydig o flawd wedi ei ferwi, ac ychydig o fwyar 
Mair ber^edig ; ond gwnaeth y creaduriaid tlodion gymmaint ag 
oedd yn eu gallu, ac a roddasant i ni o'r hyn oedd ganddynt. 

Mae dyffryn Berwari yn dra choedog o'r derw cneuog, a'r pen- 
trefi yn amgylchynnedig gan erddi a pherllannau. Pennaeth pre- 
sennol y dalaeth, Abd-ul-Summit Bey, sydd benboethyn, ac y mae 
agos wedi dinystrio y boblogaeth Gristionogol. Yn yr hoU bentrefi 
drwy y rhai yr oeddem yn myned, gwelem yr un olygfa, a chlywem 
yr un chwedl o resynoldeb. Etto y mae y wlad yn gyfoethog; 
cyflawnder o ddwfr; a'r driniaeth ar y tir yn hawdd. Y coed 
ffrwythau o wahanol rywiogaethau sydd yn Uiosog ; a gellid cyn- 
hyrchu ffwgws, reis, ac ^d o wahanol rywiau, mewn cjrflawnder. 
Nid ydyw cnau y derw ond yn rhoddi ynnill prinaidd i breswyl- 



Pbn.VI. dyfpryn berwari. 119 

"wyp J pentrefi, am fod j rhai a'u casglent dan orfod iV gwerthu 
Vt pennaeth am bris isel. Mae j pentrefi yn cael eu poblogi mewn 
rhan gan Gurdiaid, ac mewn rhan gan Galdaeaid Nestoriaidd ; ac 
nid oes dim pabyddion yn eu plith. Mae amryw o'r pentrefi Cristion- 
ogol wedi en Ueihau i bump neu chwech o dai, a rhai hyd yn oed i 
ddau neu dri. Arosasom yn amryw o honynt yn nhaith y diwmod. 
Yr oedd y bobl, ynghyd i'r offeiriaid, yn absennol gan mwyaf, yn 
casglu cnau y derw; y menywaid a eisteddent yn gylchoedd dan y 
coed, yn torri y grawnsypiau, ac yn eu trochi mewn dwfr berwedig 
cyn en sychu yn rhesin. Derbynid ni ym mhob man gyd S,'r un 
lletteugarwcb, ac ym mhob man yr oedd yr unrhy w dlodi cyffelyb. 
Hyd yn oed Ibrahim Agha, jr hwn oedd wedi ei gynnefino a thru- 
enusrwydd aflywodraeth, a siaradai yn ddigUon yn erbyn Abd-ul- 
Summit Bey, ac a gyhoeddai wahanol fygythion yn erbyn aelodau 
gwrrywaidd a benywaidd ei deulu. 

Mae castell Kumri neu Gumri, preswylfod Abd-ul- Summit Bey, 
yn sefyll ar bigwm craig uchel neillduedig, a gellir ei weled agos o 
bob parth o ddyffryn Berwari. Ymddiffynfa fechan o laid ydyw, 
ond edrychir ami fel lie annoresgynadwy gan y Kurdiaid. Yr oedd 
yn amlwg bod y pennaeth wedi derbyn rhybudd o'm dynesiad, ac 
fe allai, yn tybied mai amcan fy ymchwiliad ydoedd taflu golwg 
dros ei ymddiffynfa i ddibenion nad oeddynt dda; canys fel ag y 
dynesem at droed y bryn, gwelem ef yn prysuro lawr ar hyd llwybr 
serth mor gynted ag y gellai y ceffyl ei gludo. Anfonwyd Mullah,* 
ac un o'i weision, i'n cyfarfod ar y ffordd, yr hwn a ddywedodd wrth- 
ym bod ei feistr wedi gadael y castell yn foreu, i fyned i bentref 
pellennig, i'r hwn y gallem ni ei ddilyn. Gan na ewyllysiwn yn 
neillduol i gael golwg agosach ar Kalah Kumri, cyfeiriais tu a*r 
bryniau, ar hyd y llwybr a ddangoswyd i mi gan y Mullah. 

Marchogasom drwy amrywiol bentrefi Kurdaidd, amgylchynedig 
gan erddi, ac yn cael eu dyfrhau yn dda gan y ffrydiau mynyddlg. 
Yr oedd gennym gyfyng-le o ryw bellder i'w groesi cyn y gallasem 
gyrhaeddyd pentref Mia, lie yr oeddym i aros dros y nos. Yn agos 
iV drum yr oedd gwastadedd diffrwyth, ar yr hwn yr oedd amryw 
o farchogion Kurdaidd, y rhai a ymunasant a ni, ac ynghyd &'m pobl 



* OfTciriad ; enw a roddir yn fjnych i unrhyw un a all ddarllen ac jsgrifenu. 



120 NINEPEH Al GWEDDILLION. Pen. VI. 

a aethant i chwareu j Jerid.* Tn fnan j gad ffugiol a achosodd 
gyfiroad, a chan i hen arferion gael y trechaf amaf, unais yn j gor- 
chwyl. Troediad gan geffyl a roes derfyniad buan i'm hysgogiadan, 
a gorfu amynt aros hyd oni ddaethitm yn alluog i fyned ym 
mlaen yn ein taith. Yr oedd gan hynny yn fachlud haul cyn i ni 
gyrhaeddyd Mia. Mae dan bentref o*r enw hwn ; yr uchaf a gyfan- 
neddir gan Fohammediaid, a> isaf gan Chaldseaid Nestoriaidd. 
Cyfarfuasom ftg un o'r Knrdiaid pan oeddym yn myned mewn i'r 
pentref nchaf, a chennadwri ganddo oddi wrth Abd-nl-Summit 
Bey, yn hyspysn, gan fod osbion yn ei d^, na's gallasai ein derbyn ni 
yno, ond ei fod wedi parottoi ty i ni yn y pentref Cristionogol, lie 
y denai ef attorn i giniaw. Marchogais ym mlaen i Mia isaf, ac yr 
oedd yno fintai o*r Kurdiaid yn ymosod ar y trigolion, ac yn casglu 
hen lawrlenni a dodrefn. Gan ddeall bod y gorchwylion hyn wedi 
cael en bwriadu mewn rhan gyd k golwg ar fy nerbyniad i, er bod 
y rhan fwyaf o'r pethan a gasglwyd wedi eu bwriadu er cysur i 
osbion Mussulmanaidd y Bey, myfi a roes derfyn ar unwaith i'r 
trais, ac a ryddheais y trigolion. Esgynasom nen helaeth a gl4n, 
a thrwy gynnorthwyon pobl y t^, y rhai yn rhwydd a'n cynnorth- 
wyasant pan ddeallasant mai Cristionogion oeddym, nyni a sefydl- 
asom ein hunain yno dros y noson. 

Tn fuan wedi y tywyll nos, daeth cenhadwr arall oddi wrth 
Abd-ul-Smnmit Bey, i ddy wedyd, yn gymmaint a bgd y Cadi ac osb- 
ion ardderchog eraill gyd &g ef^ na allai efe ddyfod tan y bore. Yr 
oeddwn ar y cyntaf wedi drwgdybied bod gan y gohiriadau a'r es- 
gusodion hyn eu hamcan; a bod y pennaeth yn ewyllysio rhoddi 
prawf o'i fawredd i'r Kurdiaid, a hynny trwy ymddwyn attaf fi yn 
y dull mwyaf anfoesgar : ond gelwais ar y Eurdiad, a (5han ei gy- 
farch & Uais uchel, fel y gellai y bobl oeddynt wedi ymgynnuU oddi 
amgylch y ty glywed, dymunais amo fyned &g attebiad ag oedd 
braidd yn arw iV feistr, ac mi gymmerais ofal ei fod yn ei ddeall 
yn Uawn. Safai gwallt lonunco yn syth ar ei ben, oblegid hyfdra 
yr araeth hon, a'r Kurdiaid a grynent oblegid y canlyniadau. Ibra- 
him Agha a chwarddai o hyfrydwch, a chan wthio y Kurdiad ym- 
aith gerfydd ei ysgwyddau, dywedai wrtho am roddi yr attebiad 
yn Uawn. Cafodd y gennadwri hon yr effaith ag oeddwn wedi 

* Chwareu a chwareuir yn y Dwyrain ar gefnau ceffylau ; math o ffug-frwydr; 
y chwareuwyr a darawant eu gilydd a phren yn lie k gwaewflfon. 



Pen. VL BEY KURDAIDD. 121 

ragweled; canys ym mhen yr awr, daeth y Bey, gan ymwthio dros 
bennau y tai, er perygl iV grimmogau, ynghyd k thebygoliaeth y 
gellai syrthio drwy ryw siindde neu gilydd. Yr oedd yn oblygedig 
mewn gwahanol fentyll, ac a wisgai, yn ol arferiad pennaethiaid 
Bohtan,* bendorch o faintioli anferth ynghylch pedair troedfedd o 
dryfesuriad; ac yr oedd wedi ei gwneuthup o napcynnau afrifed, 
a chadachan o bob lliwian, coch, melyn, a du; a hngan a llodrau 
Uydan brodiedig ; ac yn ei wregys yr oedd pob math o arfau. Yn 
ei gorph, yr oedd yn dal a glandeg ; ei lygaid yn dywyllion ; ei 
drwyn yn grwcca; a'i farf yn ddu; ond yr oedd agwedd ei wyn- 
ebpryd ym mhell o fod yn serchus. Gadewais iddo ddechreu yr 
ymddiddan, yr hyn a wnaeth efe gyd & lliosogrwydd o esgusodion 
dros yr hyn oedd wedi myned heibio ; ac nad ydoedd efe, myn y 
Prophwyd, yn gwybod gradd yr osb, pa un oedd "wedi ei anrhyd- 
eddu k'i bresennoldeb. Nodais allan ddau nen dri thwyll yn ei 
haeriadau ; ac ni a ddaethom i ddeall ein gilydd yn hollol, cyn 
myned at bethau cyfiredinol. Eisteddodd gyd k mi hyd banner nos; 
ac mewn siarad maith, ymdrechodd gyfiawnhau ei ymddygiad at y 
Cristionogion, yr hyn a brofodd nad oedd ei awdurdod wedi ei se- 
fydlu i'r graddau y dymunai efe. 

Yn y bore, anfonodd y Bey foreufwyd i mi, ac a roes nifer o 
farchogion Kurdaidd i'm hymddiffyn mor belled a'r terfyn Tiyar- 
iaidd, yr hwn nid oedd ym mhell. O'r tu draw i Mia, aethom 
drwy Bedou, yr hwn oedd y pentref Kurdaidd ehangaf a mwyaf 
poblogaidd ag oeddwn etto wedi weled. 

Ni anturiai ein gwarcheidwyr i dirogaethau y Tiyariaid, rhwng 
y rhai a'r Kurdiaid, y mae rhyfel parhaus ; a hwy a'n gadawsant 
mewn dyffryn cul angbyfanneddol, trwy yr hwn yr oedd y ffordd 
1 Asheetha yn bresennol yn myned. Bhoddais orchymyn i'm 
pobl i fod yn neillduol o ochelgar yn ein crwydriadau rhagllaw; 
ac a ddygais ar gof i'm Cawass a'm gweision Mohammedaidd, 
mai nid i Christionogion llonydd y gwastadedd yr oeddynt i 
ymwneuthur mwyach. Gan ymroddi i arweiniad lonunco, yr 
hwn yn awr a deimlai ei fod ar ei ddaear ei hun, gwnaethom ein 
ffordd gyd Hg anhawsdra dros y creigiau a'r cerrig, a pha rai y 
canir y dyffryn i fynu, ac a aethom yn ol cyfarwyddiad ein har- 

* Talaeth yn Kurdistan. 



122 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. VI. 

weinydd, ar hyd j fTordd agosaf i Asheetha. Gallasai fod y llwybr, 
ar rai achlysuron, yn cael ei ddefnyddio gan eifr y mynyddoedd; 
ond yr oedd yn wyrth bod ceffylau a mulod yn myned ar hyd y 
cyfryw. Ar ol taith flinderus iawn, cyrhaeddasom ben uchaf y 
cyfyng-Ie, ac a edrychasom lawr ar y pentref. Oddi ar y lie hwn, 
gorphwysai y llygad ar olygfa o brydferthwch mawr. Cyferbyn & 
ni ymddyrchai y pigwm mawr, a'i eira a'i fynydd-rew, yn ganfydd- 
edig hyd yn oed o Mosul. Wrth ein traed, yr oedd y pentref yn 
ymestyn dros yr hoU ddyffryn; a thai, yma ac acw, amgylchynedig 
gan erddi a pherllannau, oeddynt wasgaredig ar lechweddau y mjn- 
yddoedd. Ar y tu deheu yr oedd y dyffryn a arweiniai i'r Zab. 
Nid oedd ein anhawsdra yn fawr i ddisgyn drwy y cerrig rhyddion 
a'r ffrwd-ysgarthion, a orchuddient wyneb y mynydd ; etto, cafodd 
ein mulod a ninnau godymmau mynych. Pan gyrhaeddasom 
f wlch y dyffryn, marchogasom ar unwaith i d^ Yakoub, " rais," neu 
bennaeth Asheetha, yr hwn a'n derbyniodd gyd a lletteugarwch 
gresawgar. 



Pen. Vn. ASHEETHA. 123 



PENNOD VII. 

AsHKVTHA.— Tt Nbbtoeiaidd. — T Gtflafait. — Zawkbtha.— Off«i&iaio NB9T0R- 

lAIDD. — MUSGHI.— LiZAlV. — GOLTGFA T GtFLAFAN. — PONT DiTARIAIDD. — BAOLA. — 

Tt t Mklbk.— Talabth Tkhoma. — Braw t Tbigolion.— Gwasanabth Eolwtbig.— 
Tkhoma Gowai.— Pbnnaeth Kuroaido. — CuL-FFORDD I Baz. — Ergub. — Dtchwbl- 
TO I Tkhoma. — Bb-Alatha.^Fftrdd Titari. — Chomba.— Llofruddiabth Mblbk 

l8MAII«.— DTCHWBLTD I ASHXBTHA.— KaBHA AURAHAM. — MWM EfTDD. — ChALLBK.— 

OuRMBLi. — Subashiad. — Sant Kurdaidd.— Malthatiah.— Cbrfiadau.—Alkosh. 
Bedd t Prophwtd Nahum.— Babbah Horhuzd. — ^Tblkbff a'i thrioolion Crist- 
lonoGOL.— Dtchwxliad I Mosul.— Ail Gtflafam ab t Mtntodobod Nbbtobiaidd 
— Dalfa AC Alltudiabth Bbdbb Khan Bbt. 

Mob gynted ag j cyrhaeddasom dy Yakoub Rais, y waedd o " Y 
mae y Bey wedi dyfod ;" a aeth trwy y pentref yn fiiaii, ac am- 
gylchwyd fi gan dyrfa o wrrywaid, menywaid, a phlant. Fy Haw 
a gusanwyd ganddynt oil, a gorfti arnaf am hir amser ymostwDg 
i'r ddefod flinderus hon. 6yd ^ golwg ar fy nghydymaith, bu 
agos iddo ef a chael ei fygu gan gofleidiadau y merched, pa rai oil 
ages a ryddhawyd o gaethiwed ar ol y gyflafan fawr, ac a gynhal- 
iwyd yn eu cyfyngder gan ei frawd am rai misoedd ym Mosul.* 
Ym mhlith y dynion yr oedd llawer o'm hen weithwyr i, pa rai a 
wahaniaethid oddi wrth y Ueill gan en dillad a'n harfau gwychion, 



* Gellai ei fed yn gofos, i Beder Khan Bey, yn 1848 oresgyn y taleithiau Ti- 
yariaidd, ac znewn gwaed per lofruddio agos i ddeng mil o^vl trigolion, a dwyn 
ymaith yn gaethion nifer fawr o fenywaid a phlant. Ond fe allai, nad ydyw yn 
wybodus yn gyffiredinol, i lyddhad y nifer liosoccaf o^r caethion i gael ei ddwyn 
oddi amgylch drwy gyfryngiad a haelioni Syr Stratford Canning yr hwn a Iwydd- 
odd i gael gan y Porte i anfon dirprwywr i Kurdistan, i^r diben o dueddu Beder 
Khan Bey, a phennaethiaid Kurdaidd eraill, i roddi fynu y caethion a gymmer- 
wyd ganddynt, ac efe ei hun a roddes swm fawr gyferbyn a^u rhyddhad. Mr. 
Raasam hefyd a gafodd eu rhyddhad i amryw o> caethion, ac a^u cynhaliodd, ao 
a'u dilladodd ar ei draul ei hun dros amryw fisoedd ; nid yn unig y Patriarch 
Nestoriaidd, ond amryw gannoedd o Galdseaid ag oeddynt wedi diengyd i'r 
mynyddoedd. 



124 NINEFEH A'l QWEDDILLION. Pen. VII. 

yr hyn oedd effeithiau eu diwydrwydd am dymmor y ganaf. Yr 
oeddynt yn awyddus i ddangos eu diolfchgarwch a'u hawyddfiyd yn 
fy ngwasanaeth. Baeth eu hoffeiriaid hefyd. Kasha Ghioorghis,* 
Kasha Hormnzd, ac eraill. Pan ddaethant i*r ystafell, cyfod- 
odd yr hoU gynnuUeidfa; a chan gyfodi eu pendorchau a'u capiau 
yn barchus oddi ar eu pennau, a gusanasant y Haw a estynid at- 
tynt. Yn y cyftyw amser yr oedd y genethod wedi ymadael, ond 
dychwelasant yn fuan, a phob un a ddygai ddysglaid o ffrwythau, 
pa rai a osodasant o'n blaen. Fy ngweithwyr a ddygasant ddys- 
gleidiau mawrion o garas neu mi]et, bcrwedig, yn nofio mewn ym- 
enyn. Yr oedd digon o ymborth Vr hoU gymdeithion. 

Yr ymofyniadau cyntaf oeddynt ynghylch Mar Shamoun, y Pa- 
triarch. Dangosais ei lythyr, yr hwn yn gyntaf a gusanwyd gan yr 
oifeiriaid, ac a osodwyd wrth eu talcennau. Yna hwy a'i rhoisant 
i'r prif ddynion henaf, pa rai a aethant drwy yr un ddefod. 
Yna Kasha Ghioorghis a ddarllenodd y llythyr yn uchel, ac ar ei 
derfyniad, y rhai hynny ag oeddynt yn bresennol a roddasant 
weddi dduwiol dros Iwyddiant y Patriarch, ac a adnewyddasant eu 
cyfarchiadau o resawiad i ni. 

Wedi terfynu y defodau rhag-arweiniol hyn, yr oeddym i roddi 
boddlonrwydd iV rhai oil ag oeddynt yn bresennol ynghylch diben, 
pellder, a pharhad ein taith. Yr oedd y pentref yn y braw mwyaf, 
oblegid y goresgyniad a fwgythid gan Beder Klian Bey. Talaeth 
Tkhoma, yr hon a ddiangodd rhag y gyflafan flaenorol, ydoedd yn 
awr yn wrthddrych o'i ddigUonedd benboethniadol. Yr oedd i 
ddyfod drwy Asheetha, ac yr oedd gorchymyn yn barod wedi ei 
anfon i'r trigolion i gasglu ymborth i'w bobl. Yn gymmaint ag 
nad oedd ei ryfel-gjrrch i gymmeryd He hyd ddiwedd y Ramazan, yr 
oedd amser ddigon i weled y taleithiau diofrydedig cyn i'r Kurdiaid 
eu goresgyn. Ond penderfynais aros diwrnod yn Asheetha, er 
mwyn i'r mulod gael gorphwys. 

Y bore ar ol ein dyfodiad, aethum gyd a Yakoub Rais i ymweled 
&'r pentrefi. Yr oedd y coedydd a'r cynnyrch mawr wedi cuddio 
anghyfannedd-dra y He, ac wedi rhoddi i Asheetha, ymddangos- 
iad blodeuog o'r tu allan. Ond wrth fyned drwy yr heolydd, ni 
chefais ond ychydig heb law adfeilion. Ychydig dai a ymddyr- 

* Kasha y gelwir Ofifeiriad Chaldseaidd. 



Pen VII. TY NESTORIAIDD. 325 

chent o'r pentyrrau golosgedig ; ond hyd yma, yr oedd y nifer fwyaf 
o'r tai maluriedig heb bercliennogion, am fod yr holl deuluoedd 
wedi cael eu dinystrio. Dangosai Yakoub, fel ag yr oeddym yn 
myned ym mlaen, anneddau blaenorol preswylwyr cyfoethog, ac 
a adroddai wrthyf, ym mha le a pha fodd y cawsant en llof- 
ruddio. Adeiladwyd un Eglwys er amser y gyflafan. Yr oedd y 
Uwybrau etto yn ganediggan fon-cyffion y coed a dorwyd i lawr gan 
y Eurdiaid. Y ffosydd, pa rai unwaith a gludent ffrwythlondeb i'r 
gerddi, oeddynt yn awr yn weigion a sychion ; a'r tiroedd a ddyfr- 
heid ganddynt, oeddynt wedi eu gadael yn noethion ac heb eu hau. 
Synnwyd fi gan effeithiau diwydrwydd a bywiogrwydd yr ychydig 
deuluoedd a adawyd, ac a ddychwelasant i'r pentref, ac eisioes 
wedi dwyn y rhan fwyaf o'r tir dan driniaeth. 

Nid ydy w tai Asheetha wedi eu hadeiladu yn dwrryn, ond yn 
wasgaredig dros y dyffryn, yn gyffelyb i dai y taleithiau Tiyar- 
iaidd.* Mae pob preswylfod yn sefyll ynghanol y tir a berthyna 
i'w feddiannydd; o ganlyniad, mae y pentref yn cadw mwy o lo 
na^ a fuasai yn angenrheidiol, oni bai hynny; etto y mae ei ym- 
ddangosiad yn lion a hyfryd. Y tai sydd ddiaddurn, etto wedi 
eu gwneutbur yn y fath fodd ag i roddi ymgeledd a chysur dros y 
gauaf a'r haf. Y parth isaf sydd o gerrig, ac yn cynnwys dwy 
neu dair ystafell, pa rai a gyfanneddir gan y teulu a'r anifeiliaid yn 
ystod y misoedd oerion, Y goleuni a ddaw drwy y drws, a thrwy 
dyllau bychain yn y mur. Nid oes iddynt ffenestri, canys yn gym- 
maint ag nad oes gwydr yn Kurdistan, byddai yr oerfel yn fawr 
yn y gauaf, lie mae y preswylwyr am ddiwrnodau meithion yn cael 
eu can m^wn. Y parth uchaf sydd o gerrig mewn rhan, ac mewn 
rhan o goed, a'i holl wyneb ag sydd tu a'r doheu yn agored. 
Trawstiau mawrion, yn sefyll ar goloihau ac ar y muriau, a gyn- 
haliant y nen. Hwn ydyw y breswylfod am yr haf, ac yma y mae 
holl aelodau y teulu yn arcs. Ym misoedd Gorphenaf ac Awst, 
cysgant yn gyffredin ar y nen, ar ba rai y gwnant esgyn-glwydi o 
ganghennau a phorfa, yn sefyll ar bawliau. Ac fel hyn, trwy 
fyned mor uchel ag y gallant, gochelant y pryfed a heigiant yn yr 
ystafelloedd, a'r gwynt nosawl a gluda ymaith y gwybed. Weith- 

* Edrycfaid gynt ar Asheetha a Zaweetha fel taleithiau banner anymddibyn- 
nol, a chan bob un o honynt Kais neu bennaeth. Nid oeddynt o fewn tiriog- 
aethaa na than awdurdod Melekiaid Tiyari. 



126 NINEFEH A'l QWEDDILUON. Pw. Til. 

iau adeiladant yr esgyn-glwydi rhwug canghennaa ; coed hirion a 
amgjlchant y tai ; y ^sir a'r gwellt i'r anifeiliaid droa y ganaf, a 
wneir yn ddaaau yn gyfagos i'r ty, neu a roddir ar ei oen. 



ly Hestoriaidd yn Nhfdaeth I'ijari, 

Yn gymmaint ag mai hon ydoedd y flwyddyn gyntaf i drigolion 
gweddillcdig Asheetha, pa r^ oeddyut ynghylcb 200 o deolvoedd, 
ddychweiyd i'r peotref, a thrin y tir, yr oeddynt agos a bod heb nn 
fath o ymborth, — i'w fwytta. Buom dan yr angenrheidrwydd 
o anfon i Zaweetha am gig a reis; yr oedd hyd yn oed y llaeth yn 
brin, am fvd y diadelloedd wedi caet eu clndo ymaitb gan y Kurd- 
iaid. "Oaras" oedd y cwbl a allem gael i'w fwytta. Nid oedd 
ganddynt ddim fd, ond ychydig o haidd. Ea bara a wnaid o'r 
"gara»" hwn, ac amo yn nnig bywioliaetbent, ond ar y gwylian, 
pryd y berwent rawn, ac a'i mwydcnt mewn ymenyu toddedig. 

Yr oedd j bobl yn awr yn ddiwyd yn dyfrhau y tir, ac jm oJ yr 
arwyddion, yr oeddynt yn debyg o gael eu gwobrwyo a cbynnyrcb 
mawr o "garas," ac o wenitb, baidd, reis, a thybacco. Y bechgjn a 
wnaent ysgrecb neu cbwibaniad main yn barhaua, i gadw ynuuth 
yr adar bychain a ddcaent yn heidiau at yr yd addfed. Fan fiin- 
ent wrth y gorcbwyl hwD, ymgymmerent at eu petria. Mae agos 
pob baoligen yn y wlad hon, yn cludo nn o'r adar hyn ar ei gefii 



Pbn. VII. CENHADON AMERICAIDD. 127 

mewn cawell crwn o wiail, Mewn gwirionedd, pan ag y mae y 
mynyddoedd a'r dyffrynoedd yn heigio o betris gwylltion, mae y 
tai mor orlawn o rai dofion. Nid oedd y beny waid hefyd yn segur. 
Yr oedd y nifer amlaf o honynt, hyd yn oed y genethod, yn euro yr 
yd allan, neu yn gweithio yn y meusydd. Gwelid ychydig nifer 
wrth ddrysau y tai, yn gweithio yn y g^ydd, neu yn nyddu gwlan 
i "wneuthur dillad i'r bobl. Ni welais erioed ddiwydrwydd m"wy 
cyffredinol, na'i lonnach: ac hyd yn oed yrOffeiriaid a gymmerent 
ran yn llafur eu c3mnalleidfaoedd. 

Cerddais hyd adfeilion yr ysgoldy a'r breswylfod a adeiladwyd 
gan y cenhadon Americaidd, yn nhymmor byr eu harosiad ar y 
mynyddoedd. Bu yradeiladau hyn yn achos oeiddigedd a drwg- 
dybiaeth mawr i*r Kurdiaid. Safant ar drum bryn unigol, o ba le 
y gwelJr yr holl ddyffryn. Gallesid yn ddiau ddewis lie llai dan- 
gosiadus, a gwneuthur adeiladau llai; ac y mae yn syndod i 
ddynion ag oeddynt mor adnabyddus a chymmeriad y llwythau, i 
blith pa rai yr oeddynt wedi dyfod i drigfannu, fod mor anghall a 
hyn. Ond yr oeddynt yn ddynion zelog a theilwng, a phe buasai 
eu cynlluniau yn Uwyddo, nid oes gennyf yr amheuaeth leiaf, na 
buasent o leshad mawr i'r Caldseaid Nestoriaidd. Ni chlywais 
mo'u henwau yn cael eu crybwyll gan y Tiyariaid, ac yn neillduol 
enw Dr. Grant, ond gyd & r parch mwyaf, a'r anrhydedd mwyaf.* 

Dros yr amser ag y bu Asheetha ym meddiant y Kurdiaid, am- 
gaerodd Zeinel Bey yn y ty a adeiladwyd gaji yr Americaid; ac yr 
oedd yr orsaf hon mor gadam, fel na allodd holl gynnygion y Tiyar- 
iaid ei yrru oddi yno, ac efe a gadwodd yr holl ddyffryn mewn ym- 
ostyngiad. 

Yr oedd Yakoub Rais, yn naturiol yn fywiog a Uawen, yn ei 
dymher. ond ni ellai attal ei ddagrau pan adroddai wrthyf hanes y 
gyflafan. Yr oedd efe yn un o'r rhai cyntaf a ddaliwyd gan Beder 
ELhan Bey; a chan ei fod yn cael ei gadw gan y pennaeth hwn fel 

* Dr. Grant, yr hwn a gyboeddodd hanes o'i ymweliad A'r mynyddoedd hyn, 
a gyrthiodd yn aberth iV zel ddyn-garol dros y Caldseaid, yn 1844. Ar ol y 
gyflafan^ llanwyd ei dy ym Mosul gan ffoaduriaid, pa rai a gynhaliwyd ac a ddill- 
adwyd ganddo. Eu dioddefiadau, aV diffyg o anghenrheidiau cyn cyrhaeddyd 
o honynt y dref, a ddygodd arnynt dwymyn dyphusaidd, o*r hon y bu farw Uawer 
o bonynt ; aY bon befyd a ymaflodd yn Dr Grant pan oedd yn gweinyddu i V 
cleifion, a bu yntau farw. Mae gweddillion y nifer fu farw oV cenhadon Am- 
ericaidd at y Chaldseaid, yn arcs ym Mosul. 



128 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. VII. 

math o wystl, yr oedd wedi gweled yr hoU olygfeydd gwaedlyd a 
ddarlnniai mor neillduol. Yr oedd yr ymosodiad ar Asheetha yn 
ddisymmwth ac annisgwyliadwy. Syrthiodd y nifer liosoccaf o'r 
trigolion yn aberthau i gynddaredd y Knrdiaid, y rhai a ymdrechas- 
ant ddinystrio pob olion o'r pentref. Aethom i*r Eglwys yr hon 
oedd newydd gael ei hadeiladu drwy gyd-ymdrechion y trigolion. 
Yr oedd y drws mor isel, fel ag yr oedd yn rhaid i nn blygu i isel- 
der ei benliniau cyn y gallai fyned trwyddo. Mae drysau yr Bglwysi 
yn gyfiredinol yn y Bwyrain, wedi en gwneuthur felly, er mwyn 
rhwystro y Mohammediaid i roddi eu ceffylau a'u hanifeiliaid 
clndo fewn yr adeiladau cyssegredig. Yr oedd ychydig ddefod- 
lyfran, llyfr gweddi, a'r Ysgrythyrau, oil mewn ysgrifen, ar yr allor 
anghelfydd ; ond yr oedd y nifer fwyaf o'r dail yn eisien, a'r rhai 
oedd wedi aros naill ai yn dra drylliedig, neu wedi en hanffnrfio 
gan leithder a dwfr. Yr oedd ysgrifeniadau yr Eglwysi wedi eu 
cuddio yn y mynyddoedd, neu wedi cael eu claddu mewn lie diogel, 
ar amser y gyflafan ; a chan i'r nifer amlaf o'r Offeiriaid a'u cudd- 
iasant, gael eu lladd, nid ydyw y llyfrau wedi eu cael. Yr oedd 
ychydig argraph-luniau Seisnig a napcynnau o Fanchester yn grog- 
edig ar y muriau; yr oedd costrel a gwydr, a dysgl alcam, at was- 
anaeth y Sacrament, ar y bwrdd; lien o frethyn garw a grogai o 
flaen yr ystafell fewnol^ — ^y cyssegr sancteiddiolaf, a'r rhai hyn oedd- 
ynt holl addurniadau a dodrefn y He. 

Ymwelais It'm hen weithwyr, a'r Offeiriaid, a'r rhai hynny ag 
oeddwn wedi weled ym Mosul; a chan y disgwylid i mi gyfran- 
nogi letteugarwch pob un, a bwytta o'r dysgleidiau a barottowyd 
ar fy nghyfer; pa rai yn gyffredinol agynnwysent "garas" yn nofio 
mewn ymenyn toddedig drewUyd, a haen o laeth sur yn uchaf— 
erbyn yr amser yr oeddwn wedi cyrhaeddyd preswylfod Yakoub, 
yr oeddwn wedi cael fy nigoni yn gyflawn. Wrth y^drws y safai 
Sarah, a haid o enethod k basgedeidiau o ffrwythau cymmysgedig 
& ia, wedi ei ddwyn o'r alprew; ac ni wnaent ymadael & mi^ hyd 
oni phrofais bob peth. 

Yr oeddym yn byw yn y dull patriarchaidd gyd k'r Rais. Fy 
ngwely a osodwyd yn un gongl o'r ystafell. Y gongl gyferbyniol a 
feddiennid gan Yakoub, a'i wraig, a'i ferched gweddwon ; y dryd- 
edd a roddwyd i'w fab aU ferch-ynghyfraith, a holl aelodau teulu 
ei fab; a'r bedwaredd a roddwyd i'm cyd3rmaith ; ac amryw 



Pffif. VII. ZAWEETHA. 129 

eraill, am ba rai ni ellid dywedyd pa beth oeddynt yn y teulu, a 
gymmerasant feddiant o ganol yr ystafell. Ond er pob peth, nyi>i 
a gyBgasom yn esmwyth, ac ni thrallodai neb mo bono ei bun yng- 
hylcb ei gymmydog. Ilyd yn oed Ibrabim Agba, paradwys yr 
hwn oedd Cbanak Kalassi,* a'r Dardanelles, i'r rbai yr oedd efe 
bob amser yn cymharu fod pob peth yn waelach; ond yn awr, 
cyfaddefai nad oedd y mynyddoedd Tiyariaidd yn ddosparth 
annymunol o lywodraethau y Sultan. 

Cynnygiodd Yakoub ddyfod gyd d mi y gweddill o'm taith drwy 
y mynyddoedd, ac yn gymmaint a'i fod mor adnabyddus, ac yn 
gwybod am y traws-ffyrdd a'r bylchau, ac yn gydymaith diddan, 
derbyniais ei gynnyg yn rhwydd. Gadawsom gyfran o'r glud yn 
ei dy ef, a chyttunwyd fod iddo yn achlysurol gael marchogaeth 
un o'r mnlod. Yr oedd efe yn ddyn tra golygus ; wedi ymwisgo yn 
hoyw mewn siacced frodiedig a'r Uodrau Uinellog, a chanddo am- 
rywiol arfau wrth ei wregys. 

Braidd y gallasai dim ragori mewn prydferthwch ac ardderchog- 
rwydd golygfeydd, ar y wlad yr aethom drwyddi, wedi gadael Ash- 
eetha. Y lleiniau tir ar lethri y mynyddoedd, a drinid gyd a 
deheurwydd a gofal mawr. Ond ein mulod a lusgwyd dros leoedd 
ag oeddynt braidd yn anhygyrch i ddynion ar draed; eithr nyni a 
angbofiem ein lludded a'n peryglon wrth dremmu ar yr olygfa 
ardderchog o*n blaen. Mae Zaweetha yn yr un dyffryn ag Ash- 
eetha, a'r ffrwd a ddeillia oddi wrth yr eira tragywyddol uwch law 
Asheetha, a ymarllwysa i'r Zab. Ar lechweddau y mynyddoedd mae 
y dalaeth fwyaf boblogaidd a gwrteithiedig yn Tiyari. Mae y cwm 
islaw Asheetha yn rhy gul i fyned a ffordd ar hyd lennydd y ffrwd ; 
a gorfii amom ddringo dros bentwr o greigiau, a gyfodant i gryn 
uchder oddi arni. Yr oedd y lie dan ein traed yn fynych mor an- 
sefydlog, fel ag yr oeddym yn gorfod cydymdrechu i fyned &'n 
mulod drostynt wrth eu clustiau a'u cynffonnau. Yr oeddym ni, 
y rhai anghynefin k llwybrau mynyddig, yn gorfod ymgropian 
drwy gynnorthwyon ein dwylaw a'n penliniau. 

Disgwylid am danaf yn Zaweetha ; a chyn i ni gyrhaeddyd y ger- 
ddi cyntaf, mintai o enethod jp, dwyn basgedeidiau o fir wy than, a 
ddaethant i'n cyfarfod. Eu gwallt, yr hwn oedd wedi ei blethu yn 

■ 

* Castell pridd-weithfa. Enw a roddir gan y Tyrciaid i un o borthieydd j 
Dardanelles, am fod gweithfa o lestri pridd yno. 

s 



130 NINEFEH A'l QWEDDILLION. Pjuc. VII. 

dlwS; a'i addnnio I blodau, a syrthiai dros en cefnan. Gwisgent 
napcyniiau wedi eu Uiwio ar en pennan, pa rai a glymmid yn llac, 
neu gwisgent gappaa brodiedig. Yr oedd amryw o honynt yn lan- 
deg, ond y dlysaf oedd Aslani, caethes wedi ei rhyddhan, a'r hon a 
fn am ryw hyd dan nodded Mrs. Rassam ; hon oedd arweinydd y 
fintai, ac a'm croesawodd i Zaweetha. Wedi iddynt oil gnsann fy 
Haw, ymdaflasant ar nnwaith ar fy nghydymaith, ac a'i cyfarohas- 
ant yn wresog ar ei ddwy nidd ; nid oedd y cyfryw ddull o gyfarch 
dyn o'm gradd i, fel yr oedd fwyaf fy annedwyddwch, yn cael ei 
ystyried yn barchns nac yn weddus. Canlynid y genethod gan y 
Rais a'r prif drigianwyr, a hwy a'm harweiniasant i'r pentref. 

Yr oedd Rais Zaweetha, yn fFodns, wedi gwnenthnr rhyw wasan* 
aeth i Beder Khan Bey, a phan oresgynwyd Tiyari, arbedwyd ei 
bentref ef. Ni ymadawodd y trigolion &g ef, ac ni niweidiwyd 
ei goed na'i erddi. Yr oedd y pentref hwn gan hynny, ar amser fy 
ymweliad fi,g ef, yn un o'r pentrefi mwyaf blodeuog ar y mynydd- 
oedd. Y tai, pa rai oeddynt dlysion a glan, a gysgodid etto gan y 
gollen ffrengig ganghennog; pob troedfedd o ddaear a ellai dderbyn 
had, neii feithrin planhigyn, ydoedd dan driniaeth. Dygwyd pridd 
o le arall, a muriau oeddynt wedi eu hadeiladu ar ochrau llethrog 
y mynyddoedd i rwystro y ddaear i redeg* Llwybr bychan rhwng 
y gerddi a'n dygodd i dy y Rais. 

Derbyniwyd ni gan Kasha Kana o Lizan, a Kasha Ynsnff o 
Siatha ; y cyntaf ydoedd un o'r ychydig offeiriaid dysgedig a ad- 
awyd ym mhlith y Chaldseaid Nestoriaidd. Yr oedd ein croesaw- 
iad mor ddirodres ac mor ddidwyll ag yr oedd yn Asheetha. Yr 
oedd darpariadau wedi cael eu gwneuthur gyferbyn k^n derbyniad, 
menywaid teulu y pennaeth oeddynt wedi ymgynnull o amgylch 
crochanau mawrion wrth ddrws y ty, yn trin dafad gyfan, gyd & 
"garas," a reis. Yr afd, y galon, a rhannau eraill o'r perfeddion, a 
dorrid yn uniongyrchol, ac a bobid ar flaenau gwiail drulliau, ac a 
ddygid arnynt i'r ystafell. Y firwythau hefyd, pompiynau, pom- 
granadau, a grawnsypiau, oil o'r rhywogaeth oreu, yn daenedig ar 
y llawr, ger ein bronnau, a ddofent ein harchwaeth, hyd oni ddaeth 
y boreufwyd yn barod. 

Darllenwyd llythyr Mar Shamoun gyd 4'r dwysder cyffredinol* 
gan Kasha Kana, ac yr oeddym danorfod i attebgofyniadaulliosog 
y cymdeithion. Ystyrient eu Patriarch fel yn garcharorym Mosul, 



Prai. Til. OFFEIRIAD NESTORIAIDD. 131 

. disgwyUd am ei ddychweliad yn ol i'r mynyddoedd gyd &g aw- 
yddfryd mawr. Ym mhob man, ond yn Zaweetha, yr oedd yr Eg- 
Iwysi wedi cael eu dinystrio hyd eu seilian, a'r offeiriaid wedi eu 
rhoddi i farwolaeth. Yr oedd rhai o'r adeiladau cyssegredig wedi 
en hail-adeiladn yn anghelfydd; ond yr oedd y bobl yn anewyllys- 
gar iV defnyddio hyd oni chyssegrid hwynt gan y Patriarch. Nid 
oedd digon o offeiriaid i weinyddn, ac ni ellid urddo rhai eraill 
hyd oni chyflawnai Mar Shamoun y ddefod. Yr oedd y diffyg • 
ion hyn wedi bod yn achos i lawer o annhrefniadau a chymmysgedd 
yn Tiyari ; ac yr oedd y Chaldseaid Nestoriaidd, pa rai sydd yn 
naturiol yn bobl grefyddol^ ac yn teimlo ymlyniad mawr at eu heg- 
Iwysi a'u gweinidogion, yn ymofidio mwy o'u plegid nac oblegid 
dim o'u hanffodion. 

Yr oedd Kasha Kana yn gwneuthur ei ymweliadau wythnosol 
ym mhlith y pentrefi ag oeddynt wedi colli eu hoffeiriaid. Dygai o 
dan ei fraich gydaid o ysgrifeniadau, yn cynnwys defodau a chopiau 
o'r Ysgrythyrau; ond yr oedd ganddo gyfrol neuddwy arbyngciau 
cyffredin, y rhai a werthfawrogai efe yn fawr iawn ; yn eu plith yr 
oedd grammadeg gan Kabba lohannan bar Zoabee, i'r hwn yn bennaf 
yr oedd efe yn ddyledus am ei ddysgeidiaeth.* Darllenai i ni, — gan 
ddal y llyfr a'i ben tu ag i lawr — ^ran o'r rhagymadrodd, a ymdrin- 
iai lb philosophyddiaeth ac a natur ieithoedd, ac efe a eglurai y 
testun drwy amryw gynnygion at lunio y Uythyrennau mwyaf 
rhyfeddol. Ymddengys bod archwaeth at y celfyddydau breiniol 
yn gyffredinol drwy y pentref, ac yr oedd muriau ty y Rais yn 
orchuddiedig i lluniau geifr gwylltion, a nadredd ymmhob amryw- 

* Er mai ychydig weithiaa ar byngciau eraill, ond y pyngciau cyssylltiedig & 
duwinyddiaeth a'gwasanaetb yr Eglwys, sydd yn hanfodi yn bresennol ym mblltb 
y Nestoriaid ; etto y mae yn rbaid i ni gofio, mai ym mhlitb y Chaldseaid yr oedd 
dysgeidiaeth y Dwyrain i*w chael yn amser y goresgyniad Arabaidd. Yr ydym 
yn ddyledus iddynt hwy am gadwraeth amryw weddillion gwerthfawr o ddysgeid- 
iaeth Roegaidd, megia ag yr oedd y Groegiaid amryw ganrifoedd yn ol yn ddy- 
ledus iV hynafiaid hwythau, sef Chaldseaid Babylon, am nodiadau arseryddiaeth 
ac elfennau celfyddyd Ddwyreiniol. Yr oeddynt yn dra boreu, wedi cyfieithu 
gweithiau y meddygon a^ pbilosophyddion Groegaidd, ac ar ddymuniad y Cal- 
iphiaid, pa rai oeddynt gefnogwyr a noddwyr dysgeidiaeth, a*u had-gyfieithasant 
Vt iaith Arabaidd. Anfonodd y Caliph Al Mamoun, Nestoriaid dysgedig i Syria, 
Armenia, a^r Aipht, i gasglu ysgrifku, ac a ymddiriedai eu cyfieithiad iV ddeil- 
iaid Chaldaeaidd; ac ym mhlith eraill, draethodau Aristotle a Galen. Mae Alex- 
ander Von Humbolt (Ck>smos, toL ii ch. 5.) yn cydnabod, ac yn canmol 
dylanwad y Cbaldsaid Nestoriaidd ar wareiddiad y Dwyrain. 



]32 NINEPEH Al GWEDDILLION. Piw. VIL 

iaeth o yBtnmian. Yr oedd j djnion ienaingc yn hjawdl ar y pwngc 
o helwriaeth, ac a adroddent en gorchestion gyd 4g anifeiliaid 
gwylltion y mynyddoedd. Yr oedd cefhder Tr pennaeth, yr hwn 
oedd ddyn ieuangc glandeg, ac wedi gwisgo yn hoyw, ychydig 
ddyddian cyn hynny wedi gaethu artb, ar ol ymgyrchiad peryglns. 
Dygodd y croen attaf fi, ac yr oedd yn saith troedfedd o hyd. Ar 
^daa beth yr achwynid yn fawr, sef ar y Knrdiaid ac ar yr eirth, y 
rhai, y naill fel y Hall oeddynt dra niweidiol; yr eirth a ddygent 
ymaith y fifrwythan pan ar y coed, a phan allan yn sychn, a*r Knr- 
diaid a ledrattent yr ymborth a ddodid i gadw gyferbyn &'r ganaf. 
Yn rhai o bentrefi Berwari, cymmerai y trigolion amynt eu bod 
yn ofni yr eirth i'r fath raddau fel nad anturient allan wedi y ty wyl). 

Pan ddeallodd y Bais na wnawn aros gyd kg ef am y noson, efe 
a ddaeth gyd & ni, a pbrif drigolion y pentref a'n canlynasant hyd 
o'r tu allan. Ownaeth ei ymddygiad rhwydd-galon a dynol, a*i 
garedigrwydd gwresog, argraph hynod amaf yn ei ffafr, a chyd^ & 
hiraeth yr ymadawais &g ef. Yr oedd Kasha Kana hefyd^ yn del- 
Iwng hollol o*r clod a roddid iddo gan bawb aU hadwaenaL Yr 
oedd ei ymddangosiad yn fwyn ac yn barchns; a'i farf, yr hon oedd 
mor wynned a'r eira a syrthiai ar ei ddwyfron ; ond yr oedd ei ddill- 
ad yn henaidd ac yn garpiog. Bhoddais iddo ychydig napcynnau ; 
defhyddwyd rhai o honynt yn nniongyrchol at glytio ei ddillad, a'r 
gweddill a gadwyd i harddu ei Eglwys blwyfol. Edrychir ar y 
Kasha fel meddyg, philosophydd, a doethwr Tiyari, ac ymddygir 
Atto gyd a pharch mawr gan y bobl. Pan ag yr oeddym yn cerdded 
drwy y pentref, y menywaid a adawent eu drysan, a*r bechgyn eu 
chwareuon, er mwyn cusann ei law; ond y mae hwn yn arwydd o 
barch a ddangosir bob amser at yr offeiriadaeth. 

Mirza, yr hwn oedd was Mar Shamonn a ddaeth gyd & ni a'n 
mintai, a gynhyddwyd ym mhellach gan amrywiol ddynion ag oedd- 
ynt yn dychwelyd i bentrefi ag oedd ar y ffordd. Cadwodd Ya- 
koub Bais ni oil mewn tymher dda k*i chwedlau, ac ynfydrwydd ei 
ystumiau. lonunco hefyd, wrth lusgo ei gasseg am draws y creigian 
pigog, dros pa rai yr oedd ef yn barhans yn syrthio, a ychwanegai 
at y llawenydd cyffredinol; ac fel hyn nyni a aethom ym mlaen 
drwy y dyffryn dan chwerthin. 

O Zaweetha hyd y Zab, mae triniaethiad y tir ar bob ochr i'r dyff- 
ryn yn ddidor. Mae dau bentref, Miniyanish a Murghi, allan o*r 



Pen. VII. MURGHI. 133 

golwg mewn coed cyll ffrengig, a'u hymddangosiad heddychol a 
blodeuog a'm twyllodd, hyd nes y rhodiais rhwng en hanneddan, 
a gweled yr nn golygfeydd o dnieni ac aDghyfannedd-dra ag a wel- 
ais yn Asheetha. Tr oedd gwyneb natur mor brydferth, fel y buom 
ym mron ag anghofio anrheithiad dyn, a chynfigennn wrth dawel- 
wch y trigfannau unigol hyn. Yn Miniyanish, nid oedd ond den- 
ddeg if wedi ymddyrchn o*n hadfeilion, allan o ddeg a thrugain ; 
yr oedd y tenlnoedd a berthynent i'r Ueill, wedi cael en dinystrio 
yn gyfangwbl. Dangosodd Yakonb i ni fan He y cafodd tri chant o 
bersonau en llofmddio mewn gwaed oer; ac yr oedd gan bob nn 
o'r cymdeithion ryw hanes arswydns i'w fynegi. Nid oedd Mnrghi 
yn llai ei anghyfannedd-dra na Miniyanish ; am wyth t^ yn nnig 
y chwiliwyd gan en perchennogion. Oawsom hen offeiriad, dall 
a llwydaidd; yn grymmedig gan henaint a gofid, a hwn yn 
unig ydoedd wedi gorfncheddn o chwech i wyth o*i frodyr ofFeir- 
iadol. Efe a eisteddai dan gysgod collen ffrengig, yn gyfagos i 
ffrwd fechan. Bhai o blant y pentref a'i porthent & grawnsypian, 
a phan yr oeddym ni yn dynesu^ ei ferch a redodd i d^ banner 
adfeiliedig, ac a ddygodd allan fasgedaid o ffrwythan a thorth o fara 
*'gara8." Ymdrechais loffa rhyw hyspysiaeth oddi wrth yr hen wr 
mewn perthynas i gyflwr ei ddiadell; ond ei feddwl a grwydrau at 
grenlonderan y Kurdiaid, nen a arosai gyd k gofidian ei Batriarch ; 
ac a wylai gyflawnder o ddagran ynghylch ei dynged. Nid oedd 
neb o honom yn allnog i gysnro y Kasha, rhoddais ychydig nap- 
cynnau i'w ferch, ac aethom ym mlaen yn ein taith. 

Yr oedd ein ffbrdd drwy erddi y pentrefi, a thrwy allt o dderw a 
gynhyrchent gnan, (gaUs) a'r derw hyn a orchnddient y mynydd- 
oedd sydd nwch law y tir a drinid. Ond yr oedd ym mhob man yr nn 
mor anhawdd a llethrog; ac yr oeddym yn gorfod gwthio ein ffbrdd 
drwy ganghennan plethedig y coed nwch ben, nen trwy ddail tew- 
ion y crepanogion a grogent oddi wrth bob cangen. Comentydd 
afrifed, y rhai a glndent ddwfr y ff^nhonnan mynyddig i'r caean 
mnriedig, a groesent ein Uwybran, ac a wnelent ein taith yn fwy 
blindems. Ond nyni a gyrhaeddasom Lizan, yn gynnar yn y pryd- 
nhawn, ac a aethom i waered i'r pentref drwy olygfa o brydferth- 
wch ac ardderchogrwydd anarferol. 

Mae Lizan yn sefyll ar yr afon Zab, yr hon a groesir yn gyfagos 
i*r pentref, gan bont anghelfydd. Nid oes angen i mi flino na gof- 



134 NINEFEH A'l GWEDDILLION, Pbn. VII. 

idio J darllenydd 4 darluniad o anghyfannedd-dra a thnieni, na 
all y cynnyrch mwyaf bras-dyfol, ond yn brin ei gaddio. March- 
ogasom i fynwent liglwys heb do iddi, yr hon a ymddyrchai yn araf 
o'r adfeilion ; hon oedd i' w hail-adeiladu gyntaf yn y pentref. Taen- 
asom ein Uawrlenni rhwng y beddau; canys nid oedd yno etto dai 
cyfanneddol. Tr oedd y Melek, ynghyd a*r ychydig nifer a ori^ch- 
eddasant y gyflafan, yn by w yn y dydd dan y coed, ac yn cysgn yn 
y nos ar esgyn-glwydi o borfa a changhennau, wedi en cyfodi ar 
bawlian uchel, a sicrheid yngwely yr afon. Trwy y ddyfais hon 
yr oeddynt yn gallu dal pob awel o wynt a ddeuai lawr drwy genie 
yr afon, yn gystal a chael gwaredigaeth oddi wrth y gwybed a chil- 
ion y tywod a heigient yn y dyffryn. 

Tn gyfagOB i Lizan y cynunerodd an o amgylchiadau mwyaf ar- 
swydus y gyflafan le; a chan i un o*r mynyddwyr gynnyg fy 
nghymmeiyd i'r He, mi a4 dilynais fynn i'r mynydd. Erbyn ein 
bod allan o'r gerddi, yr oeddym wrthdroed pentwr syth o fan-falur- 
ion a cherrig rhyddion, ac yn terfynn fil o droedfeddi uwch ein 
pennau, mewn mnr o greigiau uchel. Dringasom yr esgynfa hon 
am fwy nag awr; weithian yn ymaflyd mewn prysgwydd bychain, 
gwreiddiau parai yn brin a gyrhaeddent y ddaear isod; weithian 
nyni a gropianem ar ein dwylaw a*n penlinian; croesem y ffbsydd 
er mwyn lie sefydlog i*n traed, neu clndid ni lawr gan y cerrig a 
roddem mewn ysgogiad wrth fyned ym mlaen. Yn fnan nyni a wel- 
em arwydd o laddfa. Ar y cyntaf, penglog yn llithro lawr gyd &'r 
ysgarthion ; yna pentwr o esgym yn wynion; ac yn uwch i*r Ian 
gweddillion dillad wedi pydru. Fel ag yr oeddem jn myned ym 
mlaen, cyfarfyddem a'r gweddillion hyn yn fynychach ; yr oedd yr 
ysgerbwdiau s^os yn gyfeuon, ac megis etto yn ymaflyd yn y prys- 
gwydd bychain. Gorfu amaf yn fuan roddi heibio y cynnyg o'n 
cyfrif. Fel ag y dynesem at y mur creigiog; yr oedd y gori wared 
yn orchuddiedig gan esgym, cydgymmysgedig k gwallt plethedig 
menywaidd, llarpiau o liain, a hen esgidiau. Yr oedd yno ben- 
glogau o bob oedran, o'r plentyn yn y groth, hyd at yr hen wr di- 
ddannedd. Ni allasem ymochelyd rhag sathni ar esgym fel yr 
oeddym yn myned ym mlaen, a'u treiglo gyd a'r cerrig rhyddion 
i'r dyffryn oddi tanodd. "Nid ydyw hyn ddim," ddywedai fy ar- 
weinydd, yr hwn a sylwai fy mod yn edrych mewn syndod ar y 
pentyrrau hyn; "nid ydynt ond gweddillion y rhai a daflwyd oddi 



Pen. VII. GOLYGFA Y GYPLAPAN. 136 

uchod, a'r rhai a gynnygient ddiangc rhag 7 cleddjf drwy neidio 

droB y graig. Dilynwch fi." Neidiodd ar geftien o graig a ymestynai 

o'r dibyn a ymddyrchai o'n blaen, ac a gropianodd ar hyd wyneb 

y mynydd a grogai uwch ben y Zab, yr hon ni allwn ond braidd 

ei gweled dan ein traed. Mi a'i dilynais gorea gallaswn i ryw 

bellder; ond pan galhaodd y gefben hyd braidd i led Haw, a chan 

fod bylchan ynddi am o dair i bedair troedfedd, ni allaswn fyned 

ym mhellach. Y Tiyariad, yr hwn a orfodai yr anhawsderau hyn, 

a ddychwelodd i'm cynnorthwyo, ond yn ofer. Yr oeddwn yn bar- 

hans yn dioddef yn fawr oblegid y troediad a gefais ar fy nghoes, 

bedwar diwmod yn ol ; a gorfu i mi ddychwelyd, wedi cael cip ol- 

wg ar gilfach, neu esgynlawr gorchuddiedig gan weddillion.dynol. 

Pan ddarfii i*r fibaduriaid a ddiangasant o Asheetha, daenn y 

newydd am y gyflafan drwy ddyffryn Lizan, trigolion y pentrefi 

oddi amgylch a gynhullasant y rhannau hynny o'u meddiant a 

allasent gludo ymaith, ac a redasant am noddfa i'r esgynlawr a 

ddarluniwyd gennyf, ac i'r graig nwch ben; gan obeithio yn y 

modd hwn diengyd rhag sylw y Kurdiaid, neu fod yn allnog i ym- 

ddiffyn eu hunain, yng ngwyneb unrhy w nifer, gan fod y He Iw^idd 

yn hollol anhygyrch. Menywaid a phlant ieuaingc yn gystal a dyn- 

ion, a ymguddiasant mewn lie nad allasai gafr y mynydd braidd ei 

gyrhaeddyd.* Ni fa Beder Khan Bey yn hir cyn darganfod lie 

eu henciliad ; ond gan na allai ei oresgyn, efe a amgylchynodd y 

lie k'i bobl, gan ddisgwyl, hyd oni fyddai raid iddynt roddi fynu. 

Yr oedd yr hin yn booth a mwm; nid oedd y Cristionogion wedi 

dwyn ond ychydig o ddwfr ac ymborth gyd a hwynt; ym mhen tri 

diwrnod, dechreuodd y dwfr brinhau, a hwy a gynnygiasant roddi 

fynu. Y telerau a gynnygiwyd gan Beder Khan Bey, ac a gadarnha- 

'wyd i 11^ ar y Koran oedd, arbediad o'u bywydau, ond iddynt roddi 

fynu eu harfau a'u meddiannau. Caniatawyd i*r Kurdiaid ar hyn 

ddyfod i'r esgynglawr. Wedi iddynt ddiarfogi eu carcharorion 

* Pan ym mhlith y Bakhtiyariaid, gwelais enghrai£ft neilldaol o siongcrwydd 
menywaid y mynyddoedd. Yr oeddwn i yn aros yn ystafell uchaf twr, yr hwn 
a £Eurfiai un oV conglau yng nghadlaa harem y pennaeth. Arferwn gloi fy nrws 
oV tu allan a chlo egwd. Gwraig y pennaeth a^m cynghorodd i wneuthur y ffen- 
estr yn ddiogel hefyd. Pel ag yr oeddwn yn chwerthin oblegid hyn, sef y gall- 
asai neb fyned drwyddi, hi orchymynodd i un oH llaw-forwynion i^m hargy- 
hoeddi, yr hyn a wnaeth yn uniongyrchol, trwy wthio ei hun fynu yn y dull 
rhyfeddt^ ar hyd y priddfeini. Wedi gweled hyn, gallwn gredu pob peth am 
fywiogrwydd y menywaid Kurdaidd. 



136 NINEFEH A'l GWEDDILUON. Pbh. VII. 

dechrenasant a'a lladd yn ddiwahaniaeth ; a phan flinasant ddefb- 
jddio en barfiiii, taflamnt ; gweddill oddi ar y creigian i'r Zab, jr 
tion oedd yn y dyfnder. Allan o fll o eneidiau, ag y dywedir iddynt 
ytngynnul) yma, un yn nnig a ddiangodd. 

Ki chawBom ond anhawsdra bychan i ddisgya i'r pentref ; pen* 
twT o gerrig, penglogan, ac ysgartbion llitbredig a'n clndasaiit yn 
fiiau i'r goriwared. Y Melek, yr hwn yn ddiweddar a gafodd ei 
ddyrchafii i'r gradd hwnnw, ar ol i'w ragflaenor gael ei ladd gan 
y Kardiaid,— efe a barottodd ar ein cyfer bryd o " garas" ac ymen- 
yn, a dyma jr nnig ymborth a ellid gael. Yr ycbydig grwydriaid 
a ddychwelasant iVpreswylfeyddblaenorol, ayn^yuhnllaBaat oddi 
an^^lcb i ni, ac a wnaent yr ymorynion cyfiredinol yngbylch ea 
Patriarch, nen a adroddeat eu blinderau. Pan arwyddais fy sjndod 
at helaethrwydd y tir oedd yn barod dan driniaetta, djwedasant 
wrthyf, bod Kardiaid rhyw bentrefi cymmydogaethol wedi cym-' 
meryd meddiaut o'r tiroedd a adawyd, ac wedi ban yd a tbybacco 
ynddynt yn y gwanwyn, a bod yn raid i'r Tiyariaid yn awr eu dyfr- 
liau, a gofalu am danyni 

Pan oedd yr hanl yn brin wedi maclilud, gyrrwyd fi gan heid- 
ian o biyfed i un o'r e^yn-glvydi ar yr afon. Daeth avel wan 
dnvy y pant, a chysgais yn esmwyth. 



irjT afon Zib.j-a aSosi I-ii; 



Peh. VII. PONT DIYARIAIDD. 137 

T bont dros y Zab yn Lizan sydd wedi ei gwnenthnr o wiail. 
Polion wedi eu sicrhau gan wiail, yn glwyd hir, a hon a gyrhaedda 
dros yr afon. Gosodir y ddau ben ar drawstiau, yn gorphwys ar 
bentanau ar y ddwy Ian, ac yn cael eu cadw yn en lleoedd gan gerrig 
mawrion wedi eu pentyrru amynt. Gall anifeiliaid, yn gystal a 
dynion fjned dros yr adeilad gwannaidd yma, yr hon a ysgydwa 
yma ac accw, fel y gellid meddwl ei bod yn syrthio ar bob cam. 
Mae y pontydd hyn i'w cael yn fynych yn y mynyddoedd Tiyariaidd. 

Yn gymmaint a bod rhai o'r trawstiau wedi torri, jr oedd pont 
Lizan yn ffurfio llym ongl a'r ffrwd oddi tanodd, ac yn brin y 
gellid ei chroeei gan wr traed. Gorfu amom ni oblegid hyn, 
nofio y mulod a'r cefl^lan, yr hyn oedd yn waith blinderus ac yn 
anhawdd, am fod y ffrwd yn chwym, a gwely yr afon yn llawn 
creigiau. Treuliwyd mwy nag awr i chwilio am le cyfleus a diger- 
rig, yngbyd kg i ddyfeisio rhyw ffbrdd i gael gan yr anifeiliaid 
gymmeryd yr afon. Cychwynasom drachein i'n taith yr ochr draw 
i'r dyffryn. Ond cyn gadael Lizan, rhaid i mi grybwyll am ym- 
roddiad gwronaidd deg o enethod Tiyariaidd o bentref Serspeetho, 
y rhai, pan arweinid hwynt dros y bont gan y Kurdiaid, wrth ddych- 
welyd o'r gyflafan fawr, gan ddewis angeu yn hytrach na chaeth- 
iwed, a gwadu eu crefydd, a daflasant eu hunain ar un waith i'r 
Zab, ac a foddwyd yn y dyfhder. 

Aethom yn awr i ddyffryn a ffnrfir gan y ffrwd a ymuna Jt'r Zab 
islaw Lizan. Ar yr ochr arall, ond draw yn y pellder, yr oedd pen- 
treff Kurdaidd talaeth Chal, yn cael eu hamgylchu gan goed a ger- 
ddi. Aethom trwy Shoordh, pentref bychaii Chaldaeaidd, ond yn 
awr yn bentwr o adfeilion, ac yn cael ei gyfanneddu gan ychydig o 
deuluoedd tlawd, offeiriad pa rai oedd newydd ei roddi i farwol- 
aeth gan Nur-Ullah Bey, pennaeth y llwy'thau Hakkiaraidd. O 
Shoordh, nyni a ddisgynnasom i gwm gwyllt a chreigiog, a ymagora 
i ddyffryn Eaola, yr hwn fu unwaith yn boblogaidd a chyfoethog. 
Yn faan yr oeddym ar ymyl tir yn cael ei drin. Yr oedd ychydig 
droedfeddi o bridd wedi cael eu hachub o wely yr afon, ac wedi eu 
hau a thybacco a "garas." Y darnau gwasgaredig hyn a'n harwein- 
iasant at resau o berllannau a gerddi, yn ymestyn i dalaeth Tkhoma. 

Buom agos i dair awr cyn cyrhaeddyd t^ y Melek.* Yr oedd fy 



* Yn llythyrenaol, Brenhin, yr enw a roddir i bennaethiaid Tiyari. 

T 



] 38 NINEPEH A'l GWEDDILLION. P»n. VII. 

mintai yn cynnjddu yn raddol, fel yr oeddym yn marchogaeth ym 
mlaen rhwng y bwthynnod gwasgaredig, a dilynid fi gan nifer 
liosog. Yr oedd Melek Khoshaba,* wedi clywed am fy ymweliad 
bwriadol ; caDys efe, a*r offeiriaid, a'r prif drigolion, a'n cyfarfnas- 
ant fewn rhyw bellder iV df, Synais yn fawr wrth ei ymddygiad 
peDdefigaidd, a'i ymddangosiad hardd. Gwisgai, fel y pennaeth- 
iaid eraill, ddillad o liwiau pincgaidd, cappan pigymaidd o frethyn 
llawban, ychydig frodiadan ar ei ymylan, ac wedi ei addnmo & 
phlufyn eryr. Y d3mion a daethant gyd ig ef, oeddent gan mwyaf 
yn dal a hardd, ac wedi gwisgo yn fwy pingcaidd na thrigolion y 
pentrefi eraill drwy ba rai y daethom. Yr oedd eu pennan wedi 
en heillio, megis y mae yn ddefod ym mblith y Tiyariaid ; ond bod 
twssw wedi ei adael ar y coryn, a hwnnw yn syrthio ym mhleth 
lawr hyd y cefn. Mae y gynffon hon, a'r cappan pigymaidd^ yn 
rhoddi golwg Chiniaidd amynt. Y bechgyn, mewn ychwanegiad at 
y petrys a ddygent gyd i hwynt, a glndent bob un ei groes-fwa, ac a 
aflonyddent bob aderyn bychan a welent, ac yr oedd agos pob uu 
o honynt a phluen eryr yn ei gappan. 

Canlynasom y Melek i'w d% yr hwn a safai ym mhell gomwch y 
ffrwd ar lechwedd y mynydd. Yr oedd yr ystafell uchaf, nen yr ysta- 
fell h&f, yn ddigon ehang i'n cynnwys ni olL Y Melek a'r offeiriaid a 
eisteddent ar fy llawrlenni ; a'r lleill a eisteddent ar y Uawr noeth 
wrth y muriau. Y merched a ddygasant i ni fel arferol, fasgedeid- 
iau o ffrwythau, ac yna hwy a safent yng nghyntedd yr ystafell. 
Yr oedd amry w o honynt yn landeg iawn ; ond yr oedd merch y 
pennaeth, geneth bedair ar ddeg oed, yn rhagori amynt oil. An- 
lynych y gwelir corph harddach. Yr oedd yn deg yn ei phryd, ei 
gwedd-nodiadau yn rheolaidd, a'i llygaid a'i gwallt yn dduon hollol ; 
gwen wastadol a chwareuai ar ei genau, a'i gwynebpryd a ddangosai 
gymmysgedd o syndod a chywreinrwydd, pan edrychai ar fy nillad, 
neu pan ddilynai ei llygaid fy ysgogiadau. Ei chydynau, pa rai 
ni rwymid &'r napcyn brith, oedd yn llac am ei phen, a syrthient yn 
annhrefnus ar hyd ei chefn hyd ei chanol. Yr oedd ei dillad yn 
fwy gwych, ac yn dlysach, na dillad y meny waid eraill ; ac yr oedd 
yn amlwg bod y rhai hyn yn cydnabod ei harddwch a'i gradd. 



Llygriad o V gair Kbath Shaba, Dydd Snl 



Pen. VII. TALAETH TKHOMA. J 39 

Amneidiais arni i eistedd; ond yr oedd hynny yn anrhydedd a roid 
i JQeuh y Melek, yr hon oedd ynghongl yr ystafell. O'r diwedd hi 
ddaeth yn nes, i edrych ar gwmpas llogell, yr hon oedd wedi 
gwneud i'r dynion synnn. 

Bygythiad Beder Khan Bey i oresgyn Tkhoma, oedd y prif bwngc 
y siaredid yn ei gylch, ac yr oedd wedi achosi y cyffro mwyaf yn 
Raola. Cymmerent dan sylw y moddion ag oedd gan drigolion y 
pentrefi dedfrydiedig i ymddiffyn eu hunain ; ond pan ag yr oedd- 
ynt yn dymuno eu llwyddiant yn erbyn y Kurdiaid, hwy a gyhoedd- 
ent eu hanalluogrwydd i estyn cynnorthwyon iddynt ; canys hwy 
a grynent yn barhaus pan gofient am y gyflafan flaenorol, ac yr 
oedd hyd yn oed enw y pennaeth Bohtanaidd yn taro dychryn i 
galonnau y Tiyariaid. Attolygasant amaf i ddyfeisio rhyw gynllun 
i'w gwaredu rhag y perygl. " Mae yn wir," ebai y Melek, " Pan ag 
y darfu i Nur-UUah Bey ymuno & Beder Khan Bey, yn y gyflafan 
f&WT, i bobi Tkhoma ddyfod gyd &'r Kurdiaid yn ein herbyn ni; 
ond pa fodd y gallasent wneuthur fel arall ? Canys ofhent bennaeth 
Hakkiari. Brodyr i ni ydynt, ac ni a ddylem faddeu iddynt; 
canys yr Ysgrythyrau a orchymynant i ni faddeu hyd yn oed * i'n 
gelynion.* " Ymunai y gwyddfodoUon oil yn y dywediad duwiol 
hwn. 

Daeth amryw ddynion attaf, gwragedd a merched y rhai oeddynt 
etto mewn oaethiwed, gan feddwl y gallaswn i esmwythau amynt 
yn eu hadfyd ; a braidd yr oedd cymmaint ag un yn bresennol heb 
fod ganddo ry w hanes adfydus i'w fynegi. Yr oedd amryw o ael- 
odau teulu Melek Khoshaba, ac yn eu plith ei gefnder, yr hwn oedd 
y pennaeth blaenorol, wedi cael eu Uadd yn y gyflafan. Ond gan 
fod y pentrefi yn nyffryn Baola wedi dioddef Uai na*r pentrefi 
eraill yr ymwelasom & hwynt, yr* oeddynt yn brysur yn cyr- 
haeddyd eu llwyddiant blaenoroli 

Mynnai y Melek, a*r offeiriaid, a'r trigolion pennaf, ddyfod gyd 
4 ni hyd ben pellaf y dyffryn Fel yr oeddym yn myned drwy y 
pentref, gwelem y meny waid yn ymolchi braidd wrth bob drws ; 
ac nid oeddynt yn ymddangos eu bod yn wybodus o*n presennoldeb 
ni. Mae y dull gwreiddiol hwn o ymolchi yn cael ei arfer yn 
gyhoeddus ym mhlith yr hoU Iwythau Chaldseaidd, yn neillduol ar 
ddydd Sadwm. 

Daeth Melek Khoshaba gyd a mi at golofn anghelfydd a gyfod- 



140 NINEPEHAI GWEDDILLION. Pen. Vn* 

wjd ar gyrph y deg a dengain o garcharorion, a lofhiddiwyd yn 
amser y goresgyniad, ac a'm gadawodd wrtb y pentref. Tr oedd- 
ym i fyned drwy gwm cul a diffrwyth, a breunant creigiog, cyn 
myned i dalaeth Tkhoma. £in Uwybr oedd ar ymyl yr afon, a chan 
fod y mynyddoedd yn ymgyfodi yn syth bob ochr, yr oeddynt yn 
amg&n am olygfa wylli ac unig ryfeddol. Hon oedd yr unig ffordd 
drwy ba un y gallem gyrhaeddyd Tkhoma, heb law croesi y rhesau 
uchel o greigiau a'n hamgylchynent o bob tu. Corph o ddynion 
gwrol a allasent ymddiffyn y cwm hwn rhag unrhyw nifler o bobl. 
Yr oedd hwn yn un o'r Uwybrau mwyaf peryglus yr aethom ar hyd- 
ddo yn ystod ein taith. Ar yr uchelion uwch ben, y mae un neu 
ddau bentrefi a breswylir gan y Kurdiaid Apenshaidd, y rhai 
sydd bob amser mewn rhyfel a'r Tiyariaid, ac yn syrthio ar y rhai 
hynny ag sydd yn croesi terfynan Tkhoma. Yr oedd fy mintai 
yn lliosog ac yn arfog, a chan gadw yn nes at ein gilydd, teithiasom 
ym mlaen yn ddiofn. 

Daethom allan yn ddisymmwth o*r anialwch hwn, ac ni a welem 
ddyffryn wedi ei drin yn rhagorol o'n blaen. Yr oedd diadelloedd 
defaid a geifr yn pori ar lechweddau y brynian, ac yr oedd min- 
teioedd ac anifeiliaid yn crwydro ar y dolan isod. Y rhai hyn oedd- 
ynt yr anifeiliaid gw&r cyntaf a welsom yn y wlad Chaldseaidd, ac 
yr oeddynt yn brawf bod Tkhoma hyd yn hyn wedi diengyd rhag 
crafangc yr yspeilydd. Yr oedd dan bentref, un bob ochr i'r dytfryn; 
Ghissa, ar y Haw ddeheu ; a Birijai, ar yr aswy. Marchogasonci i 
Birijai; mae y tai wedi cael eu hadeiladu yn dwrr, ac nid yn was- 
garedig ym mhlith y gerddi, megis yn Tiyari. Amgylchynid ni gan 
y trigolion mor gynted ag yr aethom i'r heolydd, yr oeddynt am y 
blaenaf yn eu cyfarchiadau croesawgar i ni, ac yn eu cynnygion o 
letteugarwch. Llwyddodd Kasha Hormuzd, y prif offeiriad, gyd k 
ni, i fyned i d^ a barottoid ganddo ef, ac ar nen yr hwn y taenwyd 
llawrlenni yn fuan. Yr oedd y bobl mewn cyffro mawr oblegid y 
newydd o fod Beder Khan Bey yn bwriadu ymosod ar Tkhoma. Yn 
uniongyrchol hwy a ymdyrrasant odd! amgylch i ni, gan ymholi am 
newyddion. Yr oedd y dynion mewn gwell trwsiad na neb o'r Chal- 
dseaid Nestoriaidd a welais hyd yn hyn. Yr oedd y cappan llawban 
wedi rhoddi He i bendorchau o liain du a choch ; ac yr oedd y Uiwiau 
hyn ag oeddynt mor hoff gan y Kurdiaid, yn. amlwg yn eu llodran 
a'u siaccedi helaethion brodiedig. Yn gymmaint a'u bod yn dwyn 



Pen. VII. BRAW Y TRIGOLION. ]41 

gyd a hwynt law-ddrulliau a bidogau, a dnilliau hirion yn en dwy- 
law, braidd j gellid gwahaniaethu rhyngddynt a thrigolion Mus- 
sulmanaidd y mynyddoedd. Y menywaid a wisgent gappanau 
by chain brodiedig, o dan ba rai y crogai en gwallt, naill yn Uath- 
raidd^ nen yn blethedig. Yr oedd en cryssan yn frodiedig, ac oddi 
amgylch en gyddfan a'n mynwesan y crogai bathodau a gleinian. 
Yr oeddynt yn ddedwydd en bod cyhyd wedi diengyd rhag pen- 
boethni a rheibnsrwydd y Knrdiaid. Ond hwy a ragwelent en 
tynged. Yr oeddynt oil mewn cynnwrf ac anesmwythder mawr. 
Yr oedd y benywaid yn claddn en haddumiadan a*n llestri teuln- 
aidd mewn lie o ddiogel wch ; aV gwyr yn parottoi en harfan, nen 
yn gwnenthnr pylor. Aethnm i'r Bglwys, He yr oedd yr offeiriaid 
yn casgln en Uyfran, a'r llestri sanctaidd, i'w cnddio yn y mynydd- 
oedd. Ym mhlith yr ysgrifau, gwelais amryw o hen ddefodion, a 
fiiirfian o weddiau, a chyfieithiadan o'r Ysgry thyrau ; Actan yr Apos- 
tolJon, a'r Epistolan oeddynt ar femrwn ; y ddalen gyntaf a'r ddi- 
weddaf yn eisian, eithr heb ddyddiad, ond ymddangosent en bod er 
amser tra borenol ; yr oedd yno hefyd lyfr hardd o*r Efangylwyr, 
yr Actan, a'r Epistolan, ar femrwn, yn gyflawn, ac yn Uawn 
addnrniadan golenadol ; yr oedd hwn wedi ei ysgrifenn ym mlwy- 
ddyn y Seleucidae, 1552,* yn amser Mar Andishio, Patriarch y Dwy- 
rain, a'r Chaldieaid. 

Teimlais yn fawr iawn oblegid llettengarwch diragrith, a moesan 
annichellgar y ddan offeiriad, Kashaaid Hormuzd, a Khoshaba, y 
ddau a'mllettyasant; yr oedd y trydydd offeiriad yn absennol. En 
dillad, pa rai oeddynt ddrylliedig a brwnt, a ddangosent en bod yn 
dlottach na'u cynnulleidfa. Yr oeddynt newydd ddychwelyd oV 
gwinllannoedd lie bnont yn gweithio drwy y dydd; etto ymddygid 
attynt gyd k pharch a bri; rhoddid y lleoedd uchaf iddynt; ym- 
gynghorid a hwynt ar bob achlysuron ; ac ni ddynesai neb attynt 
heb gusann y Haw a galedwyd gan yr aradr, ac offer llafnrwaith y 
maes. 

Cynnysgaeddodd pob t^, agos, ryw beth at ein hymborth hwyrol, 



♦ Yr oedd cyfhod y Seleucidse (Y flwyddyii Roegaidd, nen Alecsandriaidd, 
neu gyfhod yr ammodau, fel ei gelwir weithiau,) unwaith mewn arferiad 
cyffiredinol ym mhlith Cristionogion, luddewon, a Mussulmaniaid y Dwyrain,aca 
arferir hyd y dydd hwn gan y Chaldseaid. Dechreuayn Hydref, 312 cyn Crist; 
nen flwyddyn yn ddiweddarach yn ol y Chaldseaid. 



142 NINEPEH Al GWEDDILLION Piw. VII. 

a rhes fawr o eoethod a becbgju ieuaingc, a ddy^icasant i ni seigian o 
gig, adar, reis berwedig, garas, a ffrwythau. Tr offeiriaid a'r prif 
drigolion a wleddasant gyd i ni, ac yr oedd digon yngweddill i'm 
gweision, ac i'r tlodion a jmglasgasent ar nen t^ jn gyfagos. Wedi 
i ni fwjtta, daeth amrjw o'r menywaid attaf, ac a unasant a*r gwr- 
rjwaid i siarad am eu cjflwr peryglus, ac i ffurfio cynlluniau et 
diogelwcb eu teuluoedd, ac ymddifiyniad en pentref. Yr oedd gwedi 
banner nos cyn i*r gynnulleidfa ymadael. 

Gan mai y Sul oedd y dydd canlynol, galwyd amom gyd & tbor- 
riad y wawr ddyfod i wasanaetb yr Eglwys. Gweinyddai y ddau 
offeiriad mewn gwyn-wisgoedd. T defodau oeddynt fyrion a syml. 
Rban o'r Tsgrytbyr a ddarllenwyd, ac yna a eglurwyd gan Kasba 
Hormnzd, yn yr iaith a siaredid ar y mynyddoedd — ^ychydig a dde- 
allent Galdaeaeg y Uyfran.* Yr offeiriad arall a gorganai y gwedd- 
iau, — ^y gynnulleidfa a benlinient neu a safent, ac a ymunent yn yr 
attebion. Nid oedd yno unrby w ffurfiau neu gyfarcbiadau gweigion ; 
arferai y bobl arwydd y groes wrtb ddyfod i mewn, ac a ymgrym- 
ment pan enwid enw Crist yn y gweddiau. Y ^sacrament a wein- 
yddid i bawb ag oedd yn wyddfodol — gwrrywaid, menywaid, a 
pblant, a gyfrannogent o*r bara a'r gwin, a*m cydymaitb a'i der- 
byniodd ym mblith y Ileill. Braidd na theimlent yn dramgwyddedig 
wrthyf am i mi wrthod ymuno a hwynt, byd oni roddais ar ddeall 
iddynt, nad oeddwn yn gwrtbod oblegid unrhyw ragfarn grefyddol. 
Pan orphenodd y gwasanaetb, y gynnulleidfa a gofleidient y naill 
y Hall, fel arwydd o gariad brawdol ac undeb,t ac yna a adawent yr 
Eglwys. Ni allaswn lai na cbymbaru yr arferion syml a hynafol hyn, 
a'r cbwareuyddiaetbau ynfyd, a'r fifurfiau gwaelion, a arferid gan 

* Iaith y Chaldnaid sydd gangeniaith Semeticaidd berthynol i'r Hebraeg, Ar- 
abaeg, a Syriaeg, ac a elwir yn bresennol y Chaldani neu GaldsBaeg. Yn ei ddull 
ysgrifenedig, y mae yn dwyn tebygoliaeth agos i Galdseaeg Llyfr Daniel. Y da- 
fodiaith a siaradir gan y llwythau mynyddig a wahaniaetha yohydig oddi wrth y 
dafodiaith a siaradir ym mhentrefi y gwastadedd; ac y mae y gwahaniaeth yn 
cyfodi yn bennaf oddi wrth amgylchiadau lleoL Mae yn ifaith neillduol, bod y 
Galdseaeg a siaradir yn Assyria ym mron yn un a iaith y Sabseeniaid, neu 
Gristionogion St. loan, fel y gelwir hwynt yn gyffredin, — llwyth nodedig ag sydd 
yn aros yn nhalaeth Khuzistan, neu Susiana, ac yn y parthau cyfagos i enau yr 
Euphrates, aV rhai yn debygol ydynt hanedigion hen drigolion Babilonia a dial* 
dssa. 

f Mae yn iawn coflo, bod y ddefod hon yn gyffredinol ym mhlith y CristionQg- 
ion cyntefig. Mae yr Eglwys Gatholig Bufeinaidd yn cadw coffadwriaeth o 
bono yn y ** Pax" 



Peh. yii. ATHRAWIAETH Y NESTORIAID. 143 

Chaldseaid Pabaidd j gwastadedd, — cymharwn y mnrian diaddnm 
a diddelwau, a'r arluniau brawjchns, yngb yd i'r anfertbwcb anghen- 
filaidd a welir yn Eglwysi Mosul. 

Ni fyddai allan o le i ddwyn ar gof i'r darllenydd, jt atbrawiaeth 
neilldnol a jDnillodd i'r Chaldseaid jt enw o Nestoriaid, enw, mae 
yn debygol, a roddwyd iddynf gan y cenhadon Pabaidd. Y Mussul- 
maniaid a'i galwant yn unig ^'Nasara, nen y Cristionogion," pan ag 
y maent hwy yn galw eu bunain, ^^Caldani," a '^Sonraiyah/' neu ar 
y mynyddoedd wrtb enw y llwyth y perthynant iddo. Er en bod 
yn ddiambenol yn proffesu yr atbrawiaeth a ddysgwyd gan Nestor- 
ins, ar yr hwn yr edrycbir fel ar nn o dadan mawr yr Eglwys, 
gwadant na dderbyniasant en bathrawiaeth oddi wrtbo ef, a baer- 
ant, ei bod yr un fatb yn awr sg y derbyniasant bi oddi wrtb 
yr Apostolion. Y mae yn sicr i*r syniadau a bregetbwyd gan Nes- 
torius, ymledaenu yn fawr yn y Dwyrain, ac iddynt yn neilldnol 
gael en dysgu yn ysgolion y Gbaldseaid. Y pwngc mwyaf pwysig 
ag y mae yr eglwysi Cbaldaeaidd yn gwabaniaetbn oddi wrtb yr 
Eiglwysi Cristionogol yw, bod y Nestoriaid yn baem gwabanrwydd a 
hyrannedd y ddau berson, yn gystal a'r ddwy natur, yng Nghrist. 
Y mae byn yn natnriol yn cynnwys gwrtbodiad yr enw o *^ Fair Mam 
Dnw" i'r Forwyn Fair, yr byn sydd yn en gwnentbnr yn neillduol o 
adgas yngolwg Eglwys Bbufain ; a byn befyd yn debygol, ydy w yr 
achos, o'n bod yn cael eu cybuddo o fwy o beresiau nag a addefir 
gan y Nestoriaid. Y gyffes fiydd arddeledig gan eu beglwys bwynt, 
ac a adroddir yn bresennol ddwy waitb y dydd, ni wabaniaetba ond 
mewn ycbydig betbau oddi wrtb gredo Nicea, ac y mae yn amlwg, 
nid yn unig oddi wrtb bon, ond befyd oddi wrtb ysgrifeniadau Nes- 
torius ei bun, a tbadau boreuaf yr Eglwys Ddwyreiniol, nad oes dim 
yn awdurdodi y cybuddiad ffyrnig a wneir yn erbyn y Cbaldsaid 
gan eu gelynion. Caniatteir ar y Haw arall^ eu bod wedi cadw yn eu 
hoU burdeb lawer o atbrawiaetbiau a fiiirfiau y Cristionogion cyntefig. 

Mae Mosbeim, yr bwn ni ellir braidd ammeu ei ammbleidgar- 
wcb, yn llefaru fel byn am danynt: — "Br anrbydedd oesol i'r sect 
Nestoriaidd, o'r boll gymdeitbasau Cristionogol a sefydlwyd yn y 
Dwyrain, bwynt bwy sydd wedi cadw eu bunain yn fwyaf rbydd 
oddi wrtb y coel-grefyddau afrifed a gawsant fibrdd i fyned mewn 
i'r I^lwys Boegaidd a Lladinaidd."* Mae y Protestant gan bynny 

* Moaheim, Cent xvi. Seot. iii. Pari 1. 



144 NINEFEH A'l QWEDDILLION. Pf5. VII. 

yn chwennych gwjbod jm. mha beth j maent yn gwahaniaethu, heb 
law yn yr athrawiaeth a grybwyllwyd yn barod, oddi wrth sectau 
Cristionogol eraill, a pha beth mewn gwirionedd ydyw en cred a'u 
defodau. Gellid cyd-grynhoi y pyngciau gwahaniaethol mwyaf 
pwysig mewn ychydig eiriau. Gwrthodant roddi yr enwau hynny 
i'r Forwyn, ynghyd a'r parch gonnodc^ hwnnw iddi, oddi wrth ba rai 
y tarddodd y rhan fwyaf o ofergoelion a llygredigaetbau yr Eglwysi 
Rhnfeinig a Dwyreiniol. Gwadant athrawiaeth y purdan, ac y maent 
yn dra gwrthwynebol, nid yn unig i addoU delwan, ond hyd yn oed 
iV dangoB. Ceir arlun y grog yn en heglwysi, ac y maent yn arferal 
o wneuthur arwydd y grog fel ag y gwneir hi gan Gristionogion er- 
aill y Dwyrain ; ond nid ydynt yn ystyried y ddefod hon yn han- 
fodol, ond yn hytrach fel nod Gristionogaeth, ac arwydd brawdgar- 
wch yn en plith eu honain, gan eu bod yn wasgaredig fel ag y 
maent, ynghanol pobl o fl^dd wrthwynebol. Cydunant gyd a'r 
Ifelwys ddiwygiedig i wrthod yr athrawiaeth o draws-sylweddiad ; 
ac a rannant y bara a'r gwin ym mhlith y cymmunwyr. Ym- 
ddengys bod cryn ammheuon gyd k golwg ar nifer a natnr eu sa- 
cramentau ; dywedir yn gjrffredin eu bod yn cyfrif saith, ac yn cyn- 
nwys bedydd; priodas, ac urddiad. Mae y pum gradd isaf o'r 
offeiriaid, o dan y gradd esgob^ yn cael caniattad i briodi. Yn oesau 
boreuaf yr Bglwys, yr unrhyw fraint a roddid i'r esgob a'r arches- 
gob, ac hyd yn oed i'r patriarch. Mae ymprydiau y Chaldseaid yn 
lliosog, ac yn cael eu cadw gyd a manyldeb; ni fwyttant hyd yn oed 
bysgod. Mae 152 o ddyddiau yn y flwyddyn, ar y rhai y mae ymat. 
taliad oddi wrth gig yn cael ei orchymynyn. Ar y Sabboth nid 
oes un Nestoriad yn teithio nac yn gweithio. 

Yr oedd cyntedd Eglwys Birijai yn cael ei feddiannu gan fyn- 
aches afluniaidd fethedig. Matras oedd ei gwely, ac yr oedd hwn 
yng nghongl yr adeilad, ac yr oedd hi yn gwneuthur ei "garas" yn 
barod wrth dUn bychan yn ymyl y drws. Mewn Uawer o ddagran, 
hi a ofynnai am Mar Shamoun, a phan ddeallodd bod fy nghydym- 
aith wedi by w gyd ig ef, hi a ymsyrthai ar ei wddf. Anfynych 
y cymmerir addunedau o ddiweirdeb gan y JS'estoriaid Chaldseaidd; 
a'r fenyw hon, y gallasai eu hafluneiddiwch gadw pob gobeithion 
o briodas draw, oedd yr unig enghraifft a gawsom ar y mynydd* 
oedd. Gwyryfdai i wrrywaid a benywaid sydd anadnabyddus. 

Yr oedd Birijai yn cynnwys, yn amser fy ymweliad i a.'r lie, gant 



Pek. VII. TKHOMA GOWAIA. 145 

o dai, a Ghissa, ddengain. Tr oedd j trigolion ar y cwbl, yn gy- 
foethog, a chanddynt ddiadelloedd lliosog, ac yn trin helaetlirwydd 
mawr o dir. Yr oedd ofifeiriaid, ysgolion, ac eglwysi yn y ddau 
bentref. 

Un o Felekiaid y Uwyth a ddaeth yn foreu o Tkhoma Gowaia,* 
y prif bentref yn y dalaeth, i'm croesawi iV fynyddoedd, ac i'm 
harwain i V dy. Dy wedodd, yn gymmaint ag mai dydd Sul ydoedd, 
nad oedd y Chaldseaid yn arfer teithio, ac mai dyna paham nad 
oedd y Mc^lekiaid eraill, a'r prif drigolion wedi dyfod i'm cjrfarfod. 
Canasom yn iach i bobl roesawgar Birijai, pa rai a ymddygasant 
mor lletteugar tu ag attorn, ac a ddilynasom Melek Putros i fynu i*r 
dylFryn. 

Ar y Haw aswy I ni yn uchel mewn cwm cysgodol, yr oedd y 
rhandir fechan Gurdaidd Haysliat. Bhes barhaus o erddi a'n dyg- 
odd at Eglwys Tkhoma Gowaia, yr hon a safai ynghanol tai gwasgar- 
edig; yr oedd y pentref hwn wedi cael ei adeiladu yn gyffelyb i 
bentrefi Tiyari, cawsom yr holl Iwyth braidd wedi ymgasglu yma, 
ac mewn ymgynghoriad dwys ar gyflwr eu helyntion. Eisteddem 
mewn Uofft uwch law yr Eglwys am y rhan fwyaf o'r diwmod, i 
siarad am y dull goreu i gymmeryd tu ag at gyfarfod ^ r anhaws* 
deran presennol, yn gystal a pha fodd i ymddiffyn y dyffryn yng 
ngwyneb yr ymosodiad a ddisgwylid oddi wrth Beder Khan Bey. Y 
dynion, pa rai oeddynt mewn Uawn arfogaeth, a ddy wedent, en bod 
hwy yn barod i farw wrth ymddiffyn eu pentrefi ; ac oni orchfygid 
hwynt gan niferi y gelyn, yr ymddifiynent y bylchau ja erbyn 
galluoedd y pennaeth Kurdaidd. Y Kurdiaid, pa rai a breswylient 
ddwy neu dair o randiroedd yn Tkhoma, a ymgynhullasant hefyd. 
Dangosent deimlad aty Oristionogion, a chynnygient i ymarfogiyn 
eu hachos. Wedi cryn ddadl, penderfynwyd i anfon cennadwriaeth 
ar unwaith at Basha Mosul, i attolygu am ei nodded a'i gymmorth. 
Dau oifeiriad, dau berson o deuluoedd y Melekiaid, a dau oV prif 
breswylwyr a ddewiswyd ; ac ysgrifenwyd Uythyr gan Kasha Bod- 
aca, yr hwn oedd un o'r offeiriaid mwyaf parchus a dysgedig ar y 
mynyddoedd. Yr oedd hwn yn gyfansoddiad ag oedd yn myned at 
y galon ; gosodai allan eu bod hwy yn ddeiliaid ffyddlon i'r Sultan ; 
nad oeddynt wedi bod yn euog o unrhyw drosedd; a^u bod yn 

* Hynny y w, Tkhoma ganol. 
u 



146 NINEFEH A'l OVEDDILLION. Pen. VIL 

barod i dalu unrhjw ariaD, neu ymostwng i unrhyw deleran a djb- 
iai J Pasha yn addas iV gofyn. Wedi i'r llythyr gael ei gymmer- 
adwyo gao y g^yddfodolion oil, a*i selio 4 selian y pennaethiaid, efe 
a roddwyd i*r chwech Cenhadwr, pa rai a aethant ar unwaith ym- 
aith ar en traed tu a Mosul. Ar yrun pryd, ni esgeuluswyd unrhyw 
foddion gyd k golwg ar osod y dyffryn mewn cyflwr o ymddiffyniad, 
ac o ymbarottoi gyferbyn a dynesiad y Kurdiaid. 

Yr oedd yn Tkhoma dri o Felekiaid, a phob un o honynt wedi ei 
ddewis o wahanol deuluoedd, gan y llwyth. Y pennaf oedd Meiek 
Putros,---dyn tal-gryf, llawen, mewn trwsiad hoyw, ac mewn llawn 
arfogaeth. Yr oedd ei gymdeithion o ymddangosiad dwysach a 
mwy rhyfelgar. Nid oedd dim arwyddion tlodi ym mhlith y bobl ; 
yr oedd gan y nifer amlaf o'r dynion arfau gwasanaethgar ; a 
gwisgai y benywaid addumiadau aur ac arian. Y dynion ienaingc 
oil a ddygent fwaau croesion, ac yr oeddynt yn fedrus yn eu trin, 
canys hwy a saethent yr adar bychain a orphwysent ar y coed. 
Gallesid cynnull corph cadam o bobl o'r pentrefi, pa rai ond cael eu 
cyfarwyddo yn briodol, a allent, megis ag y mae yn ddiamheuol 
gennyf, wrthsefyll yn effeithiol, oresgyniad Beder Khan Bey. 

Treuliasom y nos ar nen yr egl wys, a chyfodasom yn foreu i fyned 
ym mlaen yn ein taith i Baz. Gan fod y dyfiiryn a'r bwlch, ag sydd 
yn gwahanu Tkhoma oddi wrth y dalaeth, yn ddibreswylwyr yr 
amser hwn o'r flwyddyn, ystyrir y lie yn unigol, o ganlyniad y 
Melekiaid a anfonasant nifer o ddynion arfog gyd k ni. Y pen- 
naethiaid eu hunain a gerddasant gyd & ni i bentref Mezrai, gerddi 
pa un a ymunent k gerddi Tkhoma Gowaia. Mae yr hoU ddyfPryn, 
hyd i fynu at y terfyn creigiog, at y Gorllewin, oil dan driniaeth. 
Uwchlaw y dwfr-gafnau gwneuthuredig, a dderbyniant y dwfr ym 
mron o darddiad y firwd, ac a ddyfrhant holl diroedd y dalaeth, 
mae gwigoedd o dderw yn gwisgo y mynyddoedd, hyd o fewa 
ychydig i'w trummiau uchaf. Y mae cnau yma yn yr un cyflawn- 
der ag yn Tiyari ; a gwerthir hwynt yn Persia, lie mae gwell march- 
nad nag ym Mosul. Cynnyrchir reis a 11 in hefyd yn gyflfredinol; 
ac y mae yma goed ffrwythau mewn cyflawnder. 

Arosasom am ychydig fiinudau yn Gunduktha, y pentref olaf yn 
Tkhoma, i weled Kasha Bodaca, yr hwn, ar ddeis3rfiad ei gynnuU- 
eidfa, ydoedd yn ymbarottoi i fyned gyd k'r cenhadwyr i Mosul aty 
Pasha. Canasom yn iach iddo, ac efe a gychwynodd iV daith. Tr 



Pbm. VII. NESTORIAID TKHOMA GOWAIA. , 147 

oedd efe yn ddyn hynaws ; ac ystyried ei fod yn wp mynyddig, yr 
oedd yn ddyn dysgedig, ac yn cael ei barchn yn fawr gan y llwythau 
Chaldseaidd. Gan mai efe oedd yr ysgrifenydd goren, yr oedd galw 
mawr am ei ysgrifeniadan i*r eglwysi. Yr oedd efe yn dawel ac yn 
wledig yn ei ymddygiadau ; ac jnr oedd ei ymddangosiad yn nod- 
edig am yr addfwynder a'r mawredd dirodres hwnnw, a gefais 
mewn mwy nag un o'r offeiriaid Nestoriaidd.* 

Mae y ffrwd yn myned i ddyffryn Tkhoma drwy gyfjmg-le cul iawn, 
trwy yr hwn y mae fifordd anhawdd yn myned, yr hon a wnaed 
mewn rhan o gerrig geirwon wedi eu tafiu ar en gilydd yng ngwely 
yr afonig. Yn y ganaf, pan y mae y gwlaw yn chwyddo y dwfr, 
rhaid bod y fynedfa hon o'r fatli fel na ellir ei thramwy ; ac hyd yn 
oed y pryd hwn, braidd y gallasem lusgo ein mulod a'n ceffylau dros 
y creigiau, a thrwy y pyllau djrfnion sydd yn Uiosog yno. Yr oedd 
arwyddion o driniaeth tir yn awr wedi darfod. Mynyddoedd a ym- 
ddyrchent ar bob ochr, yn ddiffrwyth ac heb goed amynt, Ar eu 
tnuumiau, nen yn eu hagenau, yr oedd ychydig eifr yn chwilio 
am borfa. Yr oedd natur wyllt y lie yn ychwanegu oblegid ei ang- 
hyfannedd-dra. 

Yn fuan wedi ein myned iV cwm, cyfarfuasom i bachgen o Aigail 
yn Uusgo ar ei ol ddafad a laddwyd gan yr eirth ; ac ychydig yn 
nes ym mlaen, cawsom gelain waedlyd eidion, yr hwn yntau a 
laddwyd gan y creaduriaid ffymig hyn, am ysglyfaethiadau pa rai 
y-clywem achwyniadau parhaus. Gwelais ar lechweddau y myn- 
yddoedd amryw ddiadelloedd o'r ibex, a rhai,o'n pobl a wnaeth- 
ant gynnygion i fyned o hyd ergyd druU iddynt ; ond ar ol cyfod- 
iad yr haul, y mae eu gwiliadwriaeth o'r fath, fel na ellir eu twyllo, 
a hwy a neidiant ymaith Tr pigyrnau uchaf, yn hir cyn y gellai 
ein saethwyr goreu fyned yn agos attynt. 

Aethom ym mlaen dros y cerrig rhyddion, a'r crelgiau llithrig, 
a gwelem haid o farchogion yn dyfod tu ag attom. Eurdiaid oedd- 
ynt, ac mi a orchymynais i'm mintai gadw yn agos at eu gilydd, fel 
y gallem fod yn barod i'w derbyn, mewn achos o angenrheidrwydd. 
Fel ag yr oeddynt hwy yn chwilio eu ffordd fel ninnau dros y 



* Mae Mr. Ainsworth, pan yn ysgrifenu am Kasha Kana o Lizan, yn sylwi, ei 
fod yu gyifelyb yn ei ymddygiadau a^ ymddangosiad i ofifeiriad Saesonig. Llo^dd- 
iwyd Kasha Bodaca gan bennaeth Chaldsoaidd, yn fuan ar ol ein hymweliad ni. 



148 NINEFEH A1 OWEDDILLION. Pew. VIL 

lie garw, er perygl gjddfan en ceffylan, a'n gyddfan eu honain. 
Cefais amser i sylwi amynt, fel ag yr oedd jnt yn dyne&n attorn. 
Ym mlaenaf, ar geffyl bychan a theneu, yr oedd dyn mawr, wedi 
ymdrwsio yn yr hoU wisgoedd coegdlws ag sydd mor hoff gan 
yr archwaeth Gnrdaidd. Pendorch anferthol, yn agos a bod yn 
ddigon helaeth i gynnwys y march a'i farchog, oedd am ei ben. 
ganol y pentwr hwn o ddamau amryliw, y dyrchafai cap pigym- 
aidd o frethyn llawban gwyn. Yr oedd y Uwyth hwn yn achosi 
cerdifediad sigledig a naill ochrog yr ysgerbwd a farchogai, a'r hwn 
yn brin oedd yn galln sefyll dano. Llodrau helaeth o liw'r claer- 
win a ymestynai allan oddi wrth ochrau y ceffyl, ac yr oedd ym 
mron a chyrhaeddyd o xm ochr i'r cennant hyd yr ochr arall. Yr 
oedd pob math o liwian coch a melyn yn ymddangos yn ei siacced 
frodiedig a'i fantell ; ac wrth ei wregys yr oedd arfan o faintioli dir- 
fawr, ac o'r gwnenthnriad mwyaf dychymmygoL Ei lygaid oeddynt 
dywyllion a threiddgar, yn cael en cuddio gan amrantan cedennog; 
ei drwyn oedd grwcca, ei fochan yn bantiog, ei wyneb yn hir, ei 
farf yn ddu a thew. Ond er fiymigrwydd ac agwedd ysgeler ei 
wynebpryd, yr oedd braidd yn anhawdd i beidio a gwenn oblegid 
gwrthynwch y marchogwr, a'r gwahaniaeth oedd rhyngddo a'r ani- 
fail tmenus a gnddid dano. Yr oedd hwn yn un o'r urddasolion 
Kurdaidd o'r radd nchaf ; yn ddyn adnabyddns oherwydd ei weith- 
redoedd ysgeler a gwaedlyd ; efe ydoedd y Mutesellim, nen Is-Lyv- 
ydd dan Nnr-Ullah Bey, pennaeth Hakkiari. Dilynid ef gan ychydig 
nifer dan lawn arfau, ac yn gyffelyb iV meistr yng nghymmysgedd 
eu gwisgoedd ; ond en bod yn llai yn ol israddoldeb en sefyllfaoedd. 
Yr oedd o'r tu ol i'r fintai hon, nn yn gwahaniaethu yn fawr oddi 
wrth y rhai blaenaf. Yr oedd ei ^n lefn ddisglaer, a Uiw y gwirod 
*'raki" ar ei ruddian, yn dystiolaethan diamhenol o'i fod yn Grist- 
ion. Yr oedd yn dew fel ei gymdeithion, ac yn marchogaeth, me- 
gis ag yr oedd yn weddns iddo, ar asyn bychan, yr hwn a gymhellai 
efe yn ei flaen a blaen cyllell gam-ganad. Nid oedd gwahaniaeth 
mawr rhwng ei wisgiad a'r Knrdiaid, ond yn unig ei fod yn cludo 
corn ingc yn ei wregys yn He arfan rhyfel. Hwn ydoedd Bircham, 
y "Goulama d' Mira,"* fel ei gelwid yn gyffredin, — ^Cristion hanner 
gwrthgiliedig, yr hwn oedd oruchwyliwr, arianydd, ac ysgrifenydd 
y pennaeth Hakkiaraidd. * 

* Gwas y Mir neu y Tywysog. 



Pen. VII. PENNAETH KURDAIDD. 149 

Cjfarchais y Mntesellim, fel ag yr oeddjm yn myned heibio i'n 
gilydd ; ond nid ymddangosai bod ganddo ef duedd i dalu y cyfarch- 
iad yn o], heblaw crychaid ei wefus, a rhoch aneglur ; ac efe a'm 
gadawodd i ddeall hon yn y dull a welswn yn briodol. Nid oedd o 
nn diben i ymrafaelio ag ef, ac felly aethnm ym mlaen. Nid aeth- 
om yn nebpell, cyn i an o'i farchogion ddychwelyd attorn, ac a 
alwodd ymaith Takoub Rais, lonunco, ac un o ddynion Tkhoma. 
Edrychais yn ol, a sylwais en bod oil mewn ymddiddan ^'r pen- 
naeth Kurdaidd, yr hwn oedd wedi disgyn 1 ddisgwyl wrthynt. 
Marchogais yn fy mlaen, ac yr oedd awr agos wedi myned heibio, 
cyn i'r tri Ghaldseaid ein goddiweddyd. Yr oedd Uygaid lonunco 
ym mron a saethn allan o'i ben gan ddychryn. Yr oedd hyd yn 
oed esgymygiad' gyffredinol Yakonb wedi rhoddi He i edrychiad 
ofhus. Yr oedd dyn Tkhoma yn llai cjriFroedig. Dechreuodd 
Yakoub drwy ddymnno amaf i ddychwelyd ar unwaith i Tkhoma 
a Tiyari. Dywedai bod y Mntesellim yn defnyddio bygythion 
mawrion ; gan ddywedyd, megis ag y darfii i Nur-Ullah Bey ym- 
ddwyn at nn anghredadyn a ddaeth i y spio y wlad, ac i ddysgu y Tyrc- 
iaid am en mwnan, gan gyfeirio at Schultz,*yr ymddygai yntan yr un 
m\id attaf finnan ; a'i fod wedi anfon dyn at y pennaeth Hakkiar- 
aidd, i fynegi iddo fy mod ar y mynyddoedd. "Rhaid i ni ddych- 
welyd yn ol ar unwaith," ddywedai Yakoub, gan ymaflyd yn fy 
ffrwyn, "neu. Wallah, bydd i'r ci Kurdaidd hwn ein Uadd ni oil." 
Yr oeddwn i wedi ffurfio cynllun arall; a chan dawelu ofnau fy 
mhobl hyd y gallaswn, aethum yn fy mlaen yn fy nhaith tu a Baz. 
Ond yr oedd lonunco yn chwilio ei gof am bob llofruddiaeth a bri- 
odolid i Nur-Ullah Bey; ac ar ol pob chwedl newydd arswydus, 
troai Yakoub ei fal, gan addunedu myned yn ei ol tu ag Asheetha. 

Marchogasom am agos i bedair awr, trwy y dyffryn gwyllt disathr 
hwn. Yr oedd ar fy mhobl braidd ofn Uefaru, a chrynhoent at en 
gilydd megis pe buasai y Kurdiaid ar ymosod arnom. Ban neu dri 
o'r gwyr arfog a ddringent y creigiau, ac a redent o'n blaen fel 
peithwyr; eithr ni thorrid ar unigolrwydd y He, ond gan eryr a 
ehedai uwch ein pennau, neu gan afr wyllt a groesai ein llwybr yn 
achlysurol. Yn y gwanwyn, ac yn gynnar yn yr haf, mae y Uan- 
nerchau anghyfanneddol hyn yn orchuddiedig gan bebyll pobl 

• Cofir i'r teithiwr hwn gael ei lofruddio gan Nur-Uilah Bey. 



150 NINEFEH A»I GWEDDILUON. Pen. VIL 

Tkhoma, a*r Knrdiaid, j rhai a g&nt borfa fras ar lechweddau y 
bryniau i'w diadelloedd. 

Yr oedd yn ganol dydd cyn i ni gyrhaeddyd troed y mynydd a'n 
gwahanai oddi wrth dalaeth Baz. T bwlch ag oedd gennym i'w 
groesi oedd un o'r rhai uchaf yn y wlad Chaldeaidd, ac ar y pryd 
hwn yr oedd eira amo. Yr oedd yr esgynfa yn hir, yn Uethrog, ac 
yn flinderus. Gorfu amom gerdded, ac hyd yn oed heb ein pwysaa 
niy yn brin y gellai y mnlod ddringo y rhiwian, ond cawsom ein 
gwobrwyo yn dda am ein llaAir pan ddringasom ei grib. Golyg& 
o ardderchowgrwydd anarferol a ymagorodd ger ein bron. Wrth ein 
traed yr ymestynai dyfiryn Baz, ac nid oedd ei bentrefi a'i erddi 
ond megis ysmotian yn ymddangos yn y pellder. 0*r tu hwnt i*r 
d3rffryn, ac ar bob ochr i ni, yr oedd megis mor o fynyddoedd; ym- 
ddangosai pigyman o bob dullian ac uchelderau ; rhai o honynt yn 
orchuddiedig gan eira^ eraill yn oerllyd a noeth ; a*r trummiau pellaf 
a welid yng ngororau pellenig Persia. Bhifais naw rhes o fynydd- 
oedd g^ahanoL Dwy graig anferth a ffurfient fath o borth yn groes 
i'r bwlch, ac mi a eisteddais rhyngddynt am rai munndau, yn sylln 
ar yr olygfa ardderchog oedd o'n blaen. 

Yr oedd ein disgynfa yn serth a pheryglus ; mor serth ag y gallasai 
carreg braidd syrthio ar eglwys Ergab, a welid fel ysmottyn gwyn 
oddi tanom. Aethom heibio i graig a el wid ''Craig Ymenyn,** oblegid 
defod o darddiad baganaidd, y mae yn debyg, ag oedd yn hanfodi 
ym mhlith y bugeiliaid Ghaldseaidd, o roddi ami, megis ofirwm, y 
dernyn C3mtaf o ymenyn a wnaed yn gynnar yn y gwanwyn. Fe 
ag y dynesem at y pentref^ gwelem amryw o'r trigolion yn gweithio 
yn y meusydd; gadawsant en gwaith, a dilynasant ni. Mae yr eg- 
lwys yn sefyll ryw beUder oddi wrth y tai; a phan gyrhaeddasom 
hi, perodd trigolion y pentref i*m hoU weision ddisgyn, ac Ibra- 
liim Agha, yn en plith, yr hwn a fwngialai ar yr anghredinwyr pan 
yn tynnu ei draed o'r warthafl. Cyfodai y Cristionogion- en pen- 
dorchau, yr hyn sydd bob amser yn arwydd o barch ag a ddangosir 
ar achlysuron o*r fath hyn. 

Mae tai Ergub wedi cael eu hadeiladu yn dwrrau. Arosasom mewn 
llannerch agored yn eu canol, ac mi a orchymynais am fod i'm 
Uawrlen gael ei thaenn yn gyfagos i ffynnon a gysgodid gan dwrr 
o goed. Amgylchynwyd ni yn fiian gan drigolion y pentref. Eis- 
teddodd y Melek a*r offeiriad gyd k ni. Yr oedd y dynion mewn 



Pbn. vil pentref ergub. 151 

gwisgoedd ac arfogaeth dda; ac yn gyffelyb i bobl Tkhoma, braidd 
y gellid en hadnabod oddi wrth y Kurdiaid. Yr oedd amiyw o'r 
menywaid mor landeg a bod a hawl ganddynt i eistedd yn y lle^edd 
blaenaf a gymmerent hwy yn y dorf. ' Gwisgent addnrniadau arian 
a gleiniau ar eu talcennau, ac yr oedd am danynt siaccedi a Uodrau 
liwiau coeg-wych. 

Owedi i lythyr y Patriarch gael ei ddarllen, ac wedi rhoddi bodd- 
lonrwydd i'r ymofyniadau yn ei gylch, trodd yr ymddiddan am 
ymgyrch ddisgwyliedig Beder Khan Bey yn erbyn Tkhoma, ac ys- 
gogiadau Nur-Ullah Bey, ynghylch yr hyn bethan, yr oedd pobl Baz 
mewn anesmwythder mawr. Er bod y dalaeth hon wedi bod 3m 
hir dan bennaeth Hakkiari, ac yn tain treth flynyddol iddo, ac wedi 
cael ei gosod dan amrywiol o daleion poenns, a than orthrymder a 
thrais, etto ni ddiarfogwyd hi erioed, ac ni fii yn agored i gyflafan 
cjrffelyb i'r gyflafan a gymmerodd le yn Tiyari. Yr oedd achos yn 
awr i ofni y gellai cynddaredd benboethniadol Beder Khan Bey 
gael ei droi atti, yn gystal ag at Tkhoma: ac unig obaith y trigolion 
oedd ar gyfryngiaeth gyfeillgar Nur-Ullah Bey, deiliaid yr hwn yn 
bresennol a broffesent fod. Ond yr oeddynt wedi dechreu cnddio eu 
Uyfrau eglwysig a'u meddiannau, gan ddisgwyl dyfodiad y trychineb. 

Oymhellai y Melek a*r offeiriad fi i gyfrannogi o'u lletteugarwch- 
Bewisais dy yr offeiriad, i*r hwn yr aethomyn y prydnhawn. Diodd- 
efei yr ofFeiriad yn fawr oblegid y ddeirthon, ac heb law hynny, yr 
oedd yn hen ac yn fethedig. Bhoddais iddo rai meddyginiaethau 
er attai ei dwymyn, am ba rai yr oedd efe yn ddiolchgar iawn. 
Daeth gyd k ni i'r eglwys ; ond nid oedd dim yn sefyll, namyn y 
mnriau yn unig. Yr oedd y Uyfrau a'r celfi mewn rhan wedi cael 
eu cludo ymaith gan y Kurdiaid, ac mewn rhan wedi cael eu sym- 
mud i le o ddiogelwch gan bobl y pentref. 

Ar ol digwyddiadau y bore, yr oeddwn wedi penderfynu yn fy 
meddwl i fyned ar unwaith at Nur-Ullah Bey, cartref yr hwn nid 
oedd dros daith fer o ddiwmod o bellder; ond pan fynegais fy 
mwriad i Mr. Hormuzd Bassam, aeth mor ofnus, ac a ddywedodd 
mor benderfynol y dychwelai efe ei hun, yn hytrach nag ymddir- 
ied ei hun yn nwylaw Mir Hakkiari, fel y gorfu amaf roddi heibio 
fy mwriad. Yng nghyflwr presennol y mynyddoedd, nid oedd ond 
dau Iwybr yn agored i mi; naill ai ymweled &'r pennaeth, yr hwn, 
fe allai, wedi iddo wybod diben fy nhaith, a'm derbyniai ac a'm 



152 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pm VII. 

cynnorthwyai, megis y gwnaeth & Dr. Grant; neu ynte dychwelyd 
yn fy ol yn uniongyrchol. Gyd a gofid, penderfynais ddychwelyd 
yn fy ol yn ddiymaros. Cyn mynegu fy nghynllyniau i neb, an- 
fonais am ddau o weinyddwyr Nur-UUah Bey, y rhai a ddigwydd- 
ent fod yn y pentref, a thrwy roddi anrheg fechan iddynt, mi a'u dar- 
bwyllais i fyned 4 llythyr bychan i'w meistr. Tueddwyd hwynt i 
gredn fy mod yn bwriadu ymwe]ed &g ef y dydd nesaf, ac anfonais 
Gristion i edrych a aent ar hyd y ffordd oedd yn myned tu a Jnlam- 
erik. Yr oedd bradwriaeth ac eofndra Nur-Ullah Bey mor adna- 
byddus, fel y meddyliais mai y peth callaf a allwn wnenthur oedd 
ei dwyllo, rhag iddo osod cynllwyn yn fy erbyn ar fy nychweliad i 
Tkhoma. Cychwynaia gan hynny cyn torriady dydd, a cbyn bod neb 
yn y pentref yn gwybod am fy ymadawiad, ac aethnm ar byd y 
ffordd y cyrhaeddais Baz drwy ei theithio y dydd o'r blaen. 

Croesasom y bwlch mor gynted ag y gallem, a phrysurasom drwy 
ddyffryn hir diffrwyth, a chyrhaeddasom Gnnduktha, heb gyfarfod 
& neb ar ein taith; ac yr oedd yn gysur mawr i'm cymdeithion, 
canys ni allent guddio eu dychryn drwy gydol taith y bore. 

Arosasom i gymmeryd ein lluniaeth boreuol yn Gundnktha^ a 
gwelsom y Melekiaid yn Tkhoma Gowaia. Yr oedd pobl y pentref 
hwn wedi teimlo yn dra blindems o'n plegid, gan fod y Mutesel- 
lim wedi arcs yno am noson, ac wedi bytheirio bygythion ofhadwy 
amom. Deallais ei fod jn myned i Chal, er mwyn penderfynu 
rhyw ymrysonau ag oeddynt wedi cymmeryd He rhwng Kurdiaid 
y dalaeth honno a Churdiaid Hakkiari, ynghyd k bod Bircham 
wedi cael ei anfon i Tkhoma gan Nur-Ullah Bey i gymmeryd ei 
deulu a'i gyfeillion oddi yno ; " canys y tro hwn," meddai y pen- 
naeth, "mae Beder Khan Bey yn bwriadu gorphen fi.'r Cristion- 
ogion, ac nid gwnenthur caethion o honynt i Dyrciaid a Chonsuliaid 
i'w rhyddhau." 

Yn gymmaint ag y dymtmwn ymadael & Tkhoma mor gynted ag 
y gallwn, gwrthodais y lletteugarwch a gynnygiwyd i mi gan Melek 
Futros, ac a farchogais ym mlaen tu a Birijai. 

Gan na ddymunwn ddychwelyd i Asheetha drwy Baola a'r pen- 
trefi yr oeddym wedi ymweled k hwynt yn barod, penderfynais — 
er a ddy wedid gan bobl Tkhoma am anhawsderau y bylchau rhyng- 
ddom a*r Zab, — i groesi mynydd Khouara, yr hwn a ymgyfyd o'r 
tu cefn i Birijai* Nid oeddynt wedi darlunio yr anhawsderau yn 



Pew. VII. PENTREP BE-ALATHA. 153 

fwy nag oeddynt. Wedi i ni Insgo ein hunain am ddwj awr dros 
gerrig rhyddion, ac ar hyd gefnennau culion, cyrhaeddasom y drum 
yn flinedig ac allan o anadl. Oddi ar y grib, edrychem dros holl 
ddyffryn Tkhoma, a'i bentrefi lion, pa rai a derfynid ar y tu dwy- 
reiniol gan fynyddoedd uchel Kareetha; ar y tu Gorllewinol, 
adnabum fannau Asheetha, dyffryn y Zab, Ohal, a'r uchelion a 
gyfanneddir gan y Kurdiaid Apenshaidd. 

Mynydd Khouara ydyw y Zoma, neu diroedd pori haf trigolioa 
Ghissa a Birijai. Fel ag yr esgynem, aethom keibio i amryw o 
luestai ac ogofau anghelfydd, a'u drysau wedi eu banner cau gan 
gerrig rhyddion ; ac yn y Ueoedd hyn y cedwir y diadelloedd yn y 
HOB er mwyn eu diogelu rhag creaduriaid rheibus. Mae ffynnon o 
fewn ycbydig bellder i ben y bwlch, ac ychydig o goed yn gyfagos ; 
end heb law hyn, mae y mynydd yn noeth, ac ar yr amser hwn o'r 
flwyddyn heb wyrddni o unrhyw fath. 

Wedi disgynfa brysur am awr, cyrhaeddasom bentref Tiyariaidd 
Be-Alatha, — crug o adfeilion ar bob ochr i*r dyffryn. Yr oedd yr 
ychydig drigolion oeddynt yn fyw yn dlodion iawn; ac yr oedd y 
frech wen yn fiymig yn eu plith. Nid oedd y dyfr-ffosydd a ddin- 
ystriasid gan y Kurdiaid, wedi eu hadgyweirio, ac yr oedd y caeau 
gan mwyaf yn ddidriniaeth. Yr oedd hyd yn oed yr eglwys etto 
heb gael ei hail-adeiladu ; a chan fod y coed a dorrasid yn gor- 
wedd ar draws y ffordd ; a'r coed golosgedig ar hyd y gerddi, yr 
oedd ar y lie olwg anghyfanneddol. Derbyniwyd ni yn garedig 
gan Shamasha, neu ddiacon, plant yr hwn oeddynt yn y frech wen, 
ac yn orchuddiedig gan grach aml-lywiog, ac a lanwent y bwthyn 
gwaelaidd. Menywaid a phlant a ddeuent attaf, pa rai oeddynt 
wedi cael eu hanffurfio gan y frech, ac a grefent am feddyginiaeth ; 
end yr oedd tu hwnt i'm gallu wneuthur daioni iddynt Yr oedd 
ein lletteuwyr, fel y Ueill o'r trigolion, mewn tlodi mawr. Nid 
heb anhawsdra y cawsom ychydig garas ac ymenyn drewllyd, yr 
hyn a gasgl wyd drwy gyfraniadau o bob t^ ; ac nid oeddwn yn gallu 
dimad pa fodd yr oedd pobl Be-Alatha yn byw. Etto yr oedd y 
diacon yn lion a boddlon, ac yn yraostwng dan yr anffodiau a 
ddigwyddasent i'w bentref, ynghyd ^'r truenusrwydd a ddaeth ar 
warthaf ei deulu. 

Wrth ymadael i'r pentref, »yr hwn ni chynnwysai yn bresennol 
ond deg o deuluoedd, cyfarchwyd fi gan hen offeiriad,yr hwn fu yn 



]54 NINKFEH A'l GWEDDILLION. Pen. VII. 

disgwyl hyd on id aethum heibio, ac efe a ddeisyfodd arnaf fwjtta 
bara dan ei gronglwyd. Yn gymmaint a bod ei fwthyn ym mhell, 
gorfd arnaf wrthod ei garedigrwydd, er i'w garedigrwydd gwledig, 
a'i ddttU addfwyn gyffwrdd &*m teimladau. Wedi iddo ddeall nad 
elwu gyd &g ef, mynnodd ddyfod gyd & ni i*r pentref nesaf, ac a 
gymmerodd gyd kg ef dri neu bedwar o fynyddwyr cryfion i'n cyn* 
northwyo yn ein taith ; canys yr oedd y fiyrdd, meddai ef^ agos a 
bod yn anhydraidd. 

Heb gymmorth yr offeiriad da hwn, bnasai ein cynnygiad i gyr- 
haeddyd Marth d' Kasra, yn sicr o fod yn anobeithiol. Troisom yn 
ol fwy nag nnwaith, mewn anobaitb, yng ngwyneb y creigian Uithrig 
a'r gonfynn llethrog. Yr oedd Ibrahim Agba yn y bottasau mawr- 
ion ag oeddynt wedi cael eu gwnenthnr yn ol y dull Tyrcaidd, ac yn 
ddigon helaeth i draed teuln cyfan weddu ynddynt, mewn mwy o 
anhawsderau na neb o honom. Pan gynnygiai efe farchogaeth 
mnl anghyfarwydd k chyfrwy, yr oedd yn sicr o lithro dros gynffon 
y creadur nes byddai yn ymgreinio ar y Uawr, er difyrrwch mswr 
i Yakonb Bais, i'r hwn yr oedd ei helyntion yn destunau o siarad 
ac o chwerthin ganddo wrth bobl y pentrefi. Pan fyddai yn cerdded 
yr oedd ei fottasau, naill ai yn glynu rhwng agennau y creigiau 
neu yn cael en llenwi i cherrig mfin, er anghysnr mawr iddo. O'r 
diwedd pan ag yr oedd yn cynnyg croesi gwely o gerrig rhyddion, 
collodd bob presennoldeb meddwl, gan aros yn sefydlog yn y canol^ 
ac yn ofnus i fyned ym mlaen, neu i ddychwelyd yn ei ol. Yr ys- 
garthion a gilient rhag ei afaelion, ac efe a edrychai lawr i'r dyfh- 
der du, tn ag at yr hwn yr oedd yn raddol yn ymsuddo gyd a'r crug- 
Iwyth a roed ganddo mewn cyfiro. Yr oedd yma ddigonol aches 
yn ddiau i ddychrynn nnrhy w Dyrciad, ac Ibrahim Aga a ymaM 
yng ngwyneb y goriwared,— yn arlnn o anobaith. "Pa beth y mae y 
Eurdiad yn ei wnenthnr/* ebai Tiyariad, yr hwn a gynunerai bod pob 
Mussulmaniad yn Gurdiad, a'r hwn ar y pryd oedd yn disgwyl am 
le i fyned heibio; "A oes yma ryw beth i beri i wyneb dyn droi yn 
welw? Dashta, dashta ydyw hwn'* (gwastadedd, gwastadedd.) Ib- 
rahim Agha, gan ddyfala odd! wrth y geiriau Kurdiada dashta, 
ystyr y rhai a wyddai, feddwl cyfarchiad y Kurdiad, a fa agos ag 
anghofio ei berygl yn ei ddigder a'i gynddaredd. '^ G^hannem i'ch 
dashta," floeddiai efe, gan ymaflyd yn y cerrig llithredig, "a dian- 
rhydedd i'ch gwraig a'ch mam. Oh ! na allwa ryw fibrdd neu gilydd 



Pen. VII. MARTH D' KASRA, A CHONBA. 155 

ddangosi'r anghredadyn pa beth ywchwerthin am farf Osmanli, a'i 
alw yn Gurdiad hefyd." Trwy gymmorth y mynyddwyr, achubwyd 
ef o'r perygl yr oedd ynddo, ond ni adferwyd ef i' w londer. Trwy 
rym corphorol, llusgwyd y mnlod dros hwn a Ueoedd cyffelyb iddo; 
y Tiyariaid a ymaflent ynddynt gerfydd eu cebystrau a'u cynffonau, 
ac s^'u taflent dros eu hochrau. 

Buom ddwy awr yn ymorchestu drwy yr anhawsderau hyn, cyn 
cyrhaeddyd Marth d' Kasra, yr hwn gynt oedd bentref mawr, ond 
yn awr ni chynnwysai ond deugain o dai.* Ond yr oedd ei ym- 
ddangosiad yn fwy blodeuog na phentref Be-Alatha ; ac yr oedd y 
gwinllanoedd a'r gerddi a'i hamgylchent, wedi cael en trin a'u dyfr*- 
han yn ofalns. Goruwch Marth d' Kasra, ar graig uchel grogedig, 
mae pentref Lagippa, yr hwn sydd wedi ei leihau i ddeg o dai. Ni 
all creaduriaid Uwythog ddringo iddo. Marchogais i dy^ offeiriad, 
ac a eisteddais yno tra gorphwysai y mnlod. 

Nid oedd y fibrdd rhwng Marth d'Kasra a Chonba yn llai ei han- 
hawsderau a'i pheryglon, na*r fibrdd a deithiasom yn y bore. Mae 
gerddi pentref Marth d' Kasra yn cyrhaeddyd i'r Zab, a galiasem 
ddilyn y dyffryn ; ond dewisai y bobl oedd gyd 21 ni y ffordd ferraf 
dros y mynydd, fel y gallem gyrhaeddyd Chonba cyn y nos. 

Yr oedd pentrefi dyfiryn y Zab wedi dioddef mwy oddi wrth y 
Kurdiaid nag unrhyw ran arall o Tiyari. Yr oedd Chonba ym 
mron a'i adael yn llwyr, ei dai a'i eglwysi oeddynt yn bentwr o ad- 
feilion, a'i erddi a'i berllannau wedi en hesgeuluso ac yn ddidriniaeth. 
Kid oedd yno un gronglwyd y galiasem drenlio y nos dani; a gqifa 
arnom daenu ein llawrlenni o dan dwrr o goed cyll ffrengig, yn 
gyfagos i ffynnon glaer lawn o ddwfr. Dan y coed hyn y gosodwyd 
pabell Beder Khan Bey^ ar ol y gyflafan fawr; ac yn y fan hon y 
derbyniodd efe Melek Ismail, pan draddodwyd ef yn garcharor i'w 
ddwylaw. Yr oedd Yakonb Bais yn bresennol pan gyflawnwyd y 
lofruddiaeth ar bennaeth Tiyari, ac fel hyn y darluniai efe y dig- 
wyddiad. Wedi i'r pennaeth flaenori ei bobl i ymddiffyn y bwlch, 
ac wedi cyflawni gorchestion o wroldeb, drylliwyd ei forddwyd gan 
belen drnll, ac efe a gludwyd gan ychydig o ganlynwyr i ogof mewn 
cwm neillduedig; jm. mha le y gallasai fod yn ddiogel yng ngwyneb 
ymchwiliad ei elynion, oni buasai i fenyw er mwyn achnb ei bywyd, 

♦ Mae yn y pentref ddwy eglwys a dau offeiriad. 



156 NINEFEH Al e WEDDILLION. Pbn. VII. 

fradychu ei jmguddfa. Llusgwyd ef lawr ar hyd y mynydd gyd k 
gorfoledd anifeilaidd, ac a ddygwyd ger bron Beder Khan Bey. 
Yma, syrthiodd ar y ddaear. " Paham y mae yr anghredadyn yn eis- 
tedd ger fy mron i?" ebai y pennaeth ffymig, yr hwn oedd wedi gweled 
yr aelod drylliedig, "a pha gi ydyw hwn ag sydd wedi beiddio ty- 
walltgwaed y gwirgredinwyr?" "0 Mir," attebai y Melek Ismail, 
yr hwn ni frawychasid, ac a ymdrechai gyfodi, "mae y fraich hon 
wedi dwyn by wydau ugain o Gurdiaid 3rmaith ; a phe buasai Daw 
yn fy arbed, cynnifer ahynny dracbeih a syrthiasent drwyddi," cyf- 
odod Beder Khan Bey, ac a gerddodd at y Zab, gan amneidio ar ei 
weinyddwyr i ddwyn y Melek atto ef. Trwy ei gyfarwydcKd, dal- 
iwyd y Melek uwch ben yr afon, ac & chleddyf torrwyd ymaith ei 
ben oddi wrth y corph ; a'r pen a'r corph a daflwyd i'r afon. 

Hynododd holl deuln y Melek eu hunain drwy en gwroldeb, yn 
amser y goresgyniad. Safai ei chwaer wrth ei ochr, a lladdodd 
bedwar dyn, cyn iddi syrthio dan glwyf marwol. 

Yr oedd twrr o gyll ffrengig gynt yn cysgodi y fiynnon, wrth yr 
hon y disgynasom, ac yr oeddynt yn nodedig yn Tiyari am eu 
maintioli a'u hacddwch, torrwyd hwynt i lawr gan y Kurdiaid, ac yr 
oedd eu paladrau yn bresennol yn gorwedd ar y ddaear. Gadawyd 
ychydig o goed Uai ar eu traed, a'r rhai hyn a'n cysgodent Y dwfr, 
yr hwn a darddai o droed craig grogedig, • ydoedd bur ac adfywiol; 
ond y dyfr-bibelli a'i cludent i'r meusydd, oeddynt wedi cael eu 
dinystrio, ac yr oedd cors fechan wedi ymffurfio oddi amgylch y 
ifynnon. Yr oedd y lie gan hynny yn heigio o wybed gwenwyn- 
11yd, ac yr oeddym yn gorfod cadw t&nau mawrion i gynneu drwy y 
no8, er mwyn gochelyd eu hymosodiadau. 

Bore drannoeth esg3masom ddyffryn y Zab, am ynghylch tair 
milldir, er mwyn croesi yr afon. Y ffordd a arweiniai i dalaeth 
Tiyari uohaf, pentrefi yr hon oeddynt yn y golwg o'r dyffiyn, naill 
ai ar gopaau creigiau unigol, neu yn ymguddiedig mewn cymmydd 
cysgodol. Mae yr olygfa yn ardderchog. Ymwthia yr afon drwy 
wddf cul, a'r mynyddoedd a ymddyrchant, y naill goruwch y Hall, 
mewn cymmysgedd gwyllt, ac oil yn noethion a diffrwyth, ond y 
mannau ag y mae y mynyddwyr wedi dwyn pridd iddynt, ac wedi 
amgylchynu eu bwthynod a gerddi a gwinllanoedd. 

Yr oedd pont wiail yn y parth hwn o'r afon mewn gwell cyflwr 
na phont Lizan, ac aethom a'n mulod yn groes iddi heb anhawsdra* 



Teh. VII. KASHA ORAHO. 157 

Wedi disgyn i bellder bychan gyd k glennydd y Zab, troisom i'r 
mynyddpedd, ac wedi myned drwy Kona Zavvi a Bitti, dau ben- 
tref Eurdaidd ynghanol perllannau, nyni a gyrhaeddasom Sers- 
peetho tu a chanol dydd. Eisteddasom am ddwy awr yn nhy off- 
eiriad, yr hwn a'n derbyniodd yn dra charedig. bedwar ugain o 
deuluoedd, deg ar hugain a orfucheddasant y gyflafan ; y lleill a 
ddinystriwyd yn hollol. Yr oedd y ddwy eglwys yn aros yn eu 
hadfeilion ; ac ychydig nifer o'r bwthynod oedd hyd yn hyn wedi 
cael eu hail-adeiladu. Yn y prydnhawn, decbreuasom drachefn ar 
ein taith, ac wedi croesi mynydd uchel a diffrwyth, disgjrnasom 
i Asheetha. 

Yn gynunaint ag y dymunwn ymweled k rhyw fwnau efydd, am 
y rhai y crybwyllwyd wrthyf gan bobl yr ardal, cyttunais 4 Kasha 
Honnuzd, ac un Daoud, yr hwn fu yn gweithio gyd k mi yn Nimroud, 
i ddyfod gyd k mi. Gadawsom Asheetha, a dilynid ni gan Yakoub 
Rais, yr ofieiriaid, a'r prif breswylwyr, y rhai a ganasant yn iach i 
ni ryw bellder o'r pentref. Aethom ar hyd ffordd wahanol i'r hon 
a ddilynasom wrth fyned i'r mynydd, ac felly darfa i ni ochelyd es- 
gjmfa dra serth. Wrth ddisgyn i'r dyffryn sydd rhwng Berwari ac 
Asheetha, goddiweddasom fintai liosog o deithwyr, a meddyliais ar 
y cyntaf mai Kurdiaid oeddynt. Pan ag yr oeddynt yn saethu o'u 
dmlliau, ac yn aros ynghanol tewlwyn o frwyn, dynesem attynt. 
Ghalddeaid Nestoriaidd oeddynt, yn dychwelyd o Mosul i'r mynydd- 
oedd. Yn eu plith yr oedd Kasha Qraho*, offeiriad dysgedig a thei- 
Iwng, yr hwn a fibdd i Asheetha, yn amser y gyflafan. Ar gyfrif 
ei ddysgeidiaeth, a'i wybodaeth hollol o gyflwr gwladwriaethol y 
llwythau, a'i adnabyddiaeth o ddaliadau yr eglwys Chaldaeaidd, yr 
oedd "wedi bod yn ysgrifenydd i Mar Shamoun yn amser ei alltud- 
iaeth. Yr oedd tair blynedd agos er pan adawodd y mynyddoedd, 
ac yr oedd yn hiraethu am ei awyr enedigol. Yn wrthwynebol i 
gynghor ei gyfeillion, penderfynodd ymadael k'v dyffrynoedd; ac yn 
awr yr oedd efe a'i wraig, a'i fab, yn dychwelyd yn eu hoi i Tiyari. 
Eisteddais gyd kg ef am ychydig funudau, ac ymadawsom i beidio 
cyfarfod byth mwyach. Ychydig ddiwrnodau ar ol hyn disgynodd 
Beder Klian Bey a'i finteioedd i Asheetha. Gorchwylion o greulon- 
deb adnewyddol a alwasant i gof yr offeiriad y golygfeydd gwaed- 

* Llygriad o Auraham Abraham. 



158 NINEFEH Al GWEDDILLION. Pjw. VII. 

Ijd a ganfjddodd gjnt, ac efe a fu farw o ofid, gan alaru oblegid 
cyflwr tmenns y llwythan Cristionogol. 

Gan adael y dyfrr3ni yr esgynasom ar hyd-ddo yn ein dynesiad i 
Tiyari, daethom i'r mynyddoedd ar y Haw ddehen, ac wedi esgyn 
fynu yn fnan, aethom i ganol coedwig o dderw. Bn ein harwem- 
yddion ryw gymmaint o amser cyn darganfod genau y mwn-glawdd, 
yr hwn nid oedd yn adnabyddus ond i ychydig o'r mynyddwyr. 
fewn rhy w bellder i'r genan, yr oedd mwn efydd mewn cyflawnder 
yn wasgaredig rhwng y cerrig rhyddion. Disgynais gyd &g an- 
hawsdra, a gwelwn amryw dramwyfeydd yn myned i amrywiol 
ffyrdd, wedi eu can fynu, yn fwy neu yn llai, Hg ysgarthion a phridd, 
y rhai yr oedd yn rhaid eu symmud cyn y gallwn chwilio y rhanau 
mewnol o'r mwn-glawdd. 

Wedi gadael talaeth Holamoun a Geramoun ar y tu deheu, aeth- 
om i ddyffiryn dwfh, ac a farchogasom am bum awr drwy goedwig o 
dderw, a ffawydd, a choed mynyddig eraill. Aethom heibio i ych- 
ydig o wersylloedd Kurdaidd, y rhai oeddynt wedi dewis rhyw ian- 
nerch mewn cwm anghyfannedd i osod eu pebyll duon amo ; ond 
ni welsom ddim pentrefi hyd oni chyrhaeddasom Ghallek. Wrth 
ochr y ffordd, pan oeddym yn disgyn i'r lie liwn, gwelais adiail 
mawr o wneuthuriad cadam, o gerrig pedwar onglog. Metbais a 
deall bod unrhyw draddodiad yngl^n &*r gweddillion hyn ; a meth- 
ais gael enw arno ; a methais a phenderiynu ynghylch natur yr 
adeilad. Yr oedd yn amlwg ei fod yn hen waith, a gellai mai 
ymddiffynfa Assyriaidd ydoedd, er mwyn rheoli y fynedfa i*r myn- 
yddoedd. Gelwir y bwlch Kesta, oddi wrth bentref Kurdaidd o'r 
enw hwnnw. 

Mae Ghallek yn bentref mawr, yn cael ei breswylio mewn rhan 
gan Ghaldasaid, ac mewn rhan gan y Kurdiaid. Mae yno yng- 
hylch pumtheg o deuluoedd Gristionogol, ac y mae yno eglwys ac 
offeiriad. Mae y gerddi yn helaeth iawn, ac yn cael eu dyfrhau yn 
dda; ac y mae y tai agos yn guddiedig gan fforest o goed jffrwythau. 
Treuliasom y nos ym mhreswylfod y Kiayah, ac ymddygwyd yn 
garedigol attom. 

Yn y bore, marchogasom am ryw hyd gyd k glennydd y Khabour, 
ac ym mhen pum awr a banner o Ghallek, rhydiasom y Supna, yr 
hon sydd yn myned iddi. Arosasom ym mhentref Kurdaidd Ounneli 
yn adeg canol dydd, a chyfarfuasom yno a Su-bashi — ^math o gasglwr 



Ppii. VII. SU-BASHI. 159 

trethi — o Mosul^ yr hwn a'n derbyniodd mewn modd teilwng o'n 
mawredd ein deuoedd. Yr oedd mewn trwsiad rhyfedd o wisgoedd 
Osmanlu a Churdaidd, a'r rhan fwyaf o honynt wedi cael eu cym- 
meiyd drwy drais oddi ar breswylwyr yr ardal oedd dan ei ofal. 
Ymddygodd attaf mewn caredigrwydd drudfawr, ond ar draul y 
Knrdiaid^ wrth ba rai y dywedodd fy mod yn gyfaill neillduol i'r 
Vizir, ac yn berson o werth mawr. Efe ei hun a ddygodd y ddys- 
glaid gyntaf o pillan, yr hon a ddilynid gan isgell, a kibaubs cy w- 
ion, mel, yaghort, hufen, ffrwythau, yngbyd kg amrywiaeth o 
ddanteithion Kurdaidd. Gwrthodai eistedd, ac a weinyddai amaf 
pan yr ymborthwn. Gan ei fod yn amlwg nad oedd y sylw parchus 
hwn o honof heb ei ddiben, gan berson mor fawr, cynnullais 
ychydig nifer o Gurdiaid, pan ymadawodd ef, ac wedi ynnill eu 
byder drwy dalu am fy moreufwyd, deallais bod fy Uetteuwr 
wedi ymddwyn yn galed at y pentrefi oedd dan ei lywodraeth, a 
bod y trigolion, ar ol cael eu gyrru i anobaith, wedi anfon dirprwy- 
aeth i osod eu hanghenion ger bron y Pasba. Bboddodd hyn eg- 
lurhad hollol ar ddull fy nerbyniad, canys braidd y gallaswn briod- 
oli hynny i'm haeddedigaetbau fy bun. Megis ag yr oeddwn wedi 
meddwl, daeth fy Uetteuwr attaf cyn i mi ymadael, ac a ddech- 
reuodd ymadroddi ar gymmeriad y Kurdiaid yn gyffredinol, ac ar 
y ffordd i'w llywodraethu. "Wallah, Billah, Bey!" meddai ef, 
" nid ydy w y Kurdiaid hyn yn Fussulmaniaid ; maent yn waeth nag 
anghredinwyr; nid ydynt ddim ond lladron a Uofruddion; tor- 
fynyglant ddyn am un *para.' Chwi wyddoch pa beth i' w ddywedyd 
wrth y Pasha pan ymhola efe S, chwi am danynt. Anifeiliaid yd- 
ynt ag sydd raid eu gyrru a genfa ac 4g yspardyn ; rhoddwch iddynt 
ormod o haidd," gan fyned ym mlaen §.'i gymhariaeth, "hwy a 
dewychant, ac a ant yn anfad a pheryglus. Na, na, y mae yn rhaid 
cymmeryd ymaith yr haidd, a pheidio gadael dim iddynt, ond y 
gwellt yn unig." " Yn ddiammeu yr ydych chwi," medd wn, gan ed- 
rych ar ei fantell Gurdaidd aml-lywiog, "wedi gofalu gadael iddynt 
mor lleied ag a allech, rhag iddynt dewychu." "Myfi ydyw y lleiaf 
hoU weision y Pasha," ddy wedai yntau, gan wneuthur esgyrnygiad 
llydan, "ond etto, fel ag y mae Duw yn gwybod, nid ydwyf yn llai 
fy zel yn ei wasanaeth." Ond beth bynnag, y mae yn rhoddi bodd- 
lonrwydd i'r meddwl, bod cyfundraeth y Su-bashi o lywodraethn, 
yn gosod Kurdiaid a Christionogion ar yr un tir, a bod y Mussul- 



160 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. VIL 

maniaid eu hunain yn awr yn profi o'r truenusrwydd hwnnw a os- 
odent mor hirfaith ar eraill heb unrhyw gospedigaeth. 
Croesasom yn fuan ddyiFryn Amadiyab, a chan gyrhaeddydy ffordd 
fawr rhwng Daoudiyah a Mosul, aethom dros ryw frynian isel yn 
Mth gan bentrefi Kurdaidd. Yn Kuremi, drwy ba le yr aethom, y 
preswylia Sheikh tra sancteiddiol, yr hwn a fwynha glodmawr am 
sancteiddrwydd a gwyrthiau drwy Kurdistan. Eisteddai yn yr 
I wan, neu ystafell agored, mewn ty tlws, jr hwn a adeiladwyd, a 
gedwid mewn adgy weiriad, ac a wyngalchid yn barhaus gan drigol- 
ion y lie. Ei farf, yr lion oedd mor wynned a'r eira, a syrthiai ym 
mron hyd ei ganol ; gwisgai bendorch, a gwisg laes o liain gwyn 
heb frycheuyn arni. Yr oedd agos a bod yn ddall, ac a eisteddai 
gan ymdaflu o nn ochr i'r Hall, a gosod ei fysedd ar ei ruddiau. Mae 
efe yn cadw ympryd gwastadol, ac nid y w un amser yn bwytta o dor- 
riad y wawr hyd fachludiad haul. Ar lech yn ei ymyl yr oedd rhes o 
ddyfr-lestri o bob dulliau, yn barod i'w defhyddio pan fachludai yr 
haul. Nid oedd Ibrahim Agha yn fwy cyfeillgar i'r Kurdiaid nag 
oedd i'r Su-bashi ; ac a roes enw tra dirmygedigar y Sheikh wrth 
fyned heibio; yr hwn enw, pe ei clywsid gan drigoHon y pentref, 
a allasai achosi ymrafael. Er y dichon na buaswu i ddim yn llefaru 
mor gryf a'r Cawass, ni allaswn lai na chyttuno yn gyffredinol felly, 
yn ei tarn, pan gofiwn mai y dyn hwn, ag eraill o'r un dosparth, oedd 
y prif achos o lofruddiad y Cristionogion, a bod ei fab y pryd 
hwnnw, sef Sheikh Tahar,* yn cymmell Beder Khan Bey i brofi ei 
grefydd drwy dywallt o'r newydd waed y Nestoriaid. Arosasom 
dros y nos ym mhentref mawr Chaldseaid Fabaidd Mungayshi, yr 
hwn a gynnwysa dros ddeugain o dai Cristionogol, eglwys newydd, 
a dau offeiriad. 

Bwlch, dros res o fryniau cyfoethog o goed, sydd yn arwain o 
Mungayshi i wastadedd fFrwythlon, a ddyfrheir gan amrywiol 
ffrydiau, ac arno amrywiol bentrefi Kurdaidd. O'r tu draw, mae 
y mynyddoedd yn noethion ac yn ddifFrwyth hollol. Crwydrasom 



* Yr oedd y penboethyn hwn, ag ydoedd yn un o brif-gynghorwyr Beder Khan 
Bey, pan fyddai yn myned mewn i Mosul, yn arfer taflu gorehudd dros ei wyneb, 
fel na byddai iV olygon gael eu halogi gan y Cristionogion, ac ammburedd 
eraill y He. Mae ganddo ddylanwad mawr ar y Kurdiaid, pa rai a edrychant 
arno fel sant, ac fel un yn gwneutbur gwyrthiau. 



Phi. VIL DOHUK— MALTHAIYAH. 161 

am oriaa ym mhlith pigyman, a thrwy gymmydd, a thros greigian 
rhjddion o dywod-faen, a phob peth yn wasgaredig mewn cjm- 
mjsgedd gwyllt. Nid oedd cymmaint a glaswelltyn i'w weled ; yr 
oedd y ddaear yn olosgedig gan yr hanl; ac yma ac acw yn ddn gan 
weithrediad Uosg-fynyddol. Daethom at amrywiol fiynhonnau 
brwmBtanllyd, yn bwrlymmu yn y dyffryn, ac yn fiiirfio pyll- 
au mawrion. Yn y gwanwyn, mae y Knrdiaid a phreswylwyr 
y pentrefi amgylchynol yn ymgynnnll yn gyfagos i'r cronfeydd hyn, 
ac yn gwersylln yno am ynghylch mis, er mwyn ymolchi yn y 
dyfroeddy i ba rai y rhoddir clodydd mawr am en rhinweddau 
meddyginiaethol. 

Gnlffordd hir a*n dygodd i dref Dohnk, lie ag oedd gynt o gryn 
enwogrwydd, ond yn bresennol agos a bod yn ei hadfeilion Y mae 
wedi ei hadeiladu ar ynys a fiiirfir gan afon fechan, ac yn debyg o fod 
yn hen sail tref. Ei chastell, yr hwn oedd adeilad llaid, a thyrau 
iddo, a ymddiffynwyd am amser gan bennaeth Enrdaidd etifeddol, 
yn erbyn Injeh Bairakdar Mohammed Pasha; ond goresgynwyd^ef, 
ac er y pryd hwnnw y mae yn cael ei gyfanneddu gan ly wodraethwr 
T^rcaidd. Derbyniodd Ismail Bey, y Mutesellim, fi yn dra moesgar, 
a chymmerais fy moreufwyd gyd ag ef. Yr oedd mab pennaeth 
Knrdaidd cymmydogaethol yn ymweled 4'r Bey. Yr oedd wedi ei 
wisgo mewn dillad brodiedig cywrein-wych; torchau aur pwysig 
wrth ei glustiau ; arfan anferthol wrth ei wregys ; ac yr oedd wedi 
gosod yn ei bendorch gyflawnder o gold Mair a blodan eraill. Yr 
oeddyn fachgen glandeg, a gwybodns ; ond er ei fod yn ieuangc, yr 
eodd yn ysgolhaig rhag-aeddfed i Sheikh Tahar ; a phan osodais ef ar 
bwngc crefyddol, aeth yn dra syml i ddadl er mwyn profi y rhwym- 
edigaeth osodedig ar y Mnssulmaniaid i ddifodi anghredinwyr, ac 
ymddiSynai ei olygiadau dnwinyddol k dyfyniadau tra pherthynol 
o'r Koran. 

Fy nghefiylau, y rhai a anfonwyd o Amadiyah, oeddynt yn 
arcs am danaf yma, a chan adael ein mulod blinedig, aethom ym 
mlaen i bentref Cristionogol Malthaiyah, yr hwn oedd daith awr o'r 
tu hwnt, ond yn yr nn dyffryn a Dohuk. Gan fy mod yn awyddus 
i weled y cerfiadan creigiog oeddynt yn gyfagos i'r lie hwn, cym- 
merais wladwr gyd & mi, a marchogais at droed bryn cymmydog- 
aethol Ychydig ffordd fynu i esgynfa anhawdd ei dringo, a'm 
dygodd at y colofhau. 



182 NINEPEH A-I GWEDDILLION. Pek. Tir, 

Yr oedd pedfur llech wedj en torn o'r graig, a naw arlun ar bob 

un o honynt, Y pethan a arddangosir yn y pedwar llcdlau Bydd 

(CyfFelyb, ac yn eu liymddongosiad fel addoliad i'r duwian gan ddatt 

frenhin. Y dav bla«Daf a wisga j cappaa comiog pedwar onglog, a.c 

ar ei goppabigyn, neuGammined, (Fleur-de-U/s;) dalia fodrwy mevm 

un Haw, ac yn y Hall garrai, nen neidr, ac a safa ar ddau ani- 

fail, tarw, a math o griffwn, nen lew a phen eryr iddo, ac heb 

adenydd. Yr ail ddnw gydd ddifar^ ac y mae hwn betjd yn dwyn 

modrwy, ac yn eistedd mewn cadair, breichian a rhannan isaf yr 

}ion a gynnelir gan arlnniau dynol cynSbnnog, a chan adar pen- 

dynol. Y cwbl a orphwysa ar ddan anifail, ilew a tharw. Y tryd- 

ydd dnw aydd gyffelyb i'r blaenaf, ac yn sefyll ar darw adeiniog. 

Mae gan y pedwar a ganlynant ser a chweoh pelydr ar y cappan 

corni(^. Y blaenaf o honynt sydd a modrwy yn uu Haw, ac yn 

sefyil ar griffwn heb esgyll iddo ; yr ail hefyd a ddalia fodrwy, 

ac wedi ei gyfodi ar geffyl wedi ei wisgo yn gyffelyb 1 gerfiadan 

Kborsabad ; y trydydd a lywia wrthddrycU 

cyffelyb i daranfoHt gymmanfaol yr lou Groeg- 

aidd, ac a gynncHr gan lew adeiniog; y ped- 

werydd sydd ddifarf, ac yn dwyn torch, ac yn 

sefyll ar lew heb esgyll iddo. 

Y ddan frenhin, y rhai a wynebant y dnwian, 
sydd ig un Haw yn ddyrchafedig, ac yn dwyn 
gwrthddrych cyffelyb i fry^ytl, yr hwn a ar- 
ddangosir ei fod yn cael ei ddwyn bob amser 
gan y brenhin pan yn cyflawni defodan cref- 

Mae yr hell leoliau wedi dioddef yn fawr 
drwy fod yn agored i'r awyr, ac mae no o hon- 
ynt agoB wedi cael ei dinystrio yn hollol, gan 
lynedfa i fedd a dorrwyd yn y graig, amser hir 
Qflu Dduw A^sTTiEddd a' ol yr ymerodraeth Assyriaidd. 

ar i^^ ger Mai- jfgg y pethau craill yn y Iledlnnian yn gy- 
'"^'"''' ffelyb mewn cjmmeriad i'r rhai hynuy a goir 

ar golofbau Assyriaidd diweddarach, ac yu ddyddorol ar ararywiol 
ystyriaethan. Mae y gorseddan, nen y cadeiriau breichian, a gyn- 
nelir gan anifeiliaid, ao arlnniau dynol, yn gyffelyb i rai yr hen 
Aipbtiaid, ac i golofnau Kouynnjik, Kborsabad, a Peraepolis. Y 



Vm. VTI. ALKOSH. 163 

maent hefyd yn dwjn ar gof i ni oreedd-faingc Solomon i'r hon, 
yr oedd " Canllawian, (neu freichiau) o bob tu i'r eisteddfa, a dait 
leui gn sefgU yn ymyi y canllawiau. A denddeg levod oedd yu 
seljU jno w y cliwe gris o'r ddeutu."* 



Caleiriau AesTTiaidd. 

Dychwelais i'r pentref ar olmachlnd haul. Yr oedd fyNghawaas 
a'm gweiBion wedi sefydlu en hunain am y no8 ar ben yr eglwya ; 
ac yr oedd y Kiayah ■wedi parottoi Bwpper aylweddol. Trigolion 
Malthaiyah ydynt Chaldseaid Pabaidd ; ond nid ydyw en dych- 
weliad i'r flydd hon er ya blynyddoedd maith. Ymnnodd y nifer 
lioaoccaf 4 ni yn yr hwyr. 

Bore drannoetb. niarchogasom dros wastadedd erchyll. Mewn 
cnl-ffordd, rhwng y brynian o'r tu cefti i'r pentref, gwelaia amryw- 
iol feddau mewn crngiau, — claddiadan cyffelyb i gladdiadan Mal- 
thaiyah ; yr oedd addumiadau nwch law drysau rhai o honynt ; a 
drysan rhai o'r lleill nid ydjnt ond tyllau petrual yn unig yn y 
graig. 

Alkosh sydd hentref Cristion*^!. Y trigolion, pa rai gynt, oedd- 
ynt Chaldieaid pur, sydd wedi cael en dychwelyd at Babyddiaeth. 



164 NINEFEH A'l OWEDDILLION. Pen. VII. 

O fewn i'r He hwn, yn ol traddodiad cyffredinol, mae bedd Nahnm^ 
y prophwyd. Yr Elcosiad, fel y gelwir ef yn yr arweiniad i V bro- 
phwydoliaethau. Mae y He hwn mewn parch mawr gan y Crist- 
ionogion a'r Mohammediaid, ac yn neilldnol gan yr Inddewon, 
pa rai a adgyweiriant yr adeilad, ac a heigiant yno yn uiferi lliosog 
ar rai tymhorau o'r flwyddyn. Nid ydyw y bedd ond blwch cym- 
mrwd yn unig, wedi ei orchuddio & brethyn gwyrdd, ac yn sefyll 
ym mharth nchaf ystafell ehang. Ar ftiriaa yr ystafell, mae papyran 
culion wedi en gosod^ ar ba rai y mae yn ysgrifenedig, mewn llyth- 
yrennan Hebreaidd aflanialdd, gynghorion crefyddol, ac amseran, a 
rhyw bethau neilldnol perthynol i ymweliadau amryw denluoedd 
luddewig. T ty, yn yr hwn y mae y bedd, sydd wedi ei adeiladn 
yn ddiweddar. Nid oes nac argraphiadau, na gweddillion o hyn- 
fiaeth ynghylch y He ; ac nid ydwyf yn gwybod drwy ba ffbrdd y 
tarddodd y traddodiad, nac am ba hyd y mae yn dwyn cyssylltiad 
a phentref Alkosh.* 

Ar ol ymweled a'r bedd, marchogais i fynachlog Rabban Hor- 
mnzd, yr hon sydd wedi cael ei hadeiladu ar lechweddanunionsyth 
creigiau uchel, yn cylchynu cilfach fechan, nad oes ond nn ffordd i 
fyned o honi, — Cwm cul dib3mnog, yn arwain yn serthog i'r gwas- 
tadedd. Mae y Uannerch hon yn gymmwys iawn i nnigolrwydd a 
duwiolder. Mae yr adeilad megis wedi ei banner gladdn ym mhlith 
creigiau noethion, a braidd y gellir gwahaniaethu rhyngddo a'r 
pigyrnan naturiol a'i hamgylchynant Braidd y gwelir cymmaint 
a deilen yn tyfu, oddi eithr ychydig o goed olewydd, pa rai 
sydd yn cael en meithrin drwy ddyfalwch y mynachod, yn y He 
diffrwyth hwn. Oddi amgylch y fynachlog, braidd ym mhob man 
o'r mjrnydd y gellir ei gyrhaeddyd, y mae nifer liosog o ystafelloedd 
gwnenthnredig yn y graig, a dy wedir iddynt fod yn wasanaethgar i 
leng feudwyaid i encilio iddynt ; ac o'r rhai y mae yn debygol y 
bwriwyd y meirw allan er mwyn rhoddi He i'r rhai byw, canys 
ymddengys eu bod ryw oes beUenig draw, yn cael eu defoyddio fel 
Heoedd i gladdu ynddynt. Rhaid fod y cilfachau hyn ryw amser 

* Yn ol St. Jerome, El Kosh neu El Kosha, He genedigaeth y prophwyd, yd- 
oedd bentref yn Galilea ; a dangosid ei fedd yn Bethogabra ger llaw Emmans. 
Ond yn gymmaint ag i V brophwydoliaethau gael eu hysgrifenu ar ol caethiwed 
y deg llwyth, ac yn perthyn yn hollol i Ninefeh, nid ydyw y traddodiad a noda 
bentref yn Assyria fel lie ei farwolaeth, yn ddibwys. 



Pen. VII. BABBAN HORMUZD. 165 

yn lliosog iawn. Maent yn bresennol yn myned o'r golwg, ag felly 
y maent mewn diflanniad am ganrifoedd lawer. Ond etto y mae 
ocfaraa y cwm^ mewn vhm mannan yn llawn o honynt. 

Nid ydyw y meudwyaid a gy&nneddasant y lie, wedi gadael can- 
lynyddion ar eu hoi. Gellir gweled un o fynachod y fynachlog yn 
acblysnrol, yn ymgropian dros y creigian ; ond heb law hynny, ni 
thorrir am draws yr nnigolrwydd gan bresennoldeb unrhyw fod 
dynol. Mae yr esgynfa i'r fynachlog, o'r fynedfa i'r cwm, mewn 
rhan ar hyd risian anghelfydd wedi eu gwnenthur o gerrig rhydd- 
ion, ac mewn rhan ar hyd llwybr traed wedi ei dorri yn y graig- 
Gorfu i ni gan hynny ddisgyn, a gadael ein ceffylau mewn ogof 
wrth droed y mynydd. 

Yr oedd Babban Hormnzd gynt, ym meddiant y Chaldseaid 
Nestoriaidd, ond y mae wedi cael ei feddiannu gan y Pabyddion er 
pan ddychwelwyd trigolion Alkosh, Tel Keff, a phentrefi mawrion 
eraill y gwastadedd. Dywedir iddo gael ei seilio gan un o'r patri- 
eirch Chaldsaaidd yn niwedd y bedwaredd ganrif. Mae y Sant, ar 
enw pa un y gelwir y fynachlog, yn cael ei barchu yn fawr gan y 
Nestoriaid, ac yn ol rhai traddodiadau, yr oedd yn ferthyr Cristion- 
ogol, ac yn fab i frenhin Persia. Mae y fynachlog mewn rhan, 
wedi cael ei chloddio yn y graig; ac mewn rhan wedi ei hadeiladu 
gerrig wedi eu cymmynu yn dda. Er pan yspeiliwyd y fynachlog 
hon gan y Eurdiaid, dan y Bey o Rowandiz, ni wnaed unrhyw 
gynnygiad i adferu yr addurniadau drudfawr a addurnent y capel, 
a'r neuaddau unwaith. Mae y muriau yn bresennol yn noethion, 
ond lie mae ychydig o arluniau anferth seintiau a theuluoedd 
duwiol, a gyflwynir neu a grugir amynt gan y mynachod Italaidd 
a ymwelant yn achlysurol &.'r He. Yn y capel, mae beddau amry w 
batrieirch o'r eglwys Chaldaeaidd, a gawsant eu claddu yma ym 
mhell cyn eu rhwyg, a'r teitlau, naddedig yn y colofnau, ydynt 
bob amser, " Patriarch Chaldseaidd y Dwyrain."* Mae chwech 
neu wyth o fynachod banner newynllyd yn aros yn yr adeilad. 
Ymddibynnant am eu hymborth, yr hwn sydd yn brinaidd iawn, 
ar %ddloniaid y wlad amgylchynol. 

* Mae yr un teitl ar y sel a ddefhyddir gan Mar Shamonn ; ac felly y mae y 
Patriarch yn galw ei hun ym mhob ysgrifeniadau cyhoeddus. Yn ddiweddar 
y mae efe wedi cael ei dueddu, ar ryw achlysuron, pan yn ann&rch Evjrojnaid, 
i alw ei hun ** Patriarch y Nestoriaid ; ni arferwyd yr enw erioed gan y Chaldae- 
aid en hunain. 



1 66 NINEFEH Al G WEDDILLION. Pen. VU. 

Yr oedd jn nos cjn i mi gyrhaeddjd pentref mawr pabaidd Tel 
Keff. Anfonais wr ar farch yn y bore, i hy.pysn i'r bobl am fy 
mwriad i ddjfod ; ac jt oedd Oonriel, y Kiajah, ynghjd &g am- 
ry w o'r prif breswylwyr, wedi ymgynnnll i'm derbyn. Pan ag y 
dynesem, daethant allan o gilfach dywell, He mae yn debygol yr 
oeddynt wedi bod yn disgwyl am danom. Cludent ychydig ogan- 
hwyllau cwyr, y rhai a attebent y diben o oleuad, ac ysgogiadau pa 
rai, fel yr oedd y rhai a*u dygent yn dynesu, oeddynt mor ansefydl- 
og, fel nad oedd unrhyw amhenaeth ynghylch cyfiwr y rhai a'u 
cludent. 

Gouriel a'i gyfeillion a ymsiglent ym mlaen at fy Nghawass, yr 
hwn oedd y blaenaf o'r fintai ; a chan gredu mai myfi ydoedd efe, 
a syrthiasant arno, gan gusann ei ddwylaw a*i draed, a chrogi wrth 
ei dillad. Ymdrechai Ibrahim Agha yn galed i ymryddhau, ond yn 
ofer. " Mae y Bey o'r tu ol," meddai ef, k hoU gryfdwr ei lais. "Al- 
lah, Allah, a oes neb a wna fy ngwaredu rhag yr anghredinwyr medd- 
won hyn?" Qan lawenhan oblegid y camsyniad hwn, ymgnddiais 
ym mhlith y marchogion. Ymaflodd Gouriel yn ffrwyn march Ibra- 
him Agha, ac yn ddiystr o'r ergydion a roddai y Cawass, a'i har- 
weiniodd mown gorfoledd i'w dy. Ac nid cyn i wraig y Kiayah a 
rhy w feny waid ag oedd wedi ymgynnnll i drin ein cinio, gyd k y 
rhai yr oedd canhwyllau, y darganfyddodd y dirprwywyr eu cam- 
syniad. Yr oeddwn yn y cyfryw amser wedi disgyn, heb gael fy 
ngweled; ac wedi cyrhaeddyd nen y t^. He yr oedd yr hoU glust- 
ogau a ellid gael yn y pentref wedi eu gwneuthur yn bentwr ar 
gyfer bwrdd llawn o gostrelau o raki, a grawn sypiau, a phys cras- 
edig, wedi cael eu parottoi mown ffordd o anrhjdedd i ni. Ym- 
gnddiais rhwng y clustogau, a bu y Kiayah ryw hyd cyn cael gafael 
ynof. Gwnaeth ei esgusodion dros ei gamsyniad hyd onid oedd 
allan o anadl gan yr eigian, a chynnygiai gusanu fy nhraed, a go- 
fynai faddeuant am y camsyniad a wnaeth. '^ Wallah, Bey," 
meddai Ibrahim Agha, yr hwn oedd wedi bod yn chwilio am farchd^, 
" mae yr hoU bentref yn feddw. Yn y modd hyn y mae bob amser 
gan yr anghredinwyr hyn. Mae ganddynt yn bresennol Basha da, 
yr hwn nid y w yn cymmeryd Jerums na Salian gormodol,* ac nid 



* Ym Mosul, arwydda Jeniros. dirwyon; Salian, treth ar feddiannaa, neu 
drethi a osodid ar gorphoriaethau dan yr hen gyfundraetb. 



Pew. VII. AIL GYFLAFAN. I67 

ydyw yn eu beichio H Hytasiaid. Pa beth gan hynny y maent hwy 
yn ei fwytta ? Yn He adgyweirio eu tai, a hau eu meusydd, gwar- 
iant bob para am raki, ac eisteddant i fwytta ac i yfed fel moch, 
nos a dydd." Yr oeddwn dan orfod cyttuno kg Ibrahim Agha yn 
ei syniadau, ac a ddymunwn eu cynghori, ond nid oedd un o hon- 
ynt mewn cyflwr addas 1 dderbyn cynghor ; ac nid oedd yn ddrwg 
gennyf eu gweled ynghylch banner nos yn wasgaredig ar hyd y 
nen, mewn trwm-gwsg. Gorchymynais ar fod i'r ceflfylau gael eu 
llwytbo, a chyrhaeddais Mosul erbyn bod y pyrth yn cael eu hagor 
ar dorriad y dydd. 

Dichon fod y darllenydd yn dymuno gwybod am dynged Tkhoma. 
Ym mhen ychydig ddyddiau wedi fy nychweliad i Mosul, er holl 
ymdrechion Tahyar Pasha i ochelyd yr adfyd, aeth Beder Khan 
Bey drwy fynyddoedd Tiyari gan osod taliadau ar y llwythau, ac 
yspeilio pentrefi y dalaeth ddiofrydedig. dan reolaeth eu Melek- 
iaid, gwnaeth y trigolion ryw fath o wrthwynebiad, ond yn fdan 
hwy a orchfygwyd. Lladdfa gyffredinol a gymmerodd le. Dygid y 
menywaid flaen y pennaeth, ac a lofruddiwyd mewn gwaed oer. 
Y rhai a gynnygient ddiengyd, a dorrid lawr. Tri chant o fenyw- 
aid a phlant, pa rai a ymdrechent ddiengyd i Baz, a laddwyd yn y 
bwlch a ddarluniwyd gennyf. Y prif bentrefi a'u gerddi a ddinys- 
riwyd, a thynnwyd yr eglwysi lawr. Syrthiodd banner y trigolion 
agos yn aberthau i gynddaredd benboeth y pennaeth Kurdaidd ; 
ym mhlith pa rai yr oedd un o*u Melekiaid, a Kasha Bocasa. 
Gyd k*r offeiriad da hwn, a Kasha Auraham, bu farw y dysgediccaf 
o'r offeiriaid Nestoriaidd ; a Kasha Kana ydy w y diweddaf a eti- 
feddodd unrhyw gyfran o'r wybodaeth, a*r zel a wnaeth yr otfeiri- 
adaeth Chaldaeaidd unwaith mor nodedig. 

Llwyddwyd gan y Porte i gospi y lofruddiaeth erchyll hon, ao 
i ddarostwng deiliaid gwrthryfelgar a wrthwynebai ei awdurdod 
cyhyd. Rhoddwyd milwyr o dan ly wyddiaeth Osman Pasha, ac 
wedi dwy frwydr, yn y rhai y gorchfygwyd y Kurdiaid gan y 
byddinoedd Tyrcaidd dan Omar Pasha, amgauodd Beder Khan Bey 
ei hun mewn castell mynyddig. Ymosodwyd ar y lie hwn, a phan 
ym mron a chael ei gymmeryd, y pennaeth gan annobeithio ei ym- 
ddiffyn, a Iwyddcfdd i gael yr un telerau gan y swyddog Tyrcaidd ag 
a gynnygiwyd iddo cyn dechreu y rhyfel. Yr oedd i gael ei alltudio 
o Kurdistan ; ond yr oedd'ei deulu a'i weision i gael myned gyd &g 



168 NINEFEH Al GWEDDILLION. Pen. Vn. 

ef, a sicrhawjd iddo 7 mwynhad o'i feddiannau. Er fod y gweixii- 
dogion Tjrcaidd jn amhens fod gan Osman Pasha ei resymmaiL 
dros ganiattaa j telerau hyn, etto hwy a gyflawnasant jr ammodan 
yn anrhydeddns, ar ba rai yr ymostyngodd y pennaeth, er ei fod yn 
wrthryfelwr. Dygwyd ef i Gaercystenyn, ac yn ol Haw a anfon- 
wyd i ynys Gandia, yr hyn oedd gospedigaeth ry fechan iV dros^ 
eddau lliosog. 

Wedi i Beder Khan Bey, ymadael a Tkhoma, yghydig o'r trigol- 
ion na laddwyd, a ddychwelasaut i'w pentrefi dinystriedig ; ond 
Nur-UUah Bey, gan feddwl y gwyddent am feddiannau caddiedig, 
a syrthiodd yn ddisymmwth ar en gwarthaf. Bn amryw o honynt 
feirw dan y poenau a roddwyd arnynt ; a'r Ueill, mor gynted ag y 
rhyddhawyd hwynt, a ffoisant i Persia. Yn y modd hyn, cafodd y 
dalaeth flodenog hon ei dinystrio ; a bydd yr amser yn faith cyn 
yr ymddyrchafa ei thai o*r adfeilion, ac y gwisgir Uechweddan ei 
dyffrynoedd ft ffrwythan llalnr dyn. 



Per. VIII. GWLAD TR TEZIDIAID. 169 



PENNOD VIII. 



GWAHODDIAD I WLAD TKTkSIDIAID.— YmADAWIAD A MOSVL. — BaaDRL^HubSEIIT 

Bit, t PxNifABTH Ybzidiaidd.—Gbnidioabth XI Fab.— Hambb tk Ybbidiaio.— 
Maschogabth at Fbdd Shbikh Adi. — Shbikh Na8r. — Dabluniad o*b Bbdd. — 
Dtfodiad Pxbbbiniom. — DiGWTDDiAD. — Shbikh Shbmb, hbu tb Haul. — Llvgtbn 
Ctssbokbdig.— Ctvlawniad Dbvodau.— Pbbobiabth Tbsidiaidd,— Athbaviabtb- 
Au AC Abfbbion t 8BCT.— Yb Egvyddor dobwg.— Tabddiad tbbtgol bu Dbfodau. 

— UbDDAU Br HOFFXIRIADABTH. — Eu HiAITH A*U LlTFBAV.— DtCHWXLIAD I MoSUL. 

— Ymadabl i'b SiNiAB.— Abbov Mabia.— Tbl Afpbb.->Mibkan.— Dihangfa tb Yb- 

ZIDIAID.— FBNTBBF SinJAB.— ASTlfOO GWTLLTION. 



GwEDi jchydig dd jddian ar ol fy nychweliad i Mosnl o'r mTnydd- 
oedd Tijaraidd, anfonwyd offeiriad perthynol i'r Yezidiaid, neu fel 
y gelvir hwynt yn gyflFredin, "Addolwyr y Diafol," gan y Sheikh 
Nasr, pennaeth crefyddol y sect nodedig honno, i wahodd Mr. Bas- 
sam a minnau i'w gwledd flynyddol. Yr oedd yr Is-swyddog yn 
annalluog i dderbyn y gwahoddiad ; ond myfi, yn awyddns, a gym- 
merais afael yn y cyflensdra, er mwyn bod yn bresennol i weled 
defodau na welwyd erioed gan Ewropiad. 

Yr oedd achlysur fy ngwahoddiad yn profi y gall yr Yezidiaid 
wneuthnr hawl i rinwedd, yr hon, fel mae fwyaf annedwydd, nid 
ydyw iV chael yn y Dwyrain, sef diolchgarwch. Pan ddaeth 
Keritli Ogln, Mohammed Pasha, gyntaf i Mosul, yr oedd y sect hon 
yn un o wrthddiychan cyntaf ei drachwant a*i drais. Gafaelodd 
drwy frad mewn un archoffeiriad, fel y meddyliai efe ; ond caf- 
odd Sheikh Kasr gyfle i ddiangc rhag y fradwriaeth, a gosodwyd yn 
ei le yr ail mewn awdurdod ; a chymmerwyd hwn yn garcharor i'r 
dref. Y cyfryw ydyw yr ymlyniad a ddangosir gan yr Yezidiaid 
i V pennaeth, fel na ddarfa i neb ddatguddio y twyll, a'r diprwywr 



170 NINEPEH A»I OWEDDILLION. Pkk. VIII. 

a ddioddefodd y carcbariad a*r arteithian a roddwyd arno yn am- 
yneddgar. Crefwjd gan Mr. Bassam gyfrynga jn ei acho8, ac efe 
a Iwjddodd iV gael yn rhydd oddi wrth y Pasha, wedi yn gyntaf 
dalu 8wm fawr o arian, yr hon swm a gymmerodd trigolion talaeth 
Sheikhan arnynt i'w had-dalu, mevn amser, oddi wrth gynnyrch eu 
mensydd ; a chyflawnasant mewn cyweirdeb y cyttundeb hwn, ac 
a edrychent ar yr Is-swyddog Prydeinig fel en noddwr. 

Oblegid cyflwr cyffrons y wlad, a cham ymddygiadau y Pashaid 
diweddar, yr oedd amryw flynyddoedd wedi myned heibio er pan 
ymgynhullodd yr Tezidiaid yn Sheikh Adi. Darfd i reolaeth fer Is- 
mail Pasha, a mesnrau heddychol y lly wodraethwr newydd, adfem 
ymddiriad mor hollol ym mhlith personau o bob sect, fel ag y pen • 
derf3modd addolwyr y Biafol i gadw en gwyl fawr gyd k mwy o 
ddwysder a llawenydd nag iyddai yn arferol o fod. 

Tmadewais a Mosnl, a chyd i mi Hodja Toma, (dragomam yr 
Is-swyddog Prydeinig) a'r Cawal, neu yr offeiriad, a anfonwyd 
gan Sheikh Nasr. Amryw o'r Yezidiaid a ymunasant & ni ar y 
ffordd, y rhai, fel ninnau oeddynt yn myned i'r cyfarfod. Arosasom 
dros y nos mewn ardal fechan yn gyfagos i Khorsabad, a chyr- 
haeddasom Baadri yn foreu drannoeth. Mae y pentref hwn, trigfa 
Hussein Bey, pennaeth gwladol yr Yezidiaid, wedi ei adeiladu wrth 
droed y rhes o frynian a groesais ar fy nhaith flaenorol i'r mynydd- 
oedd Chaldaeaidd, ac ynghylch pum milldir i'r tu Gogleddol o Ain 
Siffni. Teithiasom dros yr nn dyfiiyn erchyll, gan adael crag Jer- 
rahiyah ar y tn deheu. 

Pan yn dynesu at y pentref, cyfarfyddodd Hnssein Bey & mi, yr 
hwn a ddilynid gan yr offeiriaid a'r prif drigolion ar draed. Yr 
oedd y pennaeth ynghylch deunaw oed, ac yn un or dynion ieuaingc 
glanaf a welais erioed. Yr oedd ei wedd nodiadan yn rheolaidd a 
hardd ; ei lygad yn olenlawn, a*r cydynnau hirion a syrthient o dan 
ei bendorch amryliw, yn ddu dwfn. Yr oedd mantell wen fawr, 
o ddeinydd rhagorol, wedi ei thaflu dros ei siacced a'l wisgoedd 
dmdfawr. Disgynais, pan ddynesai efe, ac efe a gynnygiodd 
gusanu fy Haw ; ond gwrthwynebais yn benderfynol iddo gyflawni 
y ddefod hon ; ac nyni a gofleidiasom ein gilydd, yn ol defod y 
wlad. Yna efe a fynnodd arwain fy nghefiyl, ac a grefai amaf i'w 
farchogaeth, a thrwy anhawsdra y Uwyddais ganddo o'r diwedd i 
gerdded gyd k mi i'r pentref Arweiniodd fi i'w Salamlik, nen. 



Pbn. VIII. HUSSEIN BEY. 1 71 

ystafell y derbyniad, lie yr oedd llawrlenni a chlastogatt wedi cael 
ea taenu. Trwy y canol, rhedai ffrwd o ddwfr crojvr, a ddeuat o 
ffynnon gyfagos. Pobl y lie a aafent ym mhen isaf yr ystafell, ac a 
wrandawent mewn distawrwydd a pharch, ar yr ymddiddan a 
gymmerai le rhwng en pennaeth a minDan. 

Dygwyd boreufwyd i ni o harem Hussein Bey, a'r dorf a ym- 
adawsant wedi i ni fvrytta, a minnaa a adawyd yng ngwres y dydd 
fwynhau naws oeraidd y Salamlik. 

Deffrowyd fi yn y prydnhawn gan lais main y menywaid, yr 
hwn yn gyffredin a ddadgana ryw ddigp^yddiad ffodas. Daeth y 
pennaeth ieuengaidd mewn yn fnan wedi hyn, ac amryw yn ei 
ddilyn. Yr oedd yn amlwg oddi wrth ei wen bod ganddo ryw 
newydd o orfoledd i'w fynegu. Eisteddodd ar fy llawrlen, ac a'm 
cy^eirchodd, — '' Bey, mae eich presennoldeb wedi dwyn dedwydd^ 
wch i'm ty^. Oddi wrth eich dwylaw chwi nid ydym yn derbyn 
dim ond daioni. Yr ydym oil yn weision i chwi ; a moliant fyddo 
i'r Gorachaf, mae gwas arall wedi cael ei eni yn y ty hwn i chwi. 
Eiddoch chwi yw y plentyn : efe yw ein cyntaf-anedig, ac efe a 
dyfa fynu dan eich cysgod. Bydded iddo dderbyn ei enw oddi 
wrthych chwi, ac i fod o hynny allan dan eich nodded.*' Oyttanai 
y gynnnlleidfa yn y deisyfiad hwn, ac a ddywedent fod y digwydd- 
iad hwn, a berthynai i*r hoU Iwyth, iV briodoli yn gyfan g^bl i fy 
ymweliad ffodus i. Nid oeddwn yn hoUol wybodus o natur y dde- 
fod hon, OS oedd defod yn yr hon y disgwylid i mi gymmeryd rhan 
wrth enwi y pennaeth oedd newydd gael ei eni. Er fy mharch i*r 
Yezidiaid, etto ni allwn lai na fiurfio meddwl: amhens gyd k 
golwg ar briodoldeb eu daliadan a*n dnll o addoliad ; ac yr oedd yn 
natnriol i mi fod yn brydems ynghylch natur yr attebolrwydd a all- 
aswn fyned dano, wrth sefyU yndad-bedydd i fsuban a ddygidfynu 
yn *^ addoliad y diafol." Ond wedi i mi gael sicrwydd nad oedd nn- 
rhyw ddefod yn angenrheidiol ym mhellach na dethol enw, (canys 
yr oedd ei fedydd i fod yn yr amser dyfodol, pan ellid myned &*r 
plentyn at fedd Sheikh Adi, a phan ellai ddioddef cymmeryd ei 
drochi yn ei ddyfroedd cyssegredig,) mi attebais Hussein Bey fel 
hyn ; — " 0, Bey, yr wyf yn Uawenychu yn y digwyddiad fibdus, aHi 
ba un mae yn rhaid i ni ddychwelyd diolchgarwch i Dduw. Bydded 
i'r mab hwn fod yn gyntaf o lawer, a gadwant, megis y cadwodd 
eich cyndadau, enwogrwydd ac anrhydedd eich ty. Yn gymmaint 



1 72 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pki. VIH. 

»*oh bod yn gofjn i mi am enw iV plentyn hwn, gallwn roddi i 
ehwi lawer ag ydynt yn iaith ty ngwlad yn uchel ac yn anrhyd- 
eddos ; ond ni all eich tafodan chwi eu dywedyd, ac heblaw hynny 
byddent yn ddiystyr. Pe byddai yn arferiad, myfi a'i henwn ar 
enw ei dad, rhinweddau yr hwn yn ddiamheuol a ddilyna efe ; ond 
nid ydyw yn arferol gwneuthnr feUy. Nid ydwyf wedi anghofio 
enw ei daid, — enw ag sydd yn anwyl gan yr Yezidiaid, ac yn bar- 
haus yn dwyn i'w cof ddyddiau en Uwyddiant a'u dedwyddwch. 
Bydded efe gan hynny yn adnabyddus fel Ali Bey; a bydded efe 
by w i weled yr Yezidiaid megis ag yr oeddynt yn nyddian yr hwn 
y gelwir ef ar ei enw." Tr araeth hon, ynghyd &g ychydig nifer o 
fathodan aur i'w gwnio yng nghappan y plentyn, a dderbyniwyd 
gyd a chymmeradwyaeth mawr ; a'r enw Ali Bey a fabwysiad- 
wyd yn nn llais ; a phrysorai perthynasau y pennaeth iV harem, 
i'w fynegn i'r boneddigesau. Dychwelodd gyd i llawrlen a rhyw 
frodwaith, fel anrhegion oddi wrth y fam, ynghyd & gwahoddiad i 
fyned i'r harem i weled menywaid y tenia. Yno yr oedd mam y 
pennaeth, a'i ail wraig, canys yr oedd efe yn barod wedicymmerjd 
dwy. Hwy sicrhaent i mi, fod y foneddiges ag oedd newydd 
ddyfod & Uawenydd Vt tenln, yn fwy diolchgar na'i gwr ; a bod ei 
diolcfagarwch i mi, fel awdwr ei dedwyddwch, yn ddifesnr. J>jg'' 
gaaaat fel i mi, a Uinyn o ffigys sychion oddi wrth y Sinjar, ac a'm 
diddanasant 4 hanesion teolnaidd hyd oni feddyliwn ei bod yn 
bryd i ddychwelyd i'r Salamlik. 

Yr oedd yr Yezidiaid ryw flynyddan yn ol yn Uwyth gallnog iawn. 
En prif amddifiynfeydd oeddynt yn y dalaeth yr ymwelwn i & hi yn 
bresennol, ac yn y Jebel Sinjar, yr hwn sydd fynydd unigol yn ym« 
ddyrchafn ynghanol anialwch Mesopotamia, ar y tn gorllewinol i 
Mosnl. Pennaeth anymddibynnol diweddaf Yezidiaid Sheikhan, 
ydoedd Ali Bey, tad Hnssein Bey. Oerid ef gan ei bobl, ac yr oedd 
yn wrol ao yn fedms mewn rhyfel i*w hamddifiyn am flynyddoedd, 
yn erbyn rhnthriadan y Enrdiaid a Mnssnlmaniaid y gwastadedd. 
Bey gallnog B>owandiz, yr hwn a nnodd y nifer fwyaf o Iwythau 
Enrdaidd, taleithian amgylchynedig y mynyddoedd, dan ei Inmman, 
^n herio y Tyrciaid a'r Persiaid, a benderfynodd lethn sect gas yr 
Yezidiaid. Yr oedd byddinoedd Ali Bey lawer yn Uaimewn nifer 
na byddinoedd ei erlidwyr. Efe a orchfygwyd, ac a syrthiodd i 
ddwylaw y pennaeth Rowandizaidd, yr hwn a'i rhoddes i farwol- 



P«N. VIIL HANES YR YEZIDUID. 1 73 

aeth. Trigolion Shelkhan a ffoisant i Mosul. Yn 7 gwanwjn 
ydoedd hyn, a'r afon wedi Uifo dros ei cheulannau, ac yr oedd j 
bont-fadau wedi ei symmud. Groesodd ychydig nifer yr afon ; 
ond tyrfa/awr o wyr^ gwragedd, a phlant a adawyd yr ochr arall, ac 
a ymgynhullasant ar gryg mawr Kouynnjik, a chymmerwyd hwynt 
gan Bey Bowandiz. Lladdfa gyfTredinol a wnaed amynt ; a gwel- 
ai trigolion Mosul, oddi ar eu rhodfeydd lofmddiaeth y ffoaduriaid 
anffbdus hyn, pa rai a lefent arnynt am gynnorthwy, ond yn ofer ; 
canys Oristionogion a Mussulmaniaid a lawenychent yn nifodiad 
sect gas ac anghrediniol, ac ni ddyrchafwyd braich yn eu hymddi- 
fiyniad. Dygwyd Hussein Bey gan ei fam i'r mynyddoedd, ac felly 
efe a ddihangodd rhag y lladdfa gyffredinol. Dygwyd ef fynu yn 
ofalus gan yr Yezidiaid, ac oM fabandod a ystyrid fel eu pennaeth. 

Qorchfygwyd trigolion y Sinjar yn fuan wedi hyn gab Mehemet 
Reshid Pasha ; a'r ail waith gan Haffis Pasha. Bu Uofruddiaeth 
ar y ddau achlysur hyn, a'r trigolion a leihawyd i dair rhan o bedair. 
Pymmerodd yr Yezidiaid noddfa mown ogo£au, ac a gawsant naill 
ai myga gan danau a gynneuid wrth eu geneuau, neu a ddinystr* 
iwyd gan ergydion magnelau. 

Cofir, fed y Mohanunediaid, yn eu masnach k dynion o gredoau 
eraill, yn gwneuthur gwahaniaeth rhwng y cyfryw ag ydynt yn 
gredinwyr yn llyfrau cyssegredig, a'r cyfryw nad ydynt yn cyd- 
nabod llyfrau ysprydoledig. I'r rhai blaenaf y perthyn Oristionogion 
bob enwadau crefyddol, fel rhai 3^1 derbyu y ddau Destament, 
a'r luddewon, fel dilynwyr yr hen Destament, a gallant gyflafar- 
eddu a Christionogion ac luddewon, a gwneuthur heddwch, a byw- 
ioliaethu ; ond am y rhai a gynnwysir yn yr ail ddosparth, ni all 
Mussulman zelog gyd-gyfeillachu. Nid oes cyttundeb na Uw, pan 
ag y maent hwy yn perthyn iddo, yn rhwymiadol. Mae eu dewis 
iddynt, naill ai eu dychweliad, neu ynte y cleddyf, ac y mae yn 
aDghyfiawn i gymmeryd treth oddi wrthynt. Gan nad edrychir ar 
yr Yezidiaid fel " Meistri Llyfr," maent wedi bod yn agored am gan- 
rifoedd i erlidigaethau y Mohammediaid. Mae haremiaid Twrci Dde- 
heuol wedi eu had-lenwi honynt. Gwneir ymgyrchiadau blyn* 
yddol gan lywodraethwyr taleithiau i'w hardaloedd, a phan y 
lleddid y gwrrywaid a'r benywaid, cludid y plant o bob ystlen ym- 
aith, a gwerthid hwynt yn y prif drefydd. Yr oedd yr hyntiau blyn- 
yddol hyn yn un fiynhonnellau cyllid Beder Khan Bey; a byddai 



174 NINEFEH A*I GWEDDILLION. Pbn. VIII. 

yn arferiasd gan Bashaid Baghdad a Mosul, i ollwog y milwyr aoh- 
lysurol yn rhyddion ar yr Tezidiaid anffbdus, fel ffbrdd hawdd i 
foddloni ea gofynion am eu hol-ddyledion. Tr oedd y drefn hon 
yn cael ei dilyn i ryw raddau hyd o fewn ychydig fisoedd i'm 
hymweliad ; ac a achosai greulonderau anghyfartal braidd yn y 
y gaeth-fasnaoh ag sydd yn fwy adnabyddus. 

Nid oedd yn annatariol i'r Yezidiaid ddial en hnnain, ar en her- 
lynwyr pa bryd bynnag y byddai cyfleusderan yn ymgynnyg. Ffnr- 
fient en hnnain yn finteioedd, ag oeddynt yn Mr yn ddychryn y 
wlad. Ni arbedid cymmaint ag nn Mussulman a syrthiai iV dwy- 
law. Carafannau a yspeilid, a marchnadwyr a lofruddid yn ddi* 
dmgaredd. Ni flinid y Oristionogion, canys yr Yezidiaid a edrych- 
ent amynt fel cyd-ddioddefwyr. 

Y gorchwylion hyn o ad-daliad a roddes esgns i oresgyniad y 
Sinjar gan y Pashaiaid Mehemet Resbid a Haffis. Er y pryd y cym- 
merodd y Uofrnddiaethan mawrion le^ mae yr Yezidiaid wedi cael 
eu darostwng yn hollol, ac wedi dioddef yn amyneddgar dan eu 
trallodion. Nid ydy w eu hymlyniad vrth eu crefydd yn Uai nod- 
edig nag ymlyniad yr luddewon ; ac nid wyf yn gallu cofio am un 
enghraifft o ddyn mewn cyflawn oedran wedi gwadu ei grefydd; 
yn hytrach na hynny dewisant angeu bob amser, ac ymostyngant 
jn ymroddgar i'r poenedigaethau a roddir arnynt. 

Yr oedd Sheikh Nasr, arch-offeiriad y sect, yn barod wedi gadael 
Baadri, ac yn ymbarottoi gyferbyn k'v defodau crefyddol wrth fedd 
Sheikh Adi. Ymwelais &'i wraig, a chefais fy moddloni yn y Uetteu- 
garwch diragrith &'r hwn y'm derbyniodd, a chan lanweithdra y 
ty, a'r ychydig ddodrefii oedd ynddo. Yr oedd yr hoU dai y bum 
ynddynt yr un mor l&n, ac wedi eu hadeiladu yn dda. Safai 
rhai o honynt mewn gerddi bychain llawn o flodau, a cher Haw 
iddynt yr oedd fifrydiau o ddwfr a redai o'r ffynhonnau lliosog a 
darddent o'r bryn uwch y pentref. 

Gyd a thoriad y wawr drannoeth, daeth Hussein Bey, o'i harem 
yn arfog, ac wedi ymwisgo yn ei ddillad gwychaf, ac yn barod i 
fyned at fedd y sant. YmgynhuUodd prif bobl y pentref yn fuan, 
a chychwynasom ynghyd, gan fifurfio gorymdaith hir, ac o'n blaen 
beroriaethwyr a'r gogr-dabwrdd a'r bib. Yr oedd y menywaid yn 
brysur yn llwytho eu hasynod 4'u llawrlenni, a'u Uestri ty. Yr 
oeddynt hwy i ddilyn yn araf. Marchogai Hussein Bey a minnau 



For. VIII. BEDD SHEIKH ADI. 1 75 

jnghjd, a chyhyd ag yr oedd y tir yn caniattau^ y marchogion a'r 
gwyr traed a ddenent gyd & ni, a gwnaent frwydr ddynwaredol, 
gan saethu i'r awyr, a chanu eu cad-floedd. Oyrhaeddasom yn fnati 
droed esgynfa serth, i^r hon yr oedd llwybr anhawdd a serth yn 
arwain. Y marchogion yn awr a elent^ y naill ar ol y llall, a gor- 
fyddai iddynt yn fynych ddic^jm, a llusgo en ceffylan dros y creig- 
ian. Oyrhaeddasom drum y bwlch ym mhen awr, ac edrychem 
]awr ar ddyfTryn coedog Sheikh Adi. Mor gynted ag yr ymddang- 
osodd pigwm gwyn y bedd uwch ben y coed, saethodd yr holl fintai 
en dmlliau. Yn brin y peidiodd yr adsain, cyn Vt arwydd-nod gael 
ei atteb gan saethu cyffelyb yn y gwaeiod. Fel ag yr oeddym yn 
disgyn drwy wig dew o dderw, aethom heibio i lawer o berer- 
inion ag oeddynt fel ninnau, ar eu ffordd tu a'r bedd; eisteddai y 
menywaid dan y coed, gan ymesmwythau oddi wrth eu plant, y 
rhai a gludent ; a*r gwrry waid a gymhwysent y pynnau oeddynt 
wedi myned o'u lie wrth ddisgyn. Mor gynted ag y gwelai corph 
newydd o deithwyr wrthddrych eu taith, goUyngent eu drulliau, ac 
a ddyrchafent floedd y llwyth i'r rhai isod. 

fewn rhyw bellder oddi wrth y bedd cyfarfii Sheikh Nasr i ni, 
a haid o offeiriaid, a gwyr arfog. Yr oedd y Sheikh wedi ei wisgo 
yn y Uiain gwyn puraf, megis ag yr oedd prif aelodau yr offeiriad- 
aeth. Ni allasai ei fod nemawr uwchlaw deugain ; yr oedd ei dduU 
yn esmwyth a hawddgar ; efe a'm oroesawodd yn wresog ; ac yr 
oedd yn amlwg bod fy ymweliad wedi gwneuthur argraph serchog- 
aidd ar bawb ag oeddynt yn bresennol. Wedi i mi gofleidio y pen- 
naeth, a chyfnewid cyfarchiadau &'i ganlynwyr, rhodiasom ynghyd 
tu a> Uannerchau cyssegredig. Yr oedd y cyntedd allanol, yn gystal 
a'r rhod^Ek a arweiniai iddo, yn Uawn bobl ; ond cilient o'n ffordd 
pan ddynesem, a phob un a ymdrechai yn awyddus i gusanu fy llaw. 

Mae yr Yezidiaid bob amser yn myned i'r cyntedd mewnol yn 
droed-noethion. Dilynais yr arferiad, a chan adael fy esgidiau yn 
y porth, a eisteddais gyd d y Sheikh JSTasr Bey a Hussein Bey ar 
lawrlenni wedi eu taenu mewn deild^ a fiurfid gan winwyddeu 
ganghennog. Y Sheikhiaid a'r Cawaliaid, dwy o brif urddau yr 
offeiriadaeth, yn unig, a ddaethant gyd a ni, ac a eisteddent ar eu 
cwrcwd oddi amgylch y buarth wrth y muriau. Y coed, pa rai a 
dyfent rhwng, ac oddi amgylch yr adeilad, a daflent gysgod cysurus 
dros yr holl gynnulleidfa. 



176 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Tm. VIII. 

Mae bedd Sheikh All mewn djflTryn cnl, nea jn hytrach gwm, 
nad oes ond nn fynedfa allan ohono, oblegid bod y creigiau yn ym- 
gyfodi yn syth bob ochr, ond lie mae ffrwd fechan yn ymwthio i 
ddyffryn mwy o'r tu draw. Mae yn sefyll mewn clos, ac yn cael ei 
amgylchynn gan adeiladau, pa rai a gy&nneddir gan warcheidwad- 
wyr a gweision y cyssegr. Mae y tu mewnol wedi ei wahan-ranna 
yn y canol i nenadd fawr gan res o golofnau a bwaan, ac yn y pen 
nchaf gronfa a gyflenwir gan fiynnon fawr a dardda o*r graig ; ac 
yr oedd dwy ystafell lai, 3m y rhai y mae bedd y sant, a bedd 
person arall Uai ei fri. Telir parch neilldnol i'r dwfr yn y gronfii, 
a chredir ei fod yn dyfod o fiynnon sanctaidd ZemzenL Tnddo y 
bedyddir plant, a defnyddir ef heiyd at achosion cyssegredig eraiU. 
Mae y bedd yn orchnddiedig gan gistan bedair-ongl, wedi ei 
gwneuthnr o glai, ac wedi ei dwbio drosti, & brethyn gwyrdd brod- 
iedig wedi ei daflu dros y cwbl. Mae yn yr ystafell fewnol, yr hon 
a oleuir yn wannaidd gan lygom fechan. Amo mae yn ysgrifen- 
edig bennod o'r Koran, a elwir Ayat el Conrci. Fel hyn y mae 
wedi ei wnenthnr mor agos ag y gellid i fedd sant Mnssnlmanaidd, 
i*r diben i'w gadw heb ei halogi gan y Kurdiaid. 

Yn y brif nenadd y mae ychydig nifer o lygyrn yn goleuo yn 
gyfiredin, ac ar fachludiad haul, dodir goleuadau mewn celloedd ag 
ydynt yn wasgaredig dros y mnrian. 

Dan bigwm gwyn, yn ymddyrchafa gomwch yr adeilad, a gyfer- 
byniant yn hyfryd a'r dail mawrion a'n hamgylchynant. Mae 
addumiadan gorenredig ar eu pennan, a'n hochran ydynt wedi en 
ffnrfio i amryw onglan, ac mae yn achosi amrywiaeth hyfryd o 
olenni a chysgod. Ar y mnr yn gyfagos i'r drws, y mae Hew cer- 
fiedig anghelfydd, a neidr, a bwyall, dyn, a chrib. Y neidr, yr hon 
sydd wedi ei lliwio yn ddu, sydd yn amlwg neilldnol. Er y gellid 
meddwl fod y llnnian yn arwydd-luniol, ni allwn gael nnrhyw eg- 
lurhad gan y Sheikh Nasr, ond iddynt gael en gwnend gan saer 
maen Gristionogol pan yn adgjrweirio y bedd ryw flynyddan yn ol, 
fel rhy w addumiadan a darawsant yn ei feddwl. Sylwais fod bwy- 
all, crib, a'r pren cam a ddygir yn gyfiredin yn y wlad, wedi eu 
cerfio ar amry wiol o'r cerrig yn yr adeilad ; ond sicrheid wrthyf, 
nad oeddynt ond nodau a osodwyd amynt, ar ddymuniad y rhai 
hynny a gyfranasant arian at adferiad yr adeiladaeth, neu a gyn- 
north wyasant yn ygwaith. 



Pen. VIII. DARLUNIAD O'R BEDD. J 77 

Tnghanol y cyntedd tu mewnol, a than y winwydden, y mae 
cistan gjrmmrwd betnial, yn yr hon y mae cell fechan yn llawn o 
belennau clai, wedi eu cymmeryd o fedd y sant. Gwerthir, neu 
rhennir y rhai hyn i'r pererinion, ac ystyrir hwynt yn greiriau tra 
chyssegredig, — ^ac yn ddefnyddiol i rwystro clefydau ac ysprydion 
drwg, ac iV claddu gyd ^'r meirwon. Rhyw aelodau oT oflPeiriad- 
aeth a*u teuluoedd yn unig, a gyfanneddant y pentrefi amgylchynol. 
Dewisir hwynt i wilio dros y cyffiniau cyssegredig, ac a gynnelir 
gan ymborth a roddir iddynt gan y llwyth. 

Amgylchynir y cyntedd o'r tu allan gan adeiladau isel, a chell- 
oedd iddynt, cyflFelyb i farchnadfa Ddwyreiniol. Bwriedir hwynt i 
wasanaeth y pererinion, a marchnad-feingciau i grach-fasnachwyr 
dros yr amser y byddo yr wyl yn cael ei chadw. Amry wiol o goed 
mawrion a daflant eu cysgod dros y llannerch agored, a ffrydiau o 
ddwfr croew a arweinir oddi amgylch yr adeiladau. 

Oddi amgylch y bedd, ac oddi tan y coed a dyfant ar lechweddau 
y mynyddoedd, y mae amryw adeiladau anghelfydd wedi eu 
gwneuthur, a phob un o honynt yn perthyn i dalaeth neu Iwyth 
Yezidiaidd. Y pererinion, yn ol y Ueoedd yr oeddynt wedi dyfod o 
honynt, a drigent ynddynt dros amser yr wyl ; ac felly, y mae pob 
rhan o'r dyffryn yn adnabyddus wrth wlad, neu Iwyth y rhai fydd 
yn myned iddynt. 

Eisteddais hyd agos canol dydd gyd 4'r gynnulleidfa, wrth ddrws 
y bedd. Yna cyfododd Sheikh Nasr, a minnau a'i dilynais i'r cyn- 
tedd oddi allan, yr hwn oedd yn llawn o bererinion. Yn y cilfachau, 
ac ar y Uawr, yr oedd nwyddau y m^n-fasnachwyr wedi eu taenu, 
pa rai, ar yr achlysuron hyn, a ddeuent i'r dyffryn. Napcynnau 
amryliw, a brethynnau cotwm a grogent wrth ganghennau y coed ; 
ffigys wedi sychu, o'r SiDJar,grawn-sypiau o Amadiyah, palmaeron 
Busrah, a chnau ffrengig o'r mynyddoedd, a ddangosid yn ben- 
tyrrau ar y palmant. Oddi amgylch y trysorau profedigaethus hyn, 
yr oedd twrrau o fechgyn a genethod yn ymgynnulledig. Yr oedd 
y gwrrywaid a*r benywaid o bob tu yn wresog mewn siarad, a swn 
lleisiau dynol a glywid drwy yr holl ddyffryn, Pawb a gyfarchent 
y Sheikh yn barchus, ac a wnaent ffordd i ni, pan ddynesem. Aeth- 
om allan o'r prif adeilad, ac eisteddasom yn ymyl ffynnon a wnaed 
wrth ochr y ffordd, ac ar ben draw rhodfa o goed a arweiniai at y 

bedd. Edrychir ar y llechau a amgylchynant y bedd i ry w raddau 

2a 



178 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pm VIII. 

yn gyssegredig ; ac ar y pryd hwn, ni chaniatteid ond i Hnssein 
Bey, Sheikh Nasr, a minnan, i eistedd arnynt Hyd yn oed ar ach- 
lysaron eraill, mae yr Yezidiaid yn anfoddlon i edrych arnynt yn 
cael en halogi gan y Mnssolmaniaid, pa rai yn gyfiredin a ddewis- 
ant y man hwn i ledn en Uawrlenni arnynt, am ei fod mor gyflefos i 
orphwyso. Oedwir dwfk* y fiynnon yn ofalus rhag ammhnredd, ac 
yfir ef gan y rhai hynny a ymgynnnllant yn y dyffryn. Tr oedd y 
menywaid erbyn hyn, yn prysnro yma ac accw gyd &'a hystenan, 
ac yn ymddigrifii fel ag y disgwylient en tro i roddi en Uestri yn y 
gronfa. Y prif Sheikhiaid a*r Cawaliaid a eisteddent yn gylch oddi 
amgylch y ffynnon, ac a wrandawent ar beroriaeth y piban a'r 
gogr-dabyrddan. 

Erioed ni welais olygfa fwy hynod a bywiog. Bhesan hirion o 
bererinion a ddenent yn flindemB fynn drwy y rhodfa. Yno yr 
oedd preswylydd melynddn y Sinjar, a*i gydynnan dnon, ei lygaid 
treiddgar, a'i weddnodiadan rheolaidd — ei wisgoedd gwynion yn 
hofio yn yr awel, a*i ddmll mawr wedi ei dafln dros ei ysgwydd. 
Yna yn canlyn, denlnoedd cyfoethog y Kocheraid, — j llwythan 
orwydrio], a drigent mewn pebyll ar y gwastadedd, ac ym mhlith 
bryniau hen Adiabene; y gwrrywaid mewn siaccedi hoyw a phen< 
dorohan amryliw, ac arfan coeg-falch yn en gMrregysan; y menyw- 
aid oeddynt wedi en gwisgo yn ddmdfawr mewn '^antaris" sidan ; en 
gwallt yn blethedig i amryw gydynnan, ac yn syrthio dros en oef- 
nan, wedi en haddumo k blodan gwylltion ; en talcennan oeddynt 
agos a bod yn gnddiedig gan fathodan anr ac arian ; a llinynnan 
mawrion o gleinian gwydr, bathodan, a cherrig cerfiedig, a ymgrog* 
ent oddi amgylch en gyddfan. Yn nesaf, ymddangosai tenln tlawd 
o bentref yn nhalaeth Mosnl ; y menywaid mewn diwyg w^n, yn 
welw, ac yn flinedig dan bwysan en plant; y gwyr yn cymhell yr 
asyn Uwythog. Twrran cyfPelyb a ddisgynent o'r bryniau. Er- 
gydion mynych arfan t&D, ynghyd &g arwydd dra adnabyddns arall, 
a fynegai i'r bobl isod am ddyfodiad pob plaid newydd. 

Pawb a droent at y fiynnon cyn myned i'r gorsafion a roddid 
iddynt, a chan ddodi en harfan ar y llawr, a gnsanent ddwylaw 
Hnssein Bey, Sheikh Nasr, a minnan. Wedi cyfarch yr offeiriaid 
ymgynnnlledig, aent i'w ffordd ar ochran y myuyddoedd, ac a 
ddewisent dderwen ganghennog, nen nen adeilad, yn orphwys&i 
dros amser en harosiad yn y dyffryn. Yna hwy a daenent en llawr- 



PWrf VIII. DEPODAU WRTH Y BEDD. I79 

lenni, ac wedi cjimeu iknaxL 4 changhennaa sjchion, a barottoent 
eu hymborth. Twrrau oeddynt iV gweledym mhob man. Braidd 
JT oedd coeden heb ei phobl. 

Cyn myoed i'r dyffryn cyssegredig, yr oedd pawb yn golchi eu 
hunain a'n dillad, yn y firwd a redai o bono. Deuent fel byn yn bur 
i'r wledd. Erioed ni welais gymmaint gynnuUiad glanwaitb yn 
y Dwyrain. Eu gwisgoedd, pa rai oeddynt yn gyffredin yn wynion, 
oeddynt ddifiycbau. 

Yn y prydnhawn, dawnsid o flaen y Bey a minnau. Ymdebyg- 
ent i'r Debke Arabaidd, ac Vt Tcbopee Kurdaidd. Oynnifer o ddyn- 
ion.ieoaingc a allent fyned i'r llannerch agored yng ngwyneb y ffyn- 
non, a nnasant yn y dawns. Eraill a ganent mewn cyd-gerdd gyd &'r 
beroriaetb. Fob lie ag y ceid golwg o bono ar y dawnswyr, oedd 
vedi ei feddiannn gan edrycbwyr. Yr oedd hyd yn oed y canghen- 
naa nwch ein pennau yn plygn gan y twrrau plant, y rbai a gaw- 
sant allan y gallent oddi yno gael golwg gyflawn ar yr byn oedd yn 
myned ym mlaen oddi tanodd. Darfn i ystrywiau nn o'r crytiaid 
fod yn achos o ddigwyddiad ag ydoedd braidd yn ddifyras, a'r hwn 
a ddengys ofer^goeledd y sect neillduol bon. Ymwtbiodd i ben 
blaen cangen wan, yr bon oedd wrtb fy mben, ac yn ol ei bym- 
ddangosiad, ni wyddid pa fiinud y byddai iddi dorri* Pan edrycb- 
ais fynu, canfyddais y perygl, a cbynnygiais, drwy ddywedyd wrtb y 

pennaetb, i'w ocbelyd. Dywedais wrtbo, " Os bydd i'r Sbeit * 

accw," — gan feddwl defnyddio gair arferol yn y Dwyrain, a roddir 
Vt cj fryw fecbgyn anturiol : ond ffrwynais fy bun yn uniongyrcbol ; 
eitbr yr oedd yn barod wedi myned yn rby ddiweddar ; ymaflodd 
dychryn yng ngwedd y rbai bynny ag oeddynt yn ddigon agos I'm 
cly wed ; a'r rbai oeddynt ym mbellacb a gyfrannogasant bono yn 
uniongyrcbol. Y wen byfryd a cbwareuai yn gyfiredin ar wyneb- 
pryd y Bey ieuangc, a roddes le i olwg sobr a digllon. Gofidiais am 
i mi yn y modd bwn, yn anewyllysgar arcboUi teimladau fy lletteu« 
wyr, ac nid oeddwn yn deall pa fodd yr oedd i mi wneutbur iawn, 
am fy ffolineb, — ^yr oeddwn yn ambeus pa un a'i i'r yspryd Drwg 
neu ynte i'r pennaetb y disgwylid i mi wneutbur fy esgus. Betb 
bynnag, mi ymdrecbais beri iddynt ddeall, beb anturio gwneutbur 

* Y gair Sheitan, cyfystyr a Satan, a ddefinyddir yn gyffredinol yn y Dwyrain, 
Am ddyn medrus, cyft'wys, neu anturiol. 



180 NINEPEH Al GWEDDILUON. Pen. VIIL 

gjlwadau a allasent fy nwyn i fwy o ddyryswch, fod yn ddrwg iawn 
gennyf am jr hyn a gymmerodd le ; ond trenliwyd rhy w gymmaint 
o amser, cyn i'r bobl ddyfod attynt en hunain, a mwynhau en llaw- 
enydd blaenorol. 

Fy Uawrlenni a daenwyd ar nen adeilad o ryw faintioli, a ber- 
thynai i bobl Semil. Oddi amgylch i mi, ond mewn rhyw bellder, 
yr oedd twrrau o bererinion o'r ardal honno, yn wasgaredig. Gwr- 
rywaid, menywaid, a phlant, oeddynt ymgynnulledig oddi am* 
gylch en crochanau, ac yn parottoi en h3rmborth hwyrol ; nen yr 
oeddynt yn estynedig ar lawrlenni geirwon, yn gorpbwyso ar ol hii^ 
daith y dydd. Yn gyfagos i mi yr oedd y pennaeth, castell Uaid pa 
nn a goronai grug pentref Semil. Tr oedd yn ddyn o edrychiad 
Uym; wedi ymwisgo yn hoeyw, ac mewn llawn arfogaeth. Der- 
byniodd fi gyd k phob dangosiad o hynawsedd ; ac eisteddais am 
ryw hyd gyd dg ef a'i wragedd ; yr oedd im o honynt yn ienangc a 
gl4n ; ac a ddewiswyd yn ddiweddar oddi wrth y Kocheraid, nen y 
crwydriaid. Yr oedd ei gwallt wedi ei addnmo mewn cyflawnder 
t blodau, ac k bathodan aur. Yr oeddynt wedi aberthu dafad, >ac 
yr oeddynt oil (gan gynnwys y pennaeth, breicbian yr hwn oeddynt 
noethion hyd yr ysgwyddau, ac yn diferi o waed,) wedi ymgynnuU 
oddi amgylch y gelain ; a chan ryddhau yr aelodau, hwy a roddent 
dammeidiau i'r tlodion a ymgynnullasent i w derbyn. 

fewn rhyw bellder oddi wrth bobl Semil, yr oedd gwraig a 
theulu Sheikh Nasr, yr hwn yntan a laddasai ddafad. Yr oedd y 
Sheikh ei hun yn aros o fewn yr adeilad cyssegredig, a'i orchwyl 
drwy y diwmod ydoedd derbyn pererinion, a chyflawni yr amryw- 
iol ddyledswyddau gorphwysedig amo ar yr achlysnr. Ymwelais 
i'i harem ; taenodd ei wraig ffrwythau a mel ger fy mron, a rhoes 
banes hir i mi am ei gorchwylion teuluaidd. 

Yn is na*r twiT o adeiladan at wasanaeth pobl Semil, mae pigwm 
gwyn bychan, yn ymddyrchafii o adeilad isel, o wneuthuriad dest- 
lus, ac yn gyffelyb i boll leoedd cyssegredig yr Yezidiaid, ac yn cael 
ei wneud mor bur ag y gall gwyngalchiad ei wneuthur. Gelwir ef 
**cyssegr Sheikh Shems," neu yr Haul ; ac wedi cael ei osod yn y feth 
fodd, fel ag y byddo i belydron y goleufer hwn syrthio arno mor fyn- 
ych ag y byddo modd. Yn gyfagos i'r drws, mae gweddi at Sheikh 
Shems, wedi ei naddu mewn llech ; ac un neu ddau o fyrddau 
addunedol, wedi eu cyfodi gan dad Hussein Bey, a phennaethiaid 



Pki*. viii. sheikh shems, neu yr haul. 181 

Tezidiaidd eraill, ac wedi cael eu hadciladn i'r mnriau. Mae y tu 
mewn, yr hwu sydd le sanctaidd iawn, wedi ei oleuo gan nifer 
fechan o lygym. Ar fachlndiad haul, pan yr oeddwn yn eistedd 
mewn cell fwd yng ngwyneb y cyntedd, bugail a yrrai i ftiarth yr hwn 
oedd yn gyssylltiedig ^'r adeilad, fintai o ychen gw^nion. Gofyn- 
nais i Gawal, yr hwn oedd yn sefyll yn gyfagos attaf, i bwy yr 
oedd yr anifeiliaid yn perthyn ? " Y maent wedi cael eu cyssegru," 
ebai ef, "i Sheikh Shems, ac nid ydynt byth yn cael eu lladd ond ar 
brif wyliau, pan y rhennir eu cig rhwng y tlodion."* Yr atteb an- 
nisgwyliadwy hwn a achosodd fyfyrdodau hyfryd i mi ; ac mi a eis- 
teddais braidd yn ddisylw o*r olygfa oddi amgylch i mi, hyd oni 
ymledodd y tywyllwch dros y dyffryn. 

Pel ag y diflannai y gwyll, y Ffakiriaid , neu y radd isaf o offeiriaid, 
wedi en gwisgo mewn dillad llwydion o frethyn garw, yn dyn am eu 
cyrph, a phendyrch duon am eu pennau, a ddaethant oddi wrth y 
bedd, a phob un yn dwyn goleuni mewn un Haw, a llestr ac olew, a 
syppyn o babwyr cottwm yn y Hall. Llanwasant a thrwsiasant eu 
Uygym, pa rai oeddynt mewn celloedd ym muriau buarth y cyn- 
tedd, ac yn wasgaredig drwy yr adeiladau ar ochrau y dyffryn, ac 
hyd yn oed ar greigiau unigol a phaladrau ceuon y coed. Ser afrifed 
a ymddangosent yn tywynnu ar lechweddau duon y mynyddoedd, ac 
yng nghilfachau tywyllion y goedwig. Fel ag yr oedd yr offeiriaid yn 
dyfod drwy y bobl i gyflawni eu gorchwylion, gwrxywaid a benyw- 
aid a dynnent eu deheulaw drwy y fflam, ac yna a'u dodent yn gre- 
fyddol wrth eu gwefusau, wedi rhathu yr amrant deheu i'r rhan 
a gafodd ei phuro gan yr elfen gyssegredig. Y rhai a ddygent blant 
yn eu breichiau, a'u henneiniasant yn yr un cyffelyb fodd, pan ag yr 
oedd eraill yn estyn allan eu dwylaw i'w cyffwrdd gan y rhai fu yn 
fwy ffodus na hwy eu hunain i gyrhaeddyd y fflam. 

Y Uygym ydynt offrymmau addunedol oddiwrth bererinion, neu 
oddi wrth y rhai a alwasant ar Sheikh Adi mewn amser o berygl 
neu afiechyd; ac y mae swm flynyddol yn cael ei rhoddi i warcheid- 
iaid y bedd am olew, ac i gynnal yr offeiriaid. Goleuir hwynt bob 



* Mae yn debygol i gyasegriad y tarw, yr hyn sydd mop gyflfredinol yn gym- 
mysgedig yng nghyfundraethau yr hynafiaid, i darddu yn Aasyria, a gall yr 
Yezidiaid, yn anwybodus iddynt eu hunain, fod wedi cadw y cysgod hwn o eiddo 
y tadau. 



182 KINEFEHAIGWEDDILLION. Pur. YIIL 

hwyr tra parhao yr olew. Tn y djdd, mae j mnriau mygljd yn 
dangoB y mannaa y doded hwynt ; a gwelais yr Yezidiaid yn gre- 
fyddol yn cosann y oenig myglyd. 

Tnghylch awr gwedi machladiad haul, y Fakiriald, pa rai ydynt 
weision y bedd^ aymddangosent gyd 4 dysgleidian o reis berwedig, 
a chig wedi ei bobi, a jSrwythan. Anfonid hwynt i mi o gegin gys- 
segredig yr adeilad. Gwraig Sheikh Nasr hefyd a gyfrannodd nd 
dysgleidian tn ag at y gyfluniaeth. 

Fel ag yr oedd hi yn nosi, y rhai hynny ag oeddynt ymgynnnll- 
edig — ao yr oeddynt yn bresennol ynghylch pnm mil — a olenent 
ganhwyllan, y rhai a glndent gyd k hwynt, fel ag yr oeddynt yn 
crwydro drwy y coed. Tr oedd yr effaith yn rhyfeddol. Braidd y 
gellid gwahaniaethn rhwng y twrran amrywiog yn y tywyllwch ; 
y gwyr a biysurent yma ac accw ; meny waid a*n plant, a eisteddent 
ar nennan y tsi ; a thwrran yn ymgasgln oddi amgylch y m&n-fieut- 
nachwyr, a daenent en nwyddan ar lannerch y cyntedd i V gwerthn. 
Miloedd o oleuadan a adlewyrchid yn y ffynhonnau a'r ffi*ydiaO| a 
dywynnent rhwng dail y coed, ac a ddawnsient yn y pellder. Fel 
ag yr oeddwn yn syllu ar yr olygfa ryfeddol hon, pob lleisiau dynol 
a ddistawodd ar nnwaith, a ch&nddwysa phmddaidd a ymgyfodaio'r 
dyffryn. Tr oedd yn gyffelyb i gor^n fawreddog y bnm flynydd- 
oedd yn ol yn gwrando ami mewn gwlad bellenig. Peroriaeth mor 
ber-wresog a hyfryd, erioed ni chlywais o*r blaen yn y Dwyrain. Yr 
oedd lleisian y gwrry waid a'r menywaid yn gyd dymheredig mewn 
cynghanedd, k seiniau raelnsion y chwibanogl. Yn awr ac yn y mas, 
ar amseran gosodedig, torrid ar y g&n gan anghydsain nchel sym- 
balau a gogr-dabyrddan ; ac yna y rhai oeddent allan wrth y bedd a 
ymnnent yn y beroriaeth. 

Brysiais i'r cygsegr, a chefais Sheikh Nasr yn amgylchynedig gan 
offeiriaid, yn eistedd yn y cyntedd tn mewnol. Yr oedd y lie wedi 
ei oleno gan ganhwyllau a llygym, y rhai a daflent olenni gwan- 
aidd ar furiau gwynion y bedd, a dail gwyrddion y deild^. Y 
Sheikhiaid yn en pendyrch a'n gwisgoedd gwynion, oil yn ddynion 
hybarchns, a bar&n llwydion hirion, oeddynt yn rhes nn ochr ; ac 
ar eu cyfer, yn eistedd ar gerrig, yr oedd ynghylch deg ar hugain o 
Oawaliaid, yn en gwisgoedd cymmysg o ddn a fgyrfai pob nn yn 
chwaren ary chwibanogl, nen yn cnro gogr-dabwrdd. Oddi amgylch, 
safai y Ffakiriaid yn en gwisgoedd tywyllion, a'r menywaid o urdd- 



Pmr, VHL DEFODAU YR YEZIDIAID. 183 

an yr offeiriadaeth yn eu gwisgoedd o w^n pur. Ni dderbynid neb 
eraill o fewn y cyntedd. 

Yr un rh3rw don ddwys ac araf, ond yn amrywio yn achlysnrol 
yn y beroriaeth, a barhaodd agos awr; rhan o honi a elwid "Ma- 
kam Azerat Esau," neu g&n jr Arglwydd lesa. Hi a genid gan y 
Sheikhiaid a'r Oawaliaid, a'rbenywaid, ao yn achlysnrol gan y rhai 
oddi allan. Ni allwn ddal ar y geirian, ac ni allwn Iwyddo gan neb 
oV presennolion iV hadrodd -wrthyf. Yr oeddynt yn yr Arabaeg; 
a chan mai ycbydig o'r Yezidiaid a allent siarad, nen Bwnio yr iaith 
honno, nid oeddynt yn ddealladwy hyd yn oed i glnst profiadol 
Hodja Toma, yr hwn oedd gyd a mi. Ni rwystran y gogr-dabyrddan 
g&n yr offeiriaid, ond yn awr ac yn y man. Fel ag yr oedd yr am- 
«er yn bywioccau, torrent mewn yn fynychacb. Gorfli i'r gor-g&n 
yn raddol roddi lie i beroriaeth fywioccach, yr hon gan gynhyddn 
mewn mesur, a goUwyd yn y diwedd yng nghymmysgedd seinian. 
Y gogr-dabyrddau a gurid gyd &g egni mwy na chyffredin ; y chwib- 
anoglaa a daflent allan lifeiriant o seinian; y llafard ddyrchefid iV 
nchder eithaf ; y dynion a unent yn y wawch ; pan ag yr oedd y 
menywaid yn gwnenthur i*r creigiau adseinio gan y iahlehl wich* 
1yd. Chwareuwyr yr offer cerdd, gan ymollwng gyd &'r cy£&oad, a 
daflent en hoffer i'r awyr, ac a daflent en haelodan i bod ystum, nes 
y syrthient o wendid ar y Uawr. Erioed ni chlywais oemad mor 
frawychns a'r oernad a gyfodai o'r dyffryn. Yr oedd yn banner 
nos. Yr oedd yr amser a*r He yn eithaf cyfaddas i'r achlysur; ac 
edrychwn mewn syndod ar yr olygfa ryfeddol oedd oddi amgylch i 
mi. Ni lyfeddwn fod y fath ddefodan gwylltion wedi rhoddi bod^ 
oliaeth i*r chwedlan hynny o ddefodan halogedig a dirgelion fi^dd, 
yr hyn sydd wedi gwnenthur enw Yezidiad yn ffieidd-dra yn y 
Bwyrain. Er y cyffroad afreolus a ymddangosai ar bawb ag oedd 
yno, ni welid nnrhyw ystum anweddus, nac un ddefod ammhryd- 
ferth. Pan flinodd y peroriaethwyr a'r cantorion, darfu y swn yn 
ddisymmwth ; a'r amrywiol dwrrau a aethant yn lion fel cynt, ac a 
grwydrent drwy y dyffryn, neu a eisteddent dan y coed. 

Cymmerodd rhyw ddefod le wrth y bedd cyn i mi 3rmuno &'r 
gynnulleidfa, pryd na chaiff estron fod yn bresennol, ac ni allwn 
gael gwybodaeth ynghylch natur hon gan y Cawaliaid. Bhoes 
Sheikh Nasr ar ddeall i mi, fod eu harwydd sanctaidd, y Melek 
Taous, yn cael ei ddangos y pryd hwnnw i'r offeiriaid ; ac a ddywed- 



184 NINEFEH Al GWEDDILUON. Pew. VIII. 

odd wrthjf, mor belled ag j perthynai iddo ef, nad oedd ganddo tin- 
rhy w wrthwynebiad i mi weled jr holl ddefodau, ond bod llawer o*r 
Sheikhiad yn wrthwynebol i hynny, ac nad ewyllysiai efe greu 
unrhyw deimlad drwg yn y llwyth. Mewn gwirionedd, mi a'i 
cefais yn^rhydd a siaradus ar bob pyngciau. 

Ar ol iV defodau yn y Ilannerch fewnol ddibennu, dychwelais 
gyd &'r Sheikh a Hussein Bey, iV ffynnon yn y rhodfa. Oddi am- 
gylch iddi yr oedd gwnywaid a benywaid a chanhwyllau ganddynt, 
pa rai a daflent eu pelydrau cochion ar y dwfr. Daeth amryw o'r 
Oawaliaid gyd a ni iV He, a chanent a chwarenent ar en chwiban- 
oglau a*a gogr-dabyrddan agos hyd dorriad y dydd. 

Yr oedd y dydd wedi dechreu gwawrio cyn i'r pererinion ymofyn 
am orphwysfa. Distawrwydd a deyrnasai drwy y dyfiryn hyd ganol 
dydd, pan gyrhaeddodd teithwyr eraill y bedd, ac a gyfodasant 
yr adseiniau drachefn drwy saethu kg arfau tan. Erbyn yr hwyr, 
jv oedd ynghylch saith mil o bersonau wedi ymgynnull. Tr oedd 
mwy o nifer wedi dyfod i'r wyl hon, nag a welwyd am flynyddoedd 
o'r blaen, a Sheikh Nasr a lawenychai yn y drem o amseroedd o 
Iwyddiant ar ei bobl. Yn yr hwyr, aed trwy ddefodau y nos o'r 
blaen ganddynt. Yng nghorph y tri diwmod yr arosais yn Sheik 
Adi, crwydrais drwy y dyffryn, a thros y mynyddoedd amgylchyn- 
edig; ymwelwn i'r twrrau amrywiol o bererinion; siaradwn 4 
hwynt am eu preswylfeydd ; a gwrandawn ar eu hanesion o drais 
a thywallt gwaed. Derbyniwn oddi wrth bawb yr un moesgarwch 
a chared igrwydd; ac ni chefais unrhyw achos i gyfhewid yn y 
farn dda a fiPorfiaswn yn barod am yr Yezidiaid. Nid oedd neb Mo- 
hammediaid yn bresennol, na Christionogion, ond y rhai oedd- 
ynt gyd & mi, a hen wraig, yr hon fu yn hir yn byw gyd a'r sect? 
a'r hon oedd yn osb rhydd i ddyfod iV gwyliau* Y menywaid a 
anghofient eu hofhau naturiol, gan nad oedd presennoldeb dieithr- 
iaid yn attalfa arnynt, a hwy a grwydrent yn ddiorchudd dros y 
mynyddoedd. Fel ag yr oeddwn yn eistedd dan y coed, genethod 
chwerthingar a ymgasglent o'm hamgylch, gan edrych ar fy ngwisg- 
oedd, neu roddi gofyniadau i mi. Rhai, yn hyfach nag eraill, a 
ddeuent a> llinynnau gleiniau, a'r cerrig cerfiedig a grogent oddi 
amgylch eu gyddfau i mi, ac a ganiattaent i mi edrych ar y gwedd 
illion Assyriaidd a gesglid ynghyd fel hyn : ond eraill, ag oeddynt 
yn fwy ofnus, er nid yn anwybodus o'r argraph a greid gan eu 



Pwf. VIII. EU CREDO A'U HADDOLIAD. 186 

swynion, etto a safent draw, ac a daflent flodan gwylltion i'r awyr. 

Y gwrrywaid a jmg3mnnlleiit yn dwrrau o amgylch y ffynhon- 
nau, ac o amgylch y bedd. Siaradent a gwnaent yn Uawen ; ond 
nid oedd ymrafael na geirian digUon yn terfysgu y dymher dda. 
Sain peroriaeth a sain c^n a ddyrchafent bob ochr yn uwch na swn 
siarad. Yr offeiriaid a'r Sheikhiaid a rodient ym mysg y bobi, nen 
a eisteddent gyd a'r tenluoedd ymgynnulledig agos dan bob coeden. 

Yr Yezidiaid a gydnabyddant un Bod Goruchaf, ond mor belled 
ag y deallwn i, nid ydynt yn offr3rmmu nnrhy w weddi nen aberth yn 
nniongyrchol atto £f. Ymdrechai Sheikh Nasr gilio oddi wrth fy 
ngofyniadau ar y pwngc hwn; ac ymddangosai ei fodyn gochelyd, 
gyd k dychr3m ofergoelus bob pwngc cyssylltiedig 4 hanfod ac & 
pherffeithiau y Duwdod. Ond mae y drefn Fohammedaidd gyfiBred- 
inol o lefaro, banner llw, a banner gweddi, yng ngeneuau y bobl, ond 
yn debygol oddi wrth arferiad. Ond beth bynnag, enw yr yspryd 
drwg ni chrybwyllir ar unrhyw amser; ac unrhyw gyfeiriad atto 
gan eraill, a*u blinant ac a'u cynhyrfant yn y fath fodd, fel y dy- 
wedir en bod wedi rhoddi rhai i farwolaeth,a archollent en teimladau 
drwy ei ddefnyddio yn ddiachos. Mae eu hofn o dramgwyddo yr 
yspryd Drwg yn myned mor bell yn eu plith, fel ag y gochelant 
yn ofalns bob gair a all debygu mewn swn i satan, nen i'r gair Ar- 
abaidd am ''felldigedig." 

Pan ag y siaradant am y Diafol, gwnant hynny yn barchus, fel 
am Melek d KotU, yr angel cadam. Cyfaddefodd Sheikh Nasr yn 
bendant bod ganddynt arlun aderyn o efydd nen bres, ond yr oedd yn 
ofalns i ddywedyd nad edrychid amo ond fel arwydd, ac nid fel eilun. 
Mae amryw o'r arlunian hyn, ac mae un o honynt bob amser gyd kg 
ef, ym mhob man yr elo ef ar daith. Pan anfonir dirprwy wyr i ry w 
bellder i gasglu arian at gynnal y bedd a'r offeiriaid, rhoddir un o'r 
delwan hyn iddynt, ac a ddangosir i'r rhai hynny y byddant yn 
myned yn eu plith, fel eu hawdurdod dros eu cennadwri^ Gelwir 
yr arwydd hon y Melek Taous, a pherchir hi yn fawr. Mae llawer 
amheuaeth wedi hanfodi ym mhlith teithwyr ynghylch hanfodiad 
yr arwydd, nen y ddelw hon ;* ond Sheikh Nasr, pan gefais gyfleus- 
dra i siarad yn gyfrinachol fcg ef, a gyfaddefodd hynny mor rhwydd. 



• Ar ol hyn cefeda gyfleiisdra i weled y Melek Taous. Delw ddychyminygol ydy w 
aderyn yn sefyll ar waelod tebyg i ganhwyllyr ; a'r cwbl o bres, neu elydwr. 

2 B 



186 NINEFBH A'l GWEDDILLION. Pek. VIII. 

fel ag yr wyf yn ystyried j gwirionedd o hynny yn bFesennol yn 
ddiddadl. Ac heb ]aw hynny, mae cyfaddefiad y Sheikh yn cael 
ei gadarnhan gan attebiad gwarcheidwad y bedd i ofyniad a rodd- 
ais iddo ar fy ymweliad cyntaf, a hynny yn ddifeddwl. 

Oredant mai Satan ydyw pennaeth y llu angylaidd, yn bresennol 
yn dioddef cospedigaetham ei wrthryfel yn erbyn yr ewyllys ddwy- 
fol ; ond etto yn alluog iawn, ac i gael ei adferu ar ol hyn i*w sefyllfa 
uchel yn yr eglwys nefol. "Rhaid ydyw ymheddychn &g ef a'i 
barchu," meddynt, "canys yn gymmaint ag y gallyn awr wnenthnr 
drwg i ddynolryw, felly hefyd yn ol Haw bydd ganddo y gallu o'n 
gwobrwyo." Tn nesaf i Satan, ond yn is nag ef mewn gallu a doeth* 
ineb, y mae saith archangel,* y rhai a ddylanwadant yn fawr ar y 
byd;— eu henwau ydynt Gabrail, Michail, Baphail, Agrail, Dedrail, 
Azrapheel, a Shemkeel. Tr oedd Grist hefyd yn ol en tyb hwynt, 
yn angel mawr, yr hwn a gymmerodd finrf dyn. Ni bu farw ar y 
groes, ond a esgynodd i'r nefoedd. 

Ehoddant barch mawr i'r Hen Destament, a chredant yn y gre- 
adigaeth yn ol Genesis, y Diluw, a digsnT'ddiadan eraill ag y rhoddir 
eu hanes yn y BibL Nid ydynt yn gwrthod y Testament Newydd, 
na*r Koran; ond a'u hystyriant yn llai eu hawl i'w parch. Ond y 
maent bob amser yn dethol ymadroddion o*r Koran iV dodi ar en 
beddau a'u Ueoedd cyssegredig. Edrychant ar Mohammed fel pro- 
phwyd; ac felly y gwnant ar Abraham a'r patrieirch. 

Disgwyliant am ail ddyfodiad Crist, yn gystal ^ yn ymddangos- 
iad Imaun Mehdi,t a chredant y chwedlau Mussnlmanaidd am 
dano. 

Sheikh Adi ydyw eu sant mawr; ond ni allwn gael gwybodaeth 
am ddim yn neillduol yn perthyn iddo; mewn gwirionedd yr oedd 
cyfnod ei fodoliaeth yn amheus: ac ar un achlysur, haerai Sheikh 
Nasr ei fod yn by w o flaen Mohammed. 

Gyd & golwg ar darddiad eu henw, y mae yn wybodus fod y Mus- 

* Mae yn gofiis yr adroddir yn llyfr Tobit (xii. 15.) bod Raphael yn dywedyd, 
<< Myfi yw Raphael, un o'r saith angel sanctaidd, y rhai a gyflwynant weddiau y 
saint, aV rhai sydd yn myned mewn ac allan ger bron gogoniant yr un sanctaidd.*^ 
Sonir am " Y saith yspryd yn sefyU ger bron Daw/* yn y Datguddiad i. 4; iv. 5. 
Y rhif hwn saith, yn Eglwys y Llu nefol, ac mewn amrywiol o bethau sanctaidd, 
sydd yn dwyn cyssylltiad & thraddodiadau Chaldsaidd, a sylwadau nefol. 

f Sant Mussnlmanaidd, yr hwn y meddylir ei fod yn guddiedig yn y ddaear, a> 
hwn hefyd a ymddengys yn y dydd diweddaf. 



Pew. VIII. EU DEFODAU CREPYDDOL. 187 

solmaniaid yn ei olrhain i*r nodedig Ommiade Caliph,* Yezidiad,yr 
hwn a arddangosir fel erljniwr teoln All yn eu hanes crefyddol 
hwynt; ond y mae yn fwy rhesymmol i gredn bod yn rhaid chwilio 
am dano mewn rhyw le arall, am yr arferid ef ym mhell cyn Mo- 
hammediaeth, ac nid ydyw heb fod yn dwyn cyssylltiad £kg enw 
Persiaidd borenol am y Bod QoracheLt Mae yn anhawdd olrhain 
eu defodan o unrhyw IFynhonnell neilldnol. Bedyddiant yn y dwfr 
megis ag y gwna Cristionogion, os gellir, ym mhen saith diwmod 
wedi yr enedigaeth. Enwaedant ar yr unrhyw oed, ac yn yr un 
dull a'r Mohammediaid ; a pharchant yr haul, ac y mae ganddynt yr 
unrhyw ddefodau a*r Sabseaid, gall fod yr hoU ddefodau hyn o'r un 
tarddiad, neu iddynt gael eu himpio ar wahanol amserau yn eu credo 
gwreiddioL Fe allai iddynt arfer enwaediad, er mwyn gochelyd eu 
cael allan gan y gorthrymwyr Mohammedaidd; a gellai eu bod wedi 
dethol ymadroddion o'r Koran, i'w cerfio ar eu beddau a*u Ueoedd 
cyssegredig, am eu bod yn cydweddu &'u tybiadau, ac yn addasach 
i wlad yn yr hon y siaredid yr iaith Arabaidd, fel yr arwyddai Sheikh 
Nasr i mi. Mae ganddynt fwy o bethau yn gyffelyb i'r Sabteaid, 
nagi unrhyw sect arall. Oyfeiriais yn barod at eu parch i'r haul, 
a darluniais y deml a'r ychen cyssegredig i'r goleuad hwnnw.;]: 
Mae yn ddefod ganddynt i gusanu y gwrthddrych y syrthia ei bel- 
ydron cyntaf amo ; gwelais hwynt yn fynych yn cyflawni y ddefod 
hon, pan y teithiwn gyd a hwynt. I'r t&n, fel yn arwyddoccaol, y 
mae ganddynt yr un parch ; ni phoerant ar unrhyw amser iddo, 
ond tynnant eu dwylaw yn fynych drwy y fflam, a'i eusanant, ac a'i 
rhwbiant dros yr amrant deheu, neu weithiau dros yr holl wyneb.§ 
Mae lliw glas yn ffieidd-<lra iddynt hwy, megis ag i'r Sabseaid, ac 

* Llinaoh o benmaduriaid Arabaidd, a elwir folly oddi with enw ei seilydd. 

t Grybwylla Theopbanes (Cbronograpbia, p. 492. ed. Bon,) am sefydliad o 
lesidemiaid, ar y Zab leiaf, yn gyfagos i^ fan y gwersyllodd yr ymeradwr Herao- 
lios. Gellai mai Yezidiaid oeddynt, a hynafiaid y sect bresennol. Mae Major 
fiawlinBon wedi nodi allan yr enw fel yn digwydd yn Adiabene. 

4r Rbaid 1 mi tylwi, er bod yr ai^g^phiadau yn y cysB^gr a ddarlnniwyd, oil yn 
gyfeiriedig at Sheikh Shems, a bod Sheikh Naar a*r Cawaliaid wedi sicrhan 
wrthyf, ei fod wedi cael ei gyas^^ i> haul, gellai ei fod yn debygol, mai rhyw 
wrthddryeh yn He yr haul a olygid dan yr enw Sheikh Shems, neu mae rhyw bei^ 
son neilldnol a ddynodid, ag yr oedd fj hyspyswyr yn anewyllysgar i roddi un- 
rhyw ^lurhad amynt. 

§ Mae rhai teithwyr wedi haeni na wnant ddiffodd canwyll ; ond nid ydyw byn 
yn wlr: ae nid ydyw yn sarhad i boeri yn eu presennoldeb. 



188 NINEFEH A'l GWEDDILUON. Peh. VIH. 

nid ydyw hjth jn cael ei wisgo mewn dillad, nen ei ddefnjddio yn 
eu tai. En Kubleh, nen j He yr edrychant iddo pan jd cyflawni ea 
defodan sanctaidd, sjdd yn y rhan honno o*r wybren He mae yr 
haul yn cyfodi; a thn ag at yr haul y troant wynebau y meirw.* 
Yn eu hoffder o liain gwyn, yn eu harferion o lanweithdra^ ac yn 
eu golchiadau mynych, ymdebygant hefyd i'r Sabsaid. 

Gwylaethau, a'r bamiyah,t ynghyd k llysiau eraill, ni fwytteir nn 
amser ganddynt. Mae cig moch yn anghyfreithlon; ond yfir gwin 
gan bawb o honyni £r yr haerant na ddylid bwytta cig, oa na 
bydd i*r anifail gael ei ladd yn ol y gyfraith Foesenaidd neu Foham- 
medaidd, etto ni wrthodant gyfrannogi' o ymborth Gristionogion/ ' 

Ni ellais gael gwybod a oedd ganddynt unrhy w ddefodau crefyddol 
mewn priodas. Dy wedid wrthyf gan y Gawaliaid, nad oedd y gwr- 
ry waid a'r benywaid, ond yn unig yn myned ger bron y Sheikh, yp 
hwn oedd i fynnu gwybod am sicrwydd eu cydsyniad. Bhoddir mod- 
rwy weithiau i'r briodas-ferch, neu arian weithiau yn ei lie. Pen- 
nodir diwmod i lawenychu, ar yr hwn yr yfant Sherbet, a dawn- 
siant, ond ni chyflawnant ddefodau crefyddol. Gyfyngir nifer y 
gwragedd i un; ond y mae gallu gan y pennaeth i droseddu y 
gyfraith. 

Mae eu blwyddyn yh dechreu yr un amser a blwyddyn y Grist- 
ionogion Dwyreiniol, a'r rhai hyn hefyd a ddilynant yn nhrefh ac 
enwau y misoedd. Bhai a ymprydiant dri diwmod ar ddechreuad 
y flwyddyn; ond ni ystyrir hyn yn angenrheidiol. Nid ydynt yn 
cadw y Bamazan Mohammedaidd. Dydd Mercher ydyw eu dydd 
gwyl; ac er fod rhai yn ymprydio bob amser ar y dydd hwn, nid 
ydynt yn ymattal oddi wrth waith arno, megis ag y mae Cristion- 
ogion yn gwneuthur ar y Sabbath. 

Dywedodd Sheikh Nasr wrthyf, bod ganddynt gyfnod o'u heiddynt 
eu hunain, a'i fod ef yn credu ein bod ni y pryd hwnnw, yn ol eu 



* Ymddengyg bod en Enbleh, neu en pwngc sanctaidd, gan yr holl sectan Dvy- 
reiniol, at ba nn y troid yr vyneb pan yn gweddo. Mae yn wybodns bod yr 
Inddewon yn ediych ^ a Jerusalem. Y Sabseaid, yn ol fel y dyweda rhai, a 
edrychent at y seren ogleddol, neu yn ol eraill, at y dosparth hwnnw o^ nefoedd 
Ue mae yr haul yn cyfodi. Y Cristionogion boreuol a ddewisent y Dwyrain ; 
Mohammed, yr hwn a ymostyngai iV arferiad cyf&edinol, a*i hystyriai yn angen- 
rheidiol i lynu wrthi, a bennododd y Kaaba sanctaidd ym Mecca i fod yn Gab* 
leh iV ddisgyblion. 

t Hibiscus Ssculentus, 



Pen. VIII. GRADDAU EU HOPFEIRIADAETH. 189 

cyfrif hwynt, yn j flwyddyn 1550. Yr oedd hyn yn arwyddo rhyw 
gyssylltiad S, Manes ;* ond ni allwn drwy unrhyw ofyniadau gael 
gwybod a oeddynt yn gydnabyddus &'i enw; neu yn ei gydnabod 
mewn nnrhyw fodd yn sylfaenydd eu hathrawiaethan neillduol gyd 
H golwg ar yr yspiyd Drwg. 

Eu henwau, yn wrrywaid a benywaid, ydynt yn gyffredinol, yr 
nn en wan ag sydd ar Gristionogion a Mohammediaid, nen yr enwau 
ag sydd yn gyffredin ym mhlitb y Kurdiaid, ac nid yn hoUol o 
darddiad Mussubnanaidd. Ond mae yr enw Goorgis (George) yn 
wrthodedig; ac fel yr wyf yn credu, ni roddir ef un amser ar Yez- 
idiad. 

Mae ganddjHQt bedwar gradd yn yr offeiriadaeth, y Piriaid, y 
Sbeikbiaid, y Cawaliaid, a'r Fakiriaid; a'r hyn sydd yn dra nodedig^ 
ac fel yr wyf yn credu, yn ddigyffelyb, yn y Dwyrain, mae y swydd- 
ogaethau hyn yn etifeddol, ac yn disgyn i fenywaid, pa rai, tra y 
maent ynddynt, a g^nt yr un parch' a'r un ystyriaeth a gwrrywaid. 

Y Piriaidyf neu y seintiau^ a berchir fwyaf ar ol y prif Sheikh, 
neu bennaeth crefyddol y sect. Oredir bod ganddynt y gallu, nid 
yn unig i gyfryngu dros y bobl, ond i iachau clefydau a gwallgof- 
rwydd. Disgwylir iddynt fyw bywyd o sancteiddrwydd ac onest- 
rwydd mawr : ac edrychir amynt gyd 4 pharch mawr. Yr wyf yn 
credu na chyfyngir hwynt i unrhyw dduU neillduol o wisgiad. 
Yr unig Biriad a adwaenwn i oedd un Sino, yr hwn a gydna- 
byddid fel dirprwywr Sheikh Nasr^ ac a ddioddefodd garchariad 
yn ei le. 

Y Sh&kMaid sydd nesaf mewn graddau. Maent yn gydnabyddus 4'r 
hymnau, a disgwylir iddynt wybod rhyw beth am Arabaeg, yr iaith 
yn yr hon y mae yr hymnau yn ysgrifenedig. Dylai eu dillad fod 
yn wynion hollol, ond y cappan penglog dan y bendorch, yr hwn 
sy ddu. Fel gweision Sheik Adi, hwynt hwy ydynt warcheidweid 
y bedd, ac i gadw y tan sanctaidd yn olau, ac i ddwyn ymborth a 
chynnud i'r rhai hynny a breswyliant o fewn iV derfynau, ac i 



* Gan brophwyd nodedig, a pbregethwr, ag oedd yn byw yn y drydedd ganrif, ac 
a sefydlodd grefydd ne^ydd, yn yr hon yr oedd gallu yr egwyddor Ddrwg, neu y 
diafol yn cael ei gosod yn gyfartal a gallu yr HoUalluog. Yr oedd ganddo lawer 
o ganlynwyr ; ac yn y diwedd efe a roddwyd i farwolaeth gan Y aranes, Brenhin 
Persia. 

t Enw Kurdaidd (Persiaidd) yw hwn, — ^arwydda yn Ilythyrennol, hen wr. 



190 NINEPEH Al GWEDDILUON. Pek. VHI. 

bererinion o enwogrwydd. Gwisgant bob amser oddi amgylch iV 
cyrph Twpnjn cochddu, neu goch a melyn brith, fel nod eu swjdd ; 
k hwynt J rhwymant ynghjd j coed, a phethau eraill a ddygir gan- 
ddynt i'r adeilad (^ssegredig. T benjwaid a ddygent yr un arwydd, 
ac a ddeftiyddir yn yr nn gwasanaeth. Ax bob amser, y mae amiyw 
Sheikhiaid yn preswylio yn nyffryn Sheikh Adi. Gwiliant dros y 
bedd, a derbyniant bererinion; a chymmerant ofal ar gylch amyr 
ofirymmau a all gael en dwyn yno, nen byddant yn gwerthu pel- 
enni clai a chreirian eraill, 

Y CatoaHaid, neu Bregethwyr, a ymddangosant en bod yr aelodan 
mwyaf gweithgar yn yr offeiriadaeth. Anfonir hwynt gan Hnssein 
Bey a Sheikh Nasr ar gennadwriaethan, ac ant o bentref i bentref 
gyd kg arwydd yr aderyn fel dysgawdwyr athrawiaethan y sect. Hwy 
yn unig ydynt y chwarenwyr ar y chwibanogl a'r gogr-dabwrdd ; ac 
edrychir i raddan ar y ddan offeryn hyn fel rhai cyssegredig. Syl- 
wais en bod cyn, ac ar ol chwareu ar y gogr-dabwrdd, yn ei gnsann 
yn fynych, ac yna yn ei ddal i'r rhai fyddai yn agos attynt, i'w 
gnsann yn yr nn modd. Dysgir hwynt i gann pan yn ienaingc 
lawn ; maent yn beroriaethwyr medms, a dawnsiant yn achlysarol 
ar wyliau, Yn gyffredin, gwyddant ychydig Arabaeg, ond nid mwy 
nag sydd yn angenrheidiol i fyned drwy eu cor-ganau a'u hymnau. 
Eu gwisgoedd yn gyffredin ydynt wynion, er na waherddir defiiydd- 
iau Uiwiedig ; ond eu pendyrch ydynt wahanol i bendyrch y Sheik- 
hiaid, canys y maent yn dduon, fel ag y mae hef)rd eu cappanau 
penglogaidd« 

Y Fakhiriatd ydynt yr iselaf yn yr offeiriadaeth, gwisgant ddillad 
geirwon duon, neu frethyn, neu liain llwyd-dywyll, yn disg3m hyd 
y penliniau, ac yn dynion am danynt ; am y pen y mae pendorch 
ddu, yn groes i*r hon yn gyffredin y mae napcyn coch wedi ei 
glymmu. Cyflawnant bob isel-waith cyssylltiedig a'r bedd ; rhodd- 
ant olew yn y llygyrn, ac a'u goleuant, ac a gadwant yr adeiladan 
cyssegredig yn l&n. 

Pan ag y mae pob Uwyth a thalaeth Yezidiaidd a'i phennaeth 
ami, a Hussein Bey yn bennaeth gwladol a chrefyddol yr holl sect, 
edrychir ar Sheikh Nasr fel arch-offeiriad, ac ymddygir atto gydi 
pharch ac anrhydedd mawr. Mae ei swyddogaeth yn etifeddol; 
ond y mae yr Yezidiaid yn fynych yn dewis, heb edrych ar yr hawl 
flaenaf, un o hanedigion y Sheikh diweddaf a fyddo yr addasaf; 



Pen. Tin. EU TARDDIAD. 191 

trwj ei wybodaeth, a'i gymmeriad, iV ddilyn. Daliodd tad Sheikh 
Nasr J swydd am rai blynyddoedd ; ac ni allasid dewis neb yn add* 
asach i'w Uanw na'r mab. 

Yr iaith a ddefnyddir yn gyffredin ym mhlith yr holl Yezidiaid 
ydyw y gaDgheniaith Gordaidd, ac ychydig nifer o honynt sydd 
gydnabyddus 4*r Arabaeg, ond y Sheikhiaid a'r Cawaliaid. Mae y 
cor-ganau a'r hymnau ; a'r nnig ffnrf o weddi, hyd ag y deallais i, 
yn yr Arabaeg, megis ag y dy wedais yn barod. Yr wyf yn credu 
fod ganddyift gylrol sanctaidd, yn cynnwyg en traddodiadan a'n 
hymnan, a chyfarwyddiadan i gyfiawni en defodan a phethan eraill 
ag sydd yn perthyn i V crefydd. Mae yn cael ei gadw naill ai yn 
Baazini nen Baasheikha, ac ystyriref gyd k y fath barch ofer-goelns, 
fel y methais er pob ymdrech a chael ysgrif o bono, na chynunaint 
a'i weled. Bn hyn yn ofid mawr i mi, yn gymmaint ag y gallasai 
ei gynhwysiad, fel mae yn debygol, dafln golenni newydd ar dardd- 
iad a banes y sect nodedig bon, ac a ymlidi&sai ymaith lawer o 
amhenon ag sydd etto yn crogi nwch ben eu daliadan. Ystyrir ei 
fod yn anghyfreithlon i wybod y ffordd i ddarllen ac ysgrifenn. Nid 
oes ond nn neu ddau o bersonau ym mhlith yr Yezidiaid a allant 
ddarllen nen ysgrifenn ; mae hyd yn oed Sheikh Nasr yn anadna- 
byddns a'r egwyddor. Y rhai hynny a allant ddarllen, a ddysgwyd 
felly er mwjn iddynt gadw y Uyfr sanctaidd, a chyfeirio atto am 
athrawiaethan a defodan y sect. 

Mae gan yr Yezidiaid draddodiad, iddynt ddyfod yn wreiddiol o 
Basrah, ac o'r wlad a ddyfrheir gan y rhan isaf o'r Euphrates; ac wedi 
eu hymftidiad, iddynt yn gyntaf drigfannu yn Syria^ ac wedi hynny 
iddynt gymmeryd meddiant o fryn Sinjar,a'r ardaloedd a gyfanneddir 
ganddynt yn bresennol yn Kurdistan. Mae y traddodiad hwn, yng- 
hyd a natur neillduol eu daliadan, yn cyfeirio at darddiad Sabseaidd 
neu Ohaldaeaidd. Wrth ystyried yr ychydig ddefoyddiau ag sydd yn 
ein meddiant yn dwyn perthynas &'u banes, ac oblegid an wybod- 
aeth cyffredinol y bobl,— canys yr wyf yn credu am eu hoffeiriaid, 
gan gynnwys Sheikh Nasr ei bun, nad oes ganddynt ond drych- 
feddwl tywyll iawn am yr hyn a broffesant, ac am ystyr eu ffurfiau 
crefyddol, — ^y mae yn anhawdd dyfod i unrhyw benderfyniad am 
darddiad eu daliadan a'u defodan nodedig. Mae ynddynt gymmysg- 
edd rhyfedd o Sabaeaeth, Cristionogaeth, a Mohammediaeth, 
ynghyd a rhy w gymmaint o athrawiaethan y Gnosticiaid a'r Mani- 



192 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pem. TIIL 

chflsid.* Ond ymddengjs mai Sabseaeth ydjw j nodwedd amlyocaf ; 
ac nid ydjw yn annhebygol nad all y sect hon fod yn weddill o'r 
hen Chaldseaid, pa rai ar wahanol amserau, ydynt ynallanol, wedi 
cymmeryd at fiurfiau a daliadau y bobl fyddai yn en llywodraethn, 
er mwyn ymachnb rhag erledigaeth a thrais ; acyn raddol, trwy en 
hanwybodaeth, a'n cymmysgasant a'u credo, ac a'u dnll en hnnain o 
addolL Bn felly ar sect heb fod yn llai nodedig na'r Sabseaid, neu 
y Mendaiaid, (Cristionogion Bt. loan fel en gelwir yn gyfiredinol,) y 
rbai yn awr a gyfaneddant lennydd yr Euphrates, ac ardaloedd 
hen Susiana. 

Yr Tezidiaid ydynt adnabyddusyn en plith en hnnain, wrth enw 
y dalaeth nen y llwyth, y byddant yn perthyn iddynt. Y rhai hyimy 
a gyfanneddasant y wlad yn gyfagos i droed y brynian Kurdaidd, a 
elwir Dasni, neu Daseni, a hynny yn debygol oddi wrth hen enw 
talaeth.t Ceir Uwythan o Yezidiaid yng ngogledd Syria, acyng 
ngogledd Kurdistan/ yn Georgia, (lie yr ymfudasant.) Yn Gebel 
Tour,:]: Bohtan, Sheikhan, a Missouri. Yn y gwastadedd, en prif 
sefydliadau sydd ym mhentrefi Baazani, Baasheika, a Semil. 

Wedi treulio tri diwmod yn Sheikh Adi, ac wedi gweled yr holl 
ddefodan y gallasai estron en gweled, ymbarottoais er mwyn dych- 
welyd i Mosul. Darfu i Hussein Bey, Sheikh Nasr, a'r prif Sheik- 
hiaid a'r Cawaliaid, fynnu dyfod gyd 4 mi am ynghylch tair milldir 
lawr i'r dyfffjrn, canys dewisais y fibrdd hon yn hytrach na'r Uwybr 
serth dros y mynyddoedd. Wedi cann yn iach i mij dychwelodd y 
pennaethiaid at y bedd, i orphen eu defodau. Aethum tu a phen- 
tref Ain Siffni, a chyrhaeddais Mosul yn gynnar yn y prydnhawn. 

Yr oedd Tahyar Pasha wedi bod am ryw amser yn cynllunio 
taith i'r Sinjar, nid mewn bwriad gelynol, ond i'r diben o ymholi 
i gyflwr y wlad; yr hon oedd wedi cael ei dinystrio drwy grib- 
ddeiliaeth ofidus, a chreulondeb Uywodraethwr diweddar Mosul. 



* Sect GriBtionogion a gyfodasant yn oesau boreuaf Criationogaeth. Ym- 
drechasant uno chwedlau arwyddol a dirgeledigaetbau y paganiaid, ynghyd Sg 
athroniaetb yr hen Roegiaid, &g athrawiaethau Cristionogaeth. 

+ Mae Uwyth o Gordiaid o'r enw hwn, yn byw yn y mynyddoedd yn agoB » 
Sulelmaniyab. 

t Mynydd Tour : rhes o fryniau i'r Gogledd o Mesopotamia, a gyfanneddir yn 
bennaf gan Yezidiaid, a Cbristionogion lacobitaidd, y rhai yn gyffelyb i'r Nestor- 
aid, a erlidiwyd yn %rnig gan y Mosulmaniaid Kurdaidd. Mae 11a wer o lofrudd- 
iaietban wedi cymmeryd lie amynt. 



Piai. VIII. YMADAWIAD I'R SINJAR. J93 

Yr oedd yn flaenorol i hyn wedi aufon dirprwy wr i ymboli i gyflwr 
y pentrefi ; a dirprwyaeth o*r pentrefi a ddychwelasant gyd & hwn, 
i ddeisyf am ostyngiad yn y trethi, y rhai ni allent eu talu oblegid 
cyflwr tlodaidd y dalaeth. 

Gwahoddodd ei Ardderchogrwydd fi i fyned gyd fi.g ef yn y daitb 
hon, ac ar ol rhy w oediadau, gwnaed pob peth yn barod erbyn yr 
wythfed o Hydref. Cyboeddwyd mai tri o'rgloch y diwmod hwnnw 
ydoedd yr awr ddedwydd i ymadael k'r dref.* Y prif breswylwyr, 
a'r Cadi a'r Muffti yn eu blaenori, oeddynt wedi ymgynnull yn y 
petrual mawr gyferbyn a'r palas, er mwyn myned gyd & y Pasba, 
ry w bellder o'r dref, fel arwydd o barch iddo. Gyd kg anhawsdra 
y gellais gyrhaeddyd ystafelloedd y llywodraethwr drwy y milwyr 
achlysnrol a'r gweision, pa rai a Ian went gyntedd y Serai. Yroedd 
gweinyddwyr ei Ardderchogrwydd yn prysuro yma ac accw, yn 
Uwytbog o bob math o lestri ac offer ; rhai yn cludo pell-welydron 
anferth; nen phiolau mawrion mewn lledr ; eraill yn tuchan dan 
feichiau o bibell-goed ; ac eraill yn plygu dan bwysau cydau calico 
llawnion o bapyrau perthynol i'r llywodraeth. Yr oedd y Kiayaht 
penllwyd wedi gosod ei goesau mewn botassau helaeth ; ym mha 
rhai y gallasid rhoddi amryw o goesau yn ychwanegol Oddi am- 
gylch ei "ffez," a pharth isaf ei wyneb, yr oedd plygiadau diddiwedd 
o liain gwyo, yr hyn a roddai iddo ymddangosiad dyn claf yn dyfod 
allan o ysbytty ; ac yr oedd yn cludo digon o fentyll a chrwyn blewog 
i gadw allan oerfel mwyaf pigwrn y Gogledd. Y Divan Effendesi, 
er mai gwr yr ystafell ydoedd, a falchrodiau gyd a*i gleddyf a'i 
yspardynau, ac yn ei ganlyn ysgrifenyddion a chludwyr ingc. 
Wrth ddrws yr harem yr oedd haid o Aghaiaid yn disgwyl; ym 
xnhlith pa rai yr oedd arglwydd y lliain sychu, arglwydd y llestr 
golchi, arglwydd y fantell, pennaeth y gwneuthurwyr coffi, pen- 
naeth y cludwr pibau, y trysorydd, a chludydd y sel.J O'r diwedd 
dynesodd y Pasha. Gwthiodd y Cawassiaid y dorf ymaith; ac fel 



* Ni chymmer y Mussulmaniaid unrhyw orchwyl pwysig mewn Haw, beb ym- 
gynghori 4^u hoffeiriaid, pa rai a broffesant eu credinaeth mewn ey wedyddiaeth. 
Oredant bod cyssylltiad y plauedau &c. yn cael rbyw eifaith ar yr hyn a wneir 
gennym ; ac mewn masnach Dyrcaidd, ni chychwynir i daith, ac ni wisgir dilUd 
newyddion, oni cheir bod y funud yn liwyddiannus. 

+ Prif swyddog y Pasba, math o Is-swyddog dirprwyol, 

X Mae y rhai byn oil yn swyddogaethau yn nheulu Paslia Tvrcaidd. 

2c 



194 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pen. VIII. 

yr oedd ei Ardderchogrwydd yn dodi ei droed yn y warthafi, rhoes 
yr udgom lef fel arwydd i'r orymdaith nesu ym mlaen. Yn flaenaf, 
daeth catrawd o wyr traed, pa rai a ganlynid gan fagnelwyr a'u 
magnelau gyd a hwynt. Yna yr udganwyr a ganlyneDt, a baniar y 
Pasha ei hun, o sidan gwyrdd, ac yn anferthol fawr, brodiedig o aur, 
ac ami adnodau o'r Koran ; o'r tu ol yr oedd chwech o geffylau Arab- 
aidd yn cael eu harwain, a chyfrwyau brethyn tra drudfawr arnynt, 
ac yn disgleirio gan frodiadau aur. Tna y Pasha ei hun a ym- 
ddangosai, ac a amgylchynid gan bennaethiaid y dref, a swydd' 
ogion ei deulu. Terfynid yr orymdaith gan y marchogion achlys- 
urol, wedi eu rhannu yn finteioedd, a Uywydd pob teulu yn eu 
blaenori, a chan y Suiters * gwylltion^ a'u gogr-dabyrddau bychaio 
"wedi eu sicrhau o'r tu blaen iV cyfrwyau. 

Yr oedd fy Nghawass a'm gweision gyd k mi, a marchogais yn y 
modd y gwelwn fod yn dda, gan ddifyrru fy hun yng ngwahanol 
rannau o'r orymdaith. Cyrhaeddasom Hamaydat,pentref dinystried" 
ig ar lennydd y Tigris, tair awr o bellder o Mosul, ynghylch mach- 
ludiad haul. Yma y cawsom y profion cyntaf o'r trefniadau rhag- 
lawiol ; nid oedd ymborth i ni ein hunain, nac i'n ceffylau, a gorfii 
i ni fyned i'r gwely heb swpper. 

Y dydd canlynol, wedi marchogaeth am chwech o oriau drwy 
wastadedd diffrwyth annhrigiannol, yn cael ei derfynu ar y tu 
Dwyrain, ac a'r tu Gorllewin gan resau o fryniau isel o gerrig 
calch, cyrhaeddasom bentref adfeiliedig, wedi ei adeiladu ar drum 
hen grug gwneuthuredig a elwid Abou Maria. Gwyddid bod yr 
Arabiaid Aneyzaidd allan ar yr ochr hon i'r Euphrates, ac fel yr 
oeddym ni yn myned, gwelem rai o'u peithwyr, yn gwilio ein sym- 
mudiadau. Carlammai y marchogion achlysurol yn fynych ar eu 
hoi ; ond yr Arabiaid, gan droi eu cessig buain tu a'r anialwch, a 
goHid yn uniongyrchol yn y pellder. 

Aethom heibio i adfeilion tri o bentrefi. Y gwastadedd ag f\L un« 
waith yn llawn o bobl, sydd yn awr wedi ei adael ; a'r ffynhonnau, 
y rhai gynt oeddynt lawnion, sydd wedi ei cau. Yn y gwanwyn, y 
mae llwyth Arabaidd Jehesh, yn fynych yn gwersyllu yn gyfagos 
i'r llynnoedd dwfr a gyflenwir gan y gwlaw. Mae gweddillion 
adeiladau, ac olion triniaethau blaenorol ar y tir, yn profi, mai nid 

* Tabyrddwyr y marchogion achlysurol ; y rhai ydynt mewn gwisgiad coeg- 
falch ; a cbynfionnau Uwynogod yngbljn wrtb eu cappanau. 



Pen. VIII. TEL APFER. 195 

nepbell yr amser pan ag yr oedd y tiroedd hyn yn cael eu cyfan- 
neddu gan bobl wahanol i'r Bedouiniaid Arabaidd ; ac y mae y 
cnigiau gwneuthuredig sydd yn wasgaredig dros wyneb y wlad, 
yn dangos bod y tir bwn yn un o ardaloedd blodenog ben Assyria, 
cyn y goresgyniad Mussulmanaidd. 

Mae ffynnon fawr yn tarddu allan o droed crag Abon Maria. 
Cesglir y dyfroedd i gronfeydd mawrion, y rhai sydd wedi en bad- 
eiladn yn rhagorol. Yn gyfagos iddynt y mae melin, yn bresennol 
yn ei badfeilion, ond yn cael ei throi gynt gan ffrwd, o fewn ych- 
ydlg latbenni i'w ffynhonnell. Y cyfryw gyflawnder o ddwfr, er 
ei fod ycbydig yn hallt, a dynnai bobl atto, yn neilldnol mewn 
gwlad lie mae y dwfr yn brin. Y pentref, o'r bwn y ciliodd y 
trigolion pan dan lywodraeth ortbrymmus Mohanmied Pasha, a 
berthynai i'r Jehesbiaid. 

Wedi fair awr o farchogaeth pellach drwy yr anial wch, cyrbaedd- 
asom Tel Affer, i ba le y daethom yn ddisymmwth wedi dyfod 
drwy res o fryniau isel. Yr oedd y lie o ymddangosiad rhagorach 
a mwy blodenog o lawer nag y disgwyliwn. Ar godiad uchel, yr 
hwn mewn rhan sydd wnenthuredig, y mae castell, murian pa nn 
sydd wedi eu cadarnban a tbyrau o wabanol ddulliau. Mae y dref, 
yr hon a gynnwysa rai tai da, yn sefyll wrth droed y crug, ac mewn 
rhan yn cael ei hamgylchynu, gan erddi yn y rhai y mae olewydd, 
ffigyswydd, a cboed ffrwythau eraill ; ac o'r tu draw i'r llannerch 
ffrwythlon hon, y mae ehangder mawr yr anialwch. Mae ffynnon, 
mor gyflawn a ffynnon Abou Maria, yn ffrydio allan o'r graig dan 
y castell ; aV dwfr hwn sydd yn cyflenwi anghenion y trigolion ; 
yn dyfrhau eu gerddi, ac yn troi eu melinau. 

Bu Tel Affer unwaith yn dref o enwogrwydd ; crybwyllir am 
dani gan y daearyddwyr cyntefig Arabaidd ; ac fe allai ei bod yr 
on a Telassar y cyfeirir atti gan Esay, mewn cyssylltiad k Gozan a 
Haran.* Gwarchaewyd arni dair gwaith, o fewn ycbydig flynydd- 
oedd, gan Ali Pasha o Baghdad, Haffis Pasha, ac Injeh Bairakdar 
Mohammed Pasha. Ar bob un o'r achlysuron hyn, gwnaed gwrth- 
wynebiad cadam gan y trigolion. Cymmerodd Mohammed Pasha 
y He drwy ruthr. Bhoddwyd mwy na dwy ran o dair o'r trigolion 

* Esay xxxvii. 12. Nid ydy w yr enw iV gael yn un He arall o'r Bibl; o gan- 
lyniad nid oes gennym fiodd i benderfynu ym mha le yr oedd. 



195 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pm. Till. 

i fiinrolaeth, a meddiannan 7 rhai a adawjd yn tyw a gyuanerwjd 
oddi arnjnt. Djwedir bod cjfoeth mawr wedi cael et ddaiganfod 
yn J lie hwn, pan jspeiliwjd efgan Mohammed Pasha, yr hwn a 
gymmerodd yr holl anr a'r arian, ac a raunodd y gweddill o'r ys- 
pail rhwng ei lllwyr. 



Hae trigolion Tel Affer o darddiad TarcomaDaidd, ao yn sianui yr 
iaith Dyrcaidd. Maent ar achlysuron yn priodi en gilydd, yr Arab- 
iaid a hwythan, ac yn gy ffredin deallant yr Arabaeg. 

Esgynais i'r cmg yn yr hwyr, oc ymwelaia a'r castell, yn yr hwn 
yroedd ychydig nifer o'r milwyrachlysurol wedi cael ea rhoddi. T tu 
a gyfonneddid gynt gan dealuoedd, trigfannau pa rai sydd yn awr 
wedienhadeiladuwrthdroedy bryn, syddyDeubadreilion,ondyty 



Pen. Till. YMOSOD AR YR YEZIDIAID. 197 

ag y mae lly wydd y gwarchawdlu yn by w ynddo. Oddi ar y mnriau, 
cawn olwg ddirwystr ar y gwastadedd mawr, yn ymestyn i*r Gor- 
llewin tu a'r Euphrates, a choUwn ef yn y pellder niwlog. Cyfodai 
adfellion hen drefi a phentrefi bob ochr, ac fel jt oedd yr haul yn 
machlud, rhifais dros gant o grugiau, yn taflu eu cysgodau ty wyllion 
a hirion am draws y gwastadedd. Y rhai hyn oeddynt weddillion 
gwareiddiwch a llwyddiant Assyriaidd. Mae canrifoedd wedi 
myned heibio er pan fu pobl sefydlog yn trigiannu yn y dalaeth 
hon o Fesopotamia. Yn awr, ni welid hyd yn oed pabell y Bedou- 
iniad. Yr oedd y cwbl yn ddiffrwyth ac yn anghyfanneddol. 

Arosasom ddau ddiwmod yn Tel Affer. Gwnaed pob darbodaeth 
er mwyn parottoi ymborth, oddi wrth brinder y trigolion. Dy- 
munai y Pasha ar fod i gyfiawnder gael ei wneuthur ; ond ni ddi- 
lynid ei gynghor; ac ni ufuddheid i'w eirchion, Torrwyd mewn i'r 
tai, ac yspeilio cyffredinol a gymmerodd le. O'rdiwedd. ar y 13, 
aethom ymaith. 

Mae mynydd y Sinjar ynghylch deg milldir ar hugain o bellder o 
Tel Affer. Mae rhes o fryniau isel yn lied wyro o'i barth deheuol, 
ac yn uno i'r bryn o'r tu ol i'r dref. Cymmerodd y Pasha a'i filwyr 
y flfordd yn groes i'r gwastadedd. 

Treuliasom y noson gyntaf ar lennydd ffrwd fechan hallt, yn gyf- 
agos i adfellion pentref, a elwir gan bobl y Sinjar a Tel Affer, 
Zabardok, a chan yr Arabiaid, Kharba, neu yr adfellion. Gwelsom 
ynghorph y diwrnod amrywiol adfellion eraill, ynghyd a dyfr-ffos- 
ydd. Yr ail ddiwmod, gwersyllasom ar y gwa'stadedd, yn gyfagos 
i ben dechreuol mynydd Sinjar, ac o dan bentref Mirkan, tai 
gwynion yr hwn a welid o*r gwaelod, yn ymgyfodi yn uwch na'u 
gilydd ar y llechwedd. Yma y cyfarfyddwyd d'r Pasha gan hoU 
bennaethiaid y mynydd, ond pennaeth yr ardal fechan y gwersyll- 
asom ni ynddi. 

Mae Mirkan yn un o'r prif sefydliadau Yezidiaidd yn y Sinjar* 
Mae ei drigolion wedi bod yn agored i gribddeiliadau mawrion, a 
llaweroedd o honynt a roddwyd 1 farwolaeth gan Mohammed 
Pasha. Disgwylient yr unrhyw driniaeth ar ein dwylaw ninnau. 
Ni allasai unrhyw addewidion symmud eu hofnau ymaith, a chy- 
hoeddasant eu bwriad i ymddiffyn eu pentref yn wrol. Anfonodd 
y Pasha swyddog perthynol i'w deulu attynt, ynghyd kg ychydig 
nifer o filwyr achlysurol, i adnewyddu ei addewidion, a'u hadferu i 



198 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. VIII. 

nfudd-dod. Aetham gyd 4g ef. Pan oeddym yn myned i'r pen- 
tref, gollyngwyd amryw ergydion arfaa t&n attorn. Dau farchog, y 
rhai yn ddigwyddiadol, ac yn ol fy meddwl i ar y pryd, braidd yn 
ammharchus, a ruthrasant o flaen y swyddog a minnau, ac a syrth- 
iasant yn feirwon wrth ein traed^ ac amryw o'n plaid ni a glwyf- 
wyd. Y Pasha, gan ymgreuloni oblegid yr ymosodiad twyllodnis 
a bradwrus hwn, a orchymynodd i'r milwyr achlysnrol Hytasaidd 
ac Arabaidd, pa rai yn hiraethu am yspail, a brysurasant i'r pen- 
tret Yr oedd yr Yezidiaid yn barod wedi ei adael, ac wedi cym- 
meryd noddfa mewn cyfyngle cnl, llawn o ogofan a chreigiau unigol ; 
eu noddfa gytfredinol ar y cyfryw achlysuron. 

Cymmerwyd meddiant o'r pentref yn fuan ; torrwyd mewn i'r 
tai, ac yspeiliwyd hwynt o*r ychydig feddiannau a adewsid yn- 
ddynt. Yr ychydig hen wragedd, a hen wyr methedig, ag oeddynt 
yn analluog i ymadael gyd &'r lleill, ac agafwyd yn ymguddio mewn 
ystafelloedd tywyllion, a lofiniddiwyd, a'u pennaa a dorrwyd oddi 
wrth eu cyrph. Gwnaed tanau mawrion yn yr adeiladau tlysion, 
a'r holl bentref a wnaed yn oddaith. Yr oedd hyd yn oed yr hen 
Basha, a'i wallt llwyd a'i gam sigledig, yn prysuro yma ac accw ym 
mhlith yr adeiladau myglyd, ac ynj cydgynnorthwyo i ffaglu, Ue 
nid oedd y tan yn gwneuthur ei waith. 

Cynhyrfwyd yr hen yspryd Tyrcaidd llofruddiog ac yspeilgar ; 
llosgwyd y tai yn fuan hyd y Uawr; ond yr oedd y trigolion ettoyn 
ddiogel. Pan ddarfu y milwyr achlysurol ddiogelu pob meddian. 
nau a alien t ddarganfod, rhuthrasant tu &'r cyfyngle, a braidd y cred- 
ent y buasai yr Yezidiaid yn anturio i*w gwrthwynebu. Ond der- 
byniwyd hwynt ynghanol tan a bwledau. Yr oedd yr ogofau yn 
uchel yn y creigiau, ac yr oedd pob cynnygion i'w chyrhaeddyd yn 
aflwyddiannus hollol. Parhawyd yn yr ymdrech trwy gydol y 
nos ; a'r milwyr, wedi cael eu euro, ac yn ddiyspryd, a alwyd yn ol 
iV pebyll. 

Yn yr h wyr, pennau yr hen bobl, yn hen wj^r ac yn hen wragedd, a 
gjrmmerwyd yn y pentref, a glydid drwy y gwersyll ; a'r rhai hyn- 
ny ag yr oedd y pennau yn eu meddiant, a aent o babell i babell, i 
ymofyn gwobrwyon am eu gwaith. Siaredais a'r Pasha, yr hwn a 
ddarbwyllid i gredu mai pen rhyw bennaeth galluog oedd pob un 
a ddygid atto, a Uwyddais gyd a.g ef o'r diwedd i'w claddu ; ond 
nid oedd y milwyr yn ewyllysgar i ufuddhau iV orchymyn, ac yr 



PiHf. VIII. DIHANGPA YR YEZIDIAID. 199 

oedd yn ddiweddar yn y nos cyn cael ganddynt i ymadael &'u hys- 
pail waedly d ; yr oeddynt wedi eu gosod y n rhes, ac wedi goleuo 
y lie a chanhwyllau mawrion. 

Bore drannoeth, adnewyddwyd yr ymdrech ; ond yr Yezidiaid a 
yrnddiffynnasant eu hunain & gwroldeb didor. Yr oedd colled yp 
Hytasiaid yn fawr iawn ; ac ni ynnillwyd cymmaint ag on o'r ogof- 
au, ac nid oedd un o'r Yezidiaid wedi ei ladd, na'i glwyfo. 

Y diwmod nesaf,rhoes y Pasha orchymyn am i ymosodiad newydd 
gael ei wneuthur. Er mwyn cefnogi ei bobl, aeth ei hun ym mlaen 
i'r cyfyngle, a pharodd iV lawrlen gael ei thaenu ar y graig. Yma 
efe a eisteddodd yn yr annheimladrwydd mwyaf, yn chwiffio ei 
bibell, ac yn siarad am bethan diwerth i mi, er ei fod yn wrthddrych 
gan yr Yezidiaid i saethu atto ; amryw bersonau yn ein hymyl a 
83rrthiasant yn feirwon ; a*r pelennau yn fynych a dafient faw i'n 
hwynebau. Dygid coffi iddo yn achlysurol, yn ol yr arfer, a Uenwid ei 
biljell pan fyddai y ffwgws wedi Uosgi ; etto nid oedd efe yn filwr, 
ond yr hyn a elwir " yn ddyn o dan yr ysgrifell." Gwelais yn fyn- 
ych enghreifftiau o'r un diofalwch ynghanol peryglon, gan y Tyr- 
ciaid, pan nad oedd unrhyw angenrheidrwydd neillduol yn galw 
amhynny; a'r hyn ni wneir ond yn anewyllysgar gan Bwropiaid. 
Ond eryr enghraifft a roddid gan ei Ardderchogrwydd ; a'r cefnog- 
rwydd a roddai ei bresennoldeb iVmilwyr, ni fuont yn fwy Uwydd- 
iannus i yrm yr Yezidiaid i encilio, nag y buont y dydd o'r blaen. 
Cludid y milwyr, un ar ol y Hall, o'r cwm, yn archolledig neu yn 
farw. Y clwyfedigion a ddygid at y Pasha, yr hwn a roddai 
ddwfr iddynt neu arian, neu eiriau o gefnogrwydd. Yr "Ordou 
cadesi," neu Gadi y gwersyll, a ddygai ar gof iddynt, mai yn erbyn 
anffyddwyr yr oeddynt yn ymladd ; ac y byddai i bob un a syrthiai 
drwy ddwylaw gelynion y prophwyd, gael eu gwobrwyo yn union- 
gyrchol a gweddnewidiad i Baradwys ; a bod yr hwn a leddai ang- 
hredadyn a hawl ganddo i'r un fraint. Y rhai oeddynt yn meirw 
a gysurid, a'r ymladdwyr a adfywid kg addewidion a chynghorion 
y Cadi ; ond efe a gedwai ei hun mewn cyflwr o ddiogelwch wrth 
gefn craig. 

Gwnaed cynnygion ynghorph y dydd i gael gan yr Yezidiaid roddi 
fynu, am nad oedd unrhyw argoel o Iwyddiant. Ond nesaodd y 
nos, a'r ymladd oedd yn parhau. Y milwyr rheolaidd ac achlys- 
urol a roddwyd yn awr ym mhob mannau y gwyddid y gellid myn- 



200 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Per. VIII. 

ed i'r cyfyngle. Pan ddaeth y bore, dechreuwyd drachefn i ymosod 
ar y cyfyngle. Ni ddeaai unrhyw arwyddion o ymddifiyniad o'r 
dyffryn. Bhuthrodd yr Hytasiaid mewn, ond ni chyfarfyddid a 
Lwynt gan dan y gelyn. Hwy a arosasant, gan ofni rhyw ystranc 
neu gynllwyn; elent ym mlaen yn wagelog, ond ni welent neb. 
Cyrhaeddasant eneuau yr ogofau ; — nid oedd neb yn gwrthwynebn. 
ond buont am ryw hyd cyn edrych iddynt. Yr oeddynt yn weig- 
ion. Yr oedd yr Yezidiaid wedi ffoi yn y nos, ac wedi gadael y 
cwm drwy Iwybr nad oedd yn adnabyddus i neb ond iddynt en 
hnnain, a'r hwn nid oedd y milwyr Tjrrcaidd wedi ei ddarganfod. 

Pan ag yr oeddid yn ymdrechu gwybod i ba le yr oedd y fibad- 
nriaid wedi encilio, arosai y gwersyll Tyrcaidd yn gyfagos i bentref 
Mirkan. Cymmerais afael yn y cyfleusdra i ymweled 4 rhannau 
eraill o'r Sinjar. Mae preswylfod lly wodraethwr y dalaeth mewn 
pentref a adeiladwyd ym mlilith adfeilion yr hen ddinas — Singara 
y Bhufeiniaid, a ''Belled SiDJar" yr Arabiaid. Mae ymddiffynfa 
fechan o laid, a adeiladwyd ychydig flynyddau yn ol, yn sefyll ar 
fryn ynghanol gweddillion muriau a seilian; ond ymddengys bod 
y brif ran o'r hen ddinas yn sefyll ar y gwastadedd isod. Oddi 
amgylch yr 3rmddifirynfa hon, ar amser fy ymweliad i k hi, yr oedd 
ynghylch dau gant o denluoedd yn ymgynnulledig. Mae trigolion 
Yezidiaidd y pentref, yn anghyffelyb i drigolion y taleithiau eraill, 
canys y maent yn gyd-gymmysg a'r Mussulman iaid. Mae y Mus- 
sulmaniaid mor llac yn eu cyfiawniadau crefyddol, fel ag y mae yn 
anhawdd eu gwahaniaethu oddi wrth angrhedinwyr. Yr oeddwn 
beunydd yn syrthio i gamsyniadau; ac yn acbosi y fanllef ddigofus 
o "Na atto Duw." 

Byddai yn anhawdd i nodi allan gyd ag un gradd o sicrwydd, ad- 
feilion yn Belled Sinjar yn henach na'r goresgyniad Mohammad- 
aidd. Daeth i fod yn lie o ryw enwogrwydd yn oesau boreuol Mo- 
hammediaeth, ac yr oedd iddo ei ly wodraethwyr banner anymddi- 
bynnol. Mae yno lawer o weddillion adeiladau gwych; ac y mae 
parth isaf pigwm, cyffelyb i bigwrn teml Fohammedaidd Mosul, yn 
wrthddrych amlwg iawn o bob rhan o'r gwastadedd. Mae fiynhon. 
nau llawnion tu fewn cylch yr hen furiau; dywedir bod yr awyr yn 
iachus, a'r tir yn dda ac yn gynhyrchiol. 

Mae holl bentrefi y SiDJar wedi cael eu hadeiladu ar yr un gwas- 
tadedd. Ymgyfyd ytai arlechweddau ybryniau, ac amgylchynir 



Pbn. Till. Y PENTREF SINJAR. 201 

hwynt gan rodfeydd uchel gwneuthuredig o gerrig geirwon wedi eu 
gosod y naill oddi ar y Hall, fel muriau, er cadw yr ychydig bridd 
rhag myned ar goU. Mae olewydd a flSgyswydd wedi eu plannu yn 
yr nch-samau hyn ; ceir rbai gwinllannoedd yn gyfagos i rai o'rpen- 
trefi. Mae y tai, y rhai sydd a nennau gwastad iddynt, yn ld,n a thlys- 
ion, ac yn fynych yn cynnwys amryw ystafelloedd. Mae y muriau tu 
mewnol yn cynnwys llawer o agenau, fel tyllau colomennod, y rhai 
mewn rhan ydynt addumol, ac mewn rban yn cael eu defnyddio i 
gadw Uestri teuluaidd a meddiannau y percbennog. Rhoddant ryw 
olwg hynod ar yr ystafelloedd ; ac y mae yr bynodrwydd yn myned 
yn fwy oblegid y twrrau o liw cocb a du a roddir ar y mur gwyn. 

Prif fasnacb, ac mewn gwirionedd, yr unig fasnach a ddygir ym 
mlaen gan drigolion y Sin jar, ydyw ffigys sychion, y rbai ydynt 
nodedig yn y parth bwn o Dwrci ; ac yn cyflenwi yr boll farcbnad- 
oedd yn y taleitbiau cymmydogaetbol. Mae y tir yn ifrwythlon, ac 
yn gymmaint a bod digon o gyfleusderau iV ddyfrhau, gellid cyn- 
hyrcbu yd, a pbetbau eraill mewn cyflawnder mawr o'r tir ft.r 
helaeth a bertbynai i*r pentrefi. Ond mae y bobl, agos wedi cael 
eu dinystrio gan afly wodraetb ; ac yn brin y gallant yn bresennol 
gynbyrchu digon o ^d at eu gwasanaeth eu bunain. 

Yr oedd y Pasba yn barbaus yn sefyllian ym Mirkan, ac yr 

oedd arnaf finnau eisieu dychwelyd i adnewyddu y cloddiadau, a 

chymmerais fy ngbennad oddi wrtbo, ac a farcbogais drwy yr anial- 

web i Tel Affer. Yr oedd gyd i mi ychydig nifer o'r milwyr 

achlysurol, yr hyn ydoedd yn angenrbeidiol, canys yr oedd yr 

Arabiaid Aneyzaidd yn Uygadu oddi amgylcb y gwersyll, ac yn 

yspeilio ymdeitbwyr a minteioedd. Pan oedd yr bwyr yn dynesu, 

gwelsom yn ymgynnuUedig wrth ffynnon, yn ol ein tyb ni, fintai 

fawr o Arabiaid wedi disgyn oddi ar eu ceffylau, pa rai a safent ger 

Haw iddynt. Yn gymmaint a'n bod mor agos iddynt, a bod IJygad 

craff y Bedouin wedi ein gweled, ymbarottoisom i'r ymgyrcb. 

Bhoddais y glyd ynghanol fy mintai fechan, a rhesais fy marcbog- 

ion mor bir ag y gallaswn, er mwyn gwneutbur iddynt ymddangos 

yn fwy niferog. Dynesem attynt yn wagelog, a rhyfeddem weled 

y meirch yn parhau beb eu marcbogion ; dynesem yn nes attynt, a 

hwy a aethant ar garlam tu a'r anialwch. A synod gwylltion 

oeddynt. Cynnygiasom eu dilyn ; wedi rhedeg ychydig bellder, 

arosasant i edrycb arnom, a cbefais fyned yn ddigon agos attynt i 

2d 



202 NINEPEH Al aWEDDILLION. Pen. VIII. 

graflfu amynt ; ond mor gynted ag y deallasant ein bod ni jn en 
hymlid ; pryanrasant yn eu rhedfa, a choUwyd hwynt yn ftian yn y 
pellder.* 

Cyrhaeddais Mosul mewn dan ddiwmod, gan gymmeryd y ffordd 
heibio i Kessi Kupri, ac ymgadw oddi wrth yr anialwch tu hwnt 
i Abou-Maria, yr hwn a groesasom wrth fyned i'r Sinjar. 

* Cofia 7 darllenjdd bod Xenophon yn cryb^U am y creaduriaid hardd hyn, 
y rhai ni allasai lai na^u gweled pan groesodd efe y gwastadedd hyn« Darlunia 
efe y wlad yn gywir, ynghyd &V anifeiiiaid a'r adar aH presvylia, megis ag y 
maent y dydd heddyw, ond yr estrys, yr hon ni cheir yn awr mor bell i^ Gogledd. 
" Y wlad/' meddai ef, '* fydd yn waatadedd oil drwyddi, mor wastad aV mor, ac 
yn 11a wn chwerw-lys. Pa Iwyni neu gyn bynnag eraill a dyfent yno, yr oedd 
iddynt arogl ber : ond ni welid coed. 0*r creaduriaid gwylltion, y nifer lioeoccaf 
oedd asynod gpnrylltion, ynghyd 4 nifer fawr o estrysiaid, heb law bwngcathod, 
a byohod danas, (gazeliaid,) pa rai a ymlidid gan ein marchogion. Yr asynod, 
pan ymlidid hwynt, a phan ynnillent dir ar y ceffyiau, a safent (canys yr oeddynt 
yn Uawer. cyflymmach na hwynt o draed ;) a phan ddelai y marchogion yn ago8 
attynt, carlamment ymaith yr un modd ; ac felly, ni ellai ein marchogion eu dal, 
ond drwy en hymlid bob yn ail fintai. Cig y rhai hynny a ddaliwyd, oedd yn 
cyffelyb i gig yr hydd coch, ond ei fod yn dynerach.*^ Anab. lib. i. c. 5. 
Mewn buandra, maent yn debyg i^ gazel : a^u dal sydd gamp na wnaed ond 
gan nn neu ddwy o^ cessig enwoccaf. Mae yr Arabiaid weithiau yn dal eu 
Uydnod yn y gwanwyn, ac yn eu magu k llaeth yn en pebyll. Ymdrechais gael 
hydd neu ddau iV magu, ond yn ofer. Maent o liwgoleu yr ewig, agos a bod yn 
wyngooh. Mae yr Arabiaid yn bresennol yn bwytta eu cig. (Crybwyllir am " asyn- 
od gwyllt yr anialwch,^'* yn Job xxi?. 5, a zxxix. 5.) 



Pbm. IX. CLODDIADAU HELAETHACH. 203 



PENNOD IX. 



TCLODBIABAU TNCABLir CTMMBKTD DX08 TB AmGUBDOPA BbTDEINAIOO.— DbTBOU- 
lAD 6WXITHWTB. — PXBBWTLFBTDD Tlf CAXL BU HADBILADU TN NiMBOUD.— DaBGAIC- 

FTDDi AD Llbdluniau.— Am Abfogabth a Hblmau.— Am Gawgiau.— Am Ybtapbll- 
obdd hbwtdd. — Am t Golopn. — Darganftdoiadau tn omgl Ddb Obllbwinol t 

CbVG. — LLBWOD AdXINIOG. — BUNLUNIAU TMBLTGBDIG.— DaBGANVTDOIAD BbDDAU 

TM ONOL Ddb Obllbwinol y Cbug. — Gwbithwtb Ababaidd. — Dull o Ddtfbbav. 
— Dbfodau tb Ababiaid. — Rhwtddinbb Ysgabiad.— Gwbagbdd Ababaidd. — Y Ti- 
TAKXAiD a'b Chaldjbaid.— Ybpbiliad Dtfbglwtd.— Attafabliad Shbikh Abab- 
aidd. — ^Y Cbbfiaoau yn cabl bu tbosglwtddo i Busbah. 



Ar fy nychweliad i Mosul, derbyniais lytbyrau o Loegr, yn hyspysu 
bod Syr Stratfford Canning wedi trosi ei gyfran ef o*r darganfydd- 
iadau yn Assyria, i'r genedl Brydeinaidd ; a bod yr Amgueddfa 
Brydeinaidd wedi derbyn arian tn ag at barhau yr ymchwiliadan a 
ddechreuwyd yn Nimroud, ac mewn lleodd eraill. Yr oedd y rhodd 
yn fechan, a braidd yn ddigonol at y gorchwyl mewn golwg. Yr 
oedd amrywiol anhawsderau iV gorfod, ac yr oedd yn amheus gen- 
nyf, pa un a allaswn, a'r moddion oedd gennyf mewn Haw, atteb 
y disgwyliadan a ymddangosent en bod wedi cael en ffurfio gyd k 
golwg ar ganlyniadan y gwaith. Yr oedd y swm a roddwyd i M. 
Botta at y cloddiadau yn Khorsabad yn unig, yn fwy o lawer na*r 
hyn oil a roddwyd i*r Amgueddfa, ap yr oedd traul personol, traul 
cludiad, ac amryw daleion eraill, annocheladwy yn y Dwyrain, pan 
fyddo gorchwylion cyfFelyb i hyn yn cael eu dwyn ym mlaen, i gael 
eu cynnwys. Ond beth bynnag, mi benderfynais gymmeryd gofal 
arolygiaeth y cloddiadau, ac i wneuthur pob ymdrech at gynnildeb, 
a hynny mor bell ag yr oedd yn fy ngallu ; fel y byddai i'r genedl 
feddiannu casgliad mor helaeth a chyflawn o hynafiaethau Assyr- 
iaidd ag a ellid, am mor Ueied o arian ag oedd wedi cael eu rhoddi. 



204 NINEPEH Al GWEDDILLION. Peh. IX* 

Yp oedd yn angenrheidiol jn j He cjntaf, i drefnu mintai o 
weithwjr o'r fath oreu i ddwyn j gwaith ym mlaen. Yr oedd 
prinder cyffiredinol yr ^d, wedi gyrru y llwytban Arabaidd i gym- 
mydogaeth y dref, lie yr ymdrechent ynnill by wioliaeth, trwy gym- 
meryd gwaith nad oedd Bedonin yn hoff o bono. Ni chefais 
unrhyw anhawsdra i gael gweithwyr yn eu plith. Yr oedd ar yr 
Tin pryd, yn lleshad, drwy gymmeryd yr Arabiaid crwydriol hyn at 
y gwaith, sef eu bod yn dwyn eu pebyll a'u teuluoedd gyd k hwynt, 
a thrwy wersyllu oddi amgylch yr adfeilion a'r pentref, hwy fiurfi- 
ent warchawdlu effeithiol yn erbyn eu brodyr o'r anialwch, pa rai 
a edrychent am yspail, yn hytrach nag am waith, tu ag at gyflenwi 
eu hanghenion. Er mwyn lliosogi fy nifer, ni ddewisais ond un dya 
o bob teulu ; ac yn gymmaint a bod ei berthynasau gwrrywaidd yn 
dyfod gyd &g ef, yr oeddwn yn cael eu gwasanaeth mor belled ag 
yp oedd hynny yn dwyn pepthynas a diogelwch fy nghepfiadau. 
Gan fy mod yn dpa chydnabyddus a Sheikhiaid y Jebouriaid, dewis- 
iais fy ngweithwyp yn bennaf o'p llwyth hwnnw. Addewai y pen- 
naethiaid bob nodded i mi ; a gwyddwn ddigon am y cymmeriad 
Apabaidd, fel na anobeithiwn i ddwyn y bobl dan lywodpaeth bpi- 
odol. Dewiswyd yp Apabiaid i symmud y ppidd ymaith, canys yr 
oeddynt yn analluog i gloddio ; yp oedd y dospapth hwn o*p gwaith 
yn gofyn am ddynion cryfach a bywioccach ; a dewisais gyfer- 
byn a hwnnw ynghylch hannep cant o Nestopiaid Chaldseaidd, pa 
pai oeddynt wedi bod y n chwilio am waith dpos y gauaf ym Mosul ; 
ac yp oedd ampy w o honynt wedi bod yn fy ngwasanaeth o'p blaen, 
ac wedi cael peth ppofiad yn y gopchwyl o gloddio. Aethant i Nim- 
roud gyd k'u gwpagedd, a'u teuluoedd. Oyflogais ap yp un ppyd un 
Bainan, Jacobitiad, neu Gpistion Syriaidd, yp hwn oedd ja dpiniwr 
mapmop cywrain, ac yn ddyn tpa gwybodus. Gwnaethom ychwan- 
egiad gwepthfawp hefyd at fy sefydliad, tpwy gael llummanwp oddi 
wpth y milwyp acblysupol iddo, am wpoldeb pa un y cefais amryw 
bpofion amlwg yn yp ymgypch i'p Sinjap, a chefais gan ei lywydd 
i'w poddi yn fy ngwasanaeth. Mohammed Agha oedd ei enw, 
ond gelwid ef yn gyffpedin wpth enw y swydd yp oedd efe ynddi 
gyd k'i fintai, y "Bajpakdap," neu lummanwp. Yp oedd yn enedigol 
o Scio, ac wedi cael ei ddwyn ymaith yn amsep y gyflafan, pan ag 
yp oedd yn blentyn, gan un o'p milwyp achlysupol, yp hwn a'i dyg- 
odd i fynu yn Fussulmaniad. Yn ei fapn a'i gyflawniadau cpefyddol, 



Pen. IX. DARPARIADAU. 205 

yr oedd braidd yn llac, megis ag y mae dynion o'i alwad ef yn gy- 
£^^ino]. Efe a'm gwasanaethodd yn fiyddlon, ac yn onest, a bu 
ddefnydd mawr i mi tra parhaodd y cloddiadau^ Yr oedd Awad 
hyd yn fy ngwasanaeth ; fy Nghawass, Ibrahim Agba, a ddych- 
welodd gyd 4 mi i Nimrond ; cyflogais saer, a dau neu dri o arol- 
ygwyr o Mosul. 

Yr oeddwn dracbefn ym mhlitb yr adfeilion erbyn diwedd Hyd- 
ref. Yr oedd tymmor y gauaf yn neshau yn fuan, ac yr oedd yn 
angenrheidiol adeiladu ty addas er mwyn bod yn gysgod i mi 
a'm gwasanaeth-ddynion. Tynnais gynllun allan ar y ddaear, ym 
mhentref Nimroud, ac mewn ychydig o ddiwmodiau yr oedd ein 
preswylfeydd wedi eu gwneuthur. Fy ngweithwyr a adeiladasant 
y murian o bridd-feini 11 aid wedi eu crasu yn yr haul, a gosodwyd 
pen ar yr ystafelloedd, o drawstiau a changhennau coed. Bhodd- 
wyd to tew o laid dros y cwbl, er mwyn cadwy gwlaw allan. Dwy 
ystafell i'm gwasanaeth fy bun, a ranwyd gan I wan, neu ystafell 
agored, a*r cwbl a amgylchynwyd gan far. Yn yr ail gyntedd, yr 
oedd bwthynnod i'm Cawass, a'r osbion Arabaidd, a gweisionj ac ys- 
tablau i'm ceffylau. Dangosodd Ibrahim Agha ei gy wreinrwydd, 
drwy wneuthur tyllau o ogyhj^d bellder oddi wrth eu gilydd, yn y 
muriau allanol, ac yr oedd golwg ryfelgar arnynt; gorchymynais 
yn unongyrchol ar fod iddynt gael eu llenwi, rhag i neb dybied fy 
mod yn adeiladydd ymddiffynfeydd a chestyll, ac mai fy mwriad 
ydoedd gwneuthur sefydliad Ffrancgaidd yn y wlad. Ond beth 
bynnag, ni esgeulusasom fod ar ein gocheliad, rhag ymosodiadau y 
Bedouiniaid, ofn y rhai yn barhaus oedd ar Ibrahim Agha. Yn an- 
ffodus i mi, yr unig gawod o wlaw a welais dros weddill amser fy 
arosiad yn Assyria, a syrthiodd cyn i do gael ei osod ar fy mhres- 
wylfa, a'r hwn a wlychodd y priddfeini, ac ni sychasant hyd y 
gwanwyn canlynol. Y canlyniad o hyn fu, mai yr unig wyrddni a 
welodd fy Uygaid, cyn fy nychweliad i Ewrop, ydoedd y gwyrddni 
a welais ar fy meddiant fy bun ; canys yr oedd porfa yn barhaus ar 
fariau mewnol yr ystafell oedd. 

Ar y crug ei bun, ac uwch ben y Uewod mawrion adeiniog a ddar- 
ganfyddwyd gyntaf, adeiladwyd ty i'ni gweithwyr Nestoriaidd a'u 
teuluoedd, a bwthyn, ym mha un y gellid gosod rhy w wrthddrychau 
bychain a ddarganfyddJd ym mhlitb yr adfeilion, er mwyn bod 
mewn diogelwch. Bhennais fy Arabiaid yn dair plaid, yn ol cang* 



206 NINEPEH Al GWEDDILLON. Pkn. IX. 

hennaa j llwjthau y perthynent iddynt. Gosodwyd ynghylch 
deugain o bebyll ar wahanol barthau o*r cnig, wrth y mynedfeydd 
i*r prif gloddiadan. Deugain yn ychwaneg a osodwyd oddi amgylch 
fy mhreswylfod, a'r rhely w ar Ian yr afon lie dodid y cerfiadau^ 
cyn eu symmyd ar y dwfr-glwydi. Yr oedd yr holl bobl yn arfog. Yn 
y wedd hon, mi a ymbarottoais gyferbyn agymddiffyn fy sefydliad. 

Yr oedd Mr. Hormuzd Rassam yn byw gyd & mi; ac iddo ef yr 
ymddiriedais i dalu y cyflogau, a chadw y cyfrifon. Gafodd ddylan- 
vad mawr yn fuan ym mhlith yr Arabiaid, a'i glod a ymledodd 
drwy yr anialwch. 

Rhanwyd y gweitbwyr yn finteioedd, ym mbob mintai yr oedd 
yn gyffredin wyth neu ddeg o Arabiaid, pa rai a gludent y pridd 
ymaitb mewn basgedau ; a dau neu bedwar o gloddwyr Nestoriaidd, 
yn ol natur y tir y cloddient ynddo. Edrychid ar eu hoi gan arol- 
ygwr, dyledswydd yr hwn oedd eu cadw wrth eu gwaith, ac i roddi 
rhybudd i mi, pan ddynesid at unrhyw lech, neu pan ddelai rhyw 
wrthddrych i'r golwg, fel y gallaswn fy hun gynnorthwyo iV dior- 
chuddio; neu iV symmud. Rhoddais rai Arabiaid olwythgej^ol 
ym mhlith y lleill, a thrwy wneuthur fel hyn, gwneid fi yn adna- 
byddus o'r hyn oedd yn myned ym mlaen, a rhoddid hyspysiaeth 
i mi, OS byddai unrhyw fradwriaethau yn cael eu cynllunio; ac felly 
cawn afael yn y rhai hynny a guddient ryw weddillion a geid yn y 
cloddiadau. Y swm fechan a roddwyd i mi^ a'm gosododd dan yr 
angenrheidrwydd o ddilyn yr un cynllun gyd & golwg ar y clodd- 
iadau, aga ddilyn wn cynt; sef cloddio ffosydd gyd & muriau yr ys- 
tafelloedd, a dwyn yr holl lechau i'r golwg, heb symmyd ymaith y 
pridd oddi ar y canol. Ac felly, ychydig o ystafelloedd a chwili wyd 
yn Uwyr, a llawer o wrthddrychau bychain o ddyddordeb mawr, a 
allasent gael eu gadael ar ol. Gan i mi gael fy nghyfarwyddo i 
guddio yr adeiladau a phridd wedi iddynt gael eu chwilio, Uenwais 
y ffosydd, er mwyn arbed traul ddianghenrhaid, &'r ysgarthion a 
gyfodwyd cyn hynny, ar ol i'r argraphiadau gael eu hysgrifenu, ac 
i'r cerfiadau gael eu lluniaru. 

Ail ddechreuwyd ar y cloddiadau, i radd helaeth, ar y dydd cyn- 
taf o Tachwedd. Fy ngweithwyr a wasgarwyd dros y crug; ym 
mhalasau y Gogledd Orlle winol, a'r De Orllewinol ; yn gyfagos i'r 
teirw anferthol yn y canol ; ac yn y gongl Dde Ddwyreiniol, lie nid 
oedd olion adeiladau hyd yn hyn wedi cael eu darganfod. 



Pen. rx. DARLUNIAD O'R LLEDLUNIAU. 207 

Cofir bod y nifer lioaoccaf o'r Ilechan a ffurfient jt ochr Dde- 
henol i'rneuadd fawr yn y palas Gogledd Orllewinol, wedi syrthio 
a'u hwynebau ar y ddaear. Yr oeddwn yn y lie cyntaf, yn awyddas 
i gyfodi y lledlunian hyn, a'u gwnenthur yn barod i'w banron i 
Basrah. Tu ag at ddwyn hyn i ben, yr oedd yn angenrheidiol 
aymmnd craglwyth mawr o bridd, ac ysgarthion ; ac hyd yn oed, i 
waghan yr holl yatafell agoa, canys yr oedd y Ilechau yn cyrbaeddyd 
agos hyd ei banner ar ei thravs. Yr oedd y cerfladan ar 
naw o'r llechan, niewn cadwraetb rhagorol, et en bod wedi torn 
gan y cwymp. Yr oedd y liecban wedi eu rhannn, yn gyffeljb i'r 
rhai a ddarluniwyd yn barod, i ddwy ran, gan argraphiadau ag oedd 
jn hollol o'r un fath. 

Yr oedd y cerfiadan yn ddyddorol i'r graddan mwyaf. Arddang- 
osent ryfeloedd y brenhin, a'i fiiddngoliaethan ar genhedloedd 
eatronol. T lledluniau iichaf, ar y ddwy ledi gyntaf, a fiiirfieut nn 
gwrthddrych ; aef y brenhin gyd a'i ryfelwyr mewn cSd wrth furian 
cast«ll gelynol. Yr oedd mewn gwiagoedd gorwych, yn aefyll mewn 
cerhyd a luagid gan dri o gefFylau mewn addurn-wisgoedd j ac yn 
gollwng saeth, naill at y rhai a amddiffynnent y muriau, neu at 
ryfelwr ag ydoedd wedi ei glwyfo, ac yn ayrthio o'i gerbyd, Yr 
oedd yswain yn amddifiyn per- 
son y brenhin a tharian, a cher> 
bydwr yn dal y ffrwynau, ao 
yn gyrru y ceSytan. Ucwhben 
y brenhin yr oedd arwyddlun 
y Sod Gomchaf, a arddangoair 
yn Peraepolis, drwy arlan ad- 
einiog o fewn cylcb, yn gwisgo 
Arwyddlun o'r Dunrdod. oappan comiogoyffelyb i'rllew- 

od pen-dynol. Yn gyffeiyb i'r brenhin, yr oedd yn gollwng saeth, 
pen yr hon oedd yn gyffeiyb i dryfer. 

O'r ttt ol i'r brenhin yr oedd tri cherbyd ; y cyntaf yn cael ei 
Insgo gan dri o gefTylan, — nn o bonynt yn ymgyfodi ar ei draed ol, 
ar Hall jTi syrthlo ; ac yn y cerbyd ryfelwr aroholledig yn gofyn 
am arbediad gan y rhai a'i eriidient, Yn y lleill yr oedd dan ryfel- 
wr, on yn gollwng aaeth, a'r Hall yn gyrru y ceffylau, y rhai oedd- 
ynt ar lawn carlam. Ym mhob cerbyd Assyriaidd, yr oedd baniar, 
a'r arwyddion, y rhai oeddynt o fewn cylch addnmedig & thoBSwan 



308 NINEFEHAIGWEDDILLION. Fbh. IX. 

Bc & llninmanaii, oaddynt utethyddiOD mewn cappanan corait^, ond 

heb adenjdd, y n aefyll ar darw ; a dan darw gefa yog nghefa. Ar 

ir&elod y lledlnn cjntaf, yr oedd llinellau ceimion, i arwyddo dwfr 

nen afon, ac yr oedd coed yii wasgaredig drostynt. Milwyr traed 

ABByriaidd, yn ymladd nen yn llodd y gelyoicm, oeddynt wedi eo 

gOBod mewn amrywiol f^Qoao, a thri o gyrph heb en pennao nwch 

y prif arlnnian yn yr ail ledlnn a arddangoaent y meirwon o'r tu oL* 

Tn nosbarth nchaf y ddwy lech yn canlyn yr olygfa frwydrol, 

yr oedd y dychweliad gorfoleddns ar ol y fuddugoliaeth. O'r tn 

blaen i'r orymdaith, jir oedd rhyfelwjT yn tafln pennau y Iladded- 

igion at draed y buddugoiiaethwyr. Dau gerddor, yn ohwareu ar 

ar offer tannan, oeddynt o flaen y cerbydau, y rhai a arddangosid 

yn anarfog; ac yn en llnnimanaTi, oddi amynt, yr oodd eryr, a phen 

dynol yn ei chTafangau. Yn nesaf, denai y brenhin yn ei gerbyd, 

yn dwyn bwa mevm nn llaw, ac yn y Uav arall ddwy saeth ; ac 

yn y dull hwn yr arddangoair ef yn fynych ar golofoan Asayriaidd, 

yr hwn fel y mae yn 

debygol, a arwydda ei 

fuddugoliaeth ar ei el- 

I ynion. Uwohbeny ceff- 

ylau yr oedd y duw lly- 

wyddol, yr hwn hefyd a 

ddaliai fwa. Yn lie 

yswain, yr hwn mewn 

rbyfel, a ddygai y 

darian, yr oedd yn awr 

ArwyddiuDorDt-wdod. g^^u^^ yn dyrchafti 

bnan-Ien agored, aef arwydd Ddwyreiniol o frenhin. Y meirch a 

arweinid gan feiroh-weision, er bod y cerbydwjr yn dal yr awen- 

nau. O'r tu ol i gerbyd y brenhin yr oedd marchogwr yn arwain 

ail farch, mewn gwisgiad hoyw, 

Ar ol yr orymdaith, yr oedd castel! a phabell y brenhin buddug- 
oliaetbus; y castell a arddangosid gau gylch, wedt ei ranna yn 
bedair rhan gyfartal, ac yn cael ei amgytchynu gan dyrau a ch^- 
llawiau. Ym mhob doaparth yr oedd yr arluniau yn amlwg yn 
parottoi y wledd ; un ydoedd yn lladd dafad ; ymddangosai bod y 

• Hoe J lledlunUu bjo ja jr Amguecldia Brjdeinaidd. 



Pen. tX. DAKLUNUD O'E LLEDLUNIAU. 209 

Hal) yn pobi bars ; eraill a aafent o flaen phiolan a llestri wedi eu 
gosod ar fyrddan. T babell a gynhelid gan dair colofn ; ar nn o 
honj-nt jr oedd cjmyn y ffawydden, set yr arwjddluD a welir 
mor fynych ar gerfladau Aasyriaidd ; ar j lleill yr oedd arlnniau 




, io. Byrddau.Sio. 

yr ibex a geifr y myiiydd. Yr oedd y babcll, y mae yn debygol, o 
Bidaa, nen frethyn gwlan, wedi ei addarno yn wycb, a'i ymylu a 
rhideus a chyrnynau yffawydd, ac addnrniadau o ddull tiwiipaidd. 
Dan y fwd-ten yr oedd niarch'Waa yn glanhau un ceffyl ; a'r ceffyl- 
au eraill, wedi en Bicrhau wrth ea cebjstrau, a ymborthent wrtti 
gafn. Eunucb a safai ynghyntedd y babell, i dderbya pedwar car- 
charor, pa rai, k'a dwylaw ya glymmedig o'r tu ol, a ddygid atto 
gan ryfelwr Assyriaidd. Uwob law j twrr hwn yr oedd arlnniau 
Deilldnol a phennau Uewod iddynt; nn yn dal fSangell neu garrai 
yn ei law ddehau, ac yn ymaflyd yn ei en isaf I'i law aswy ; yr ai- 
lon arall a ddyrohafai ei ddwylaw. Yr oeddynt wedi eu gwisgo 
mewn huganau a ddisgjnent hyd eu penliniau, a chrwyn a grogent 
o'r pen dros yr yagwyddau, hyd y m^mau, ac yr oedd dyn gyd & 
hwynt yn cyfodi pren. 

Y pedwar arlun a ganlynent a osodent allan frwydr ; y rhai hyn 
a arlunientybrcnhin,dau ryfelwr a'ullunmtanau, ac eunuch, mewn 
cerbydau, a phedwar rbyfelwr, ym mhlith pa rai hefyd yr oedd eu- 
nuch ar geffylau. Yr oedd y gelynion ar draed, ac yn gollwng eu 
saethao at yr eriidwyr. Eryrod a hofient uwch ben y buddi^ol- 
iaetbwyr, ac a ymborthent ar y lladded^ion. Yr oedd y duw ad- 
einiog yn y cylch etto i'w weled uwch ben y brenbin. 

Mae y lledlonian hyn ar amrywiol ystyriaethau yn eglnio arfer- 



NINEFBH A'l QWEDDILLION. 



Pen. IX. DARLUNrAD O'E LLEDLUNIAU. 211 

ion a gwareiddiwch yr Assyriaid. Tr ydym yma yn cael eunuch 
yn Ilywyddii mewa rhyfel, ac yn ymgydio &'r geljn mewn brwydfi 
m^is ag J gwelsom ef o'r blaen yn gweiajdda i'r brenhin, pan yn 
cyfiawni ei ddefodau crefyddol, nen yn di^wyl 'wrtho fel clndydd 
ei arfaa jn amser beddwch. Yr ennuahiaid a gyfodeut i'r radd 
uchelaf ym mhlith yr Assyriaid, ac yr oeddynt hyd yn oed yn gad- 
fridogion ar eu byddinoedd ; yr ydym yn dyagu hyn o'r Ysgryth- 
yraD, canys crybwyllir am Rabsaris, nen bennaeth yr ennncbiaid< 
fel un o dri swyddogion uchaf Sennacherib, ac fel nn o dywyso^on 
Nebuchodonozor.* Tmddengys eu bod yn dal yr nn swjddau 
pwyaig, a chymmaiut eu dylanwad yn y llys Agayriaidd, ag y maent 
wedi gae), ac wedi en mwjrnhan yn Nhvrci a Fhersia, ym mha lys- 
oedd y maent yn fynych wedi cyrhaeddyd y swydd o vizir, nen brif 
weinidog. 

Ueirch gwyr y bwaan a arweinid gan farohc^on yn gvisgo cappau- 
an penglogaidd cylcht^, fe allai o haiara. Crybwyllir yn fynych yn yr 
Ysgrythyran am farchogion yn flurfio rbao bwygig o'r byddinoedd 



ichojwyrruiiyn tjDQU bwa, a'r llall jn AM ift-wynau y ddau ftjch. 
• 2 Breo. x«iii. 17 ; Jeremiah xxxix. 3. 



212 KINEFEH Al OWEDDILLION. Pm IX. 

Assyriaidd. (Ezeciel xxxiii. 6,) addarlunia''yr Assyriaid wedi en 
gwisgo & glas, yn ddugiaid ac yn dywysogion,o wyr ienaingc dymnnol 
i gyd, yn farchogion yn marchogaeth meirch ;'* ac nid oedd gan Holo- 
ffernes lai na denddeg mil o wyr meirch yn saethn k bwaan. Mae 
y marchogwr yn eistedd ar gefn noeth y march, yr hwn ni addnmir 
ond k brethyn pan arweinir ef o'r tn oil gerbyd y brenhin, wedi ei 
barottoi, fe allai, gyferbyn t rhyw ddigwyddiad i'r cerbyd. 

Tmddengys bod y ceffylau a arddangosir yn y cerfiadan o rywiog- 
aeth ardderchog. Tr oedd Assyria, yn neillduol y rhan honno oV 
ymerodraeth a ddyfrheid gan y Tigris a'r Euphrates, yn nodedig er 
yr amseroedd borenaf am ei meirch, megis ag y mae yr nn gwas- 
tadedd hyd heddyw am y rhy wiogaeth oren o feirch Arabaidd. Mae 
yn debygol mai o'r wlad hon yr oedd yr luddewon yn cael en meirch; 
a chynnygid h wynt iddynt gan y brenhin Assyriaidd, fel anrheg gym- 
meradwy.* Ar y colofnau Aiphtaidd, crybwyllir yn wastadol am 
feirch o Mesopotamia ym mhlith yr yspail, nen y dreth. Tr oedd 
y meirch yn y lledlnniau Assyriaidd, yn amlwg wedi cael en tynnn 
oddi wrth y cynllun goreu. Mae y pen yn fychan ac o ddnll gwych, 
y ffroenau yn fawrion ac uchel, y gwddf 3m fwaog, y corph yn hir, a'r 
coesan yn feinion a gewynnog. Y prophwyd a ddyweda am feirch 
y Chaldseaid ; "en bod yn fuanach na*r llewpardiaid, a llymmach 
na bleiddiaid yr hwyr;"t Ac y mae darluniad ardderchog o'r 
march rhyfel yn llyfr Job, yn hyspys i bob darllenydd.:); Mewn 
cyfnod diweddarach, cynnysgaeddid y Persiaid a meirch o wastad- 
edd Babilonia, i wasanaeth neilldnol y brenhin, ac iV filwyr. Yr 
oedd tiroedd porfeydd breision Mesopotamia yn cynhyrchu digon o 
ymborth iddynt, ac ar y gwastadedd hwnnw, yr oedd gwres yr haf, 
ac oerfel y gauaf, yn eu cynnefino i chaledi ac i blinder. 

Khesau isaf y lledlnniau a gynnwysent dri o destunau — gwarchae- 
ad castell, y brenhin yn derbyn carcharorion, a'r brenhin a'i fyddin 
yn croesi afon. Yr oedd y cyntaf yn nosparthion isaf y tair Uech. 
Yr oedd tri dyrau i'r castell, ac amryw fiiriau yn ymddangos, un 
o'r tu ol i'r Hall, ac ar eu pennau ganllawiau onglog. Yr oedd y 
gwarchaewyr wedi dwyn dyrnhwrdd at y mur allanol, ac un 

* " Yn awr gan hynny dod vystlon, attolwg, i*m harglwydd firenhin Assyria, a 
rhoddaf i ti ddwy fil o feirch, os gelli di roddi rhai a farchogo amynL^* 2 Bren. 
xviil, 23. 

f Habac. 1. 8. t Job zzzix. 19. 



Pen. IX. DARLUNIAD O'R LLEDLUNIAU. 213 

o'r gwarchaeedigion yn cynnyg dal y peiriant, a thoni'r ergydion, 
& chadwyn a estynnid oddi ar y mur, pan ag yr oedd dau o'r ymos- 
odwyr yn dal y dymhwrdd yn ei le & bachau. Mae y rhan o'r Ued- 
lunian yn eglnro yr banes yn y Croniclau ac yn Josepbns, am "offer 
trwy gelfyddyd rbai cywraint, i fod ar y tyrau ac ar y conglau, i 
eigydio saetban a cberrig mawrion," pa rai a wnaed gan Uziab.* 
Rbyfelwr arall oedd yn taflu t4n (yr oedd olion Uiw cocb yn bre- 
sennol ar y cerfiad) oddi ucbod ar y dyrnbwrdd ; a'r gwar- 
chaeedigion yn ymdrecbu diffodd y t4n, trwy dywallt dwfr amo 
oddi ar dwr symmudol. Dan arlun mewn Uawn arfogaeth, a 
gloddient dan ymuriau tg offer cyffelyb i biccellan pM; acym- 
ddangosai bod dau eraill wedi cael mynedfa ddirgelaidd i'r castell. 
Yr oedd dynion archolledig yn syrthio oddi ar y murian; ac 
ar un o'r tyran yr oedd amryw o fenywaid, yn tynnu eu gwallt, 
ac yn estyn eu dwylaw allan i erfyn am arbediad. Yr oedd y 
gelynion yn esgyn y muriau ar byd ysgolion oeddynt wedi eu dodi 
wrthynt. Y brenbin, yr hwn a oUyngai feaeth, ac a ymddiffynnid gan 
darian, a ddelid gan ryfelwr, mewn cyflawn arfogaetb, a safai wrtb 
un ocbr i'r castell. Yr oedd dau eunuch yn gweini iddo, un yn dal 
gwlaw-len agored, a'r Hall ei gawell saethau a'r brysgyll. O'r tu ol 
iddynt yr oedd rbyfelwr Assyriaidd yn arwain tair benyw a phlen- 
tyn, ac yn gyrru tri eidion, fel rhan o'r yspail. Yn y modd hwn yr 
arweiniai yr Assyriaid bobl Samaria i gaethiwed, gan osod yn y 
"wlad 9, orchfygwyd, eu pobl eu bunain.t Arddangosid y menywaid 
fel yn tynnu eu gwallt, ac yn taflu Uwch ar eu penuau, yr byn sydd 
yn y dwyrain yn arwydd gyffredin dristwch. 

Ar yr ocbr arall i'r castell, yr oedd dau arlun yn penlinio, un yn 
gollwng saeth, a'r Hall yn dal tarian i ymddiffyn ei gydymaith. 
O'r tu ol iddynt yr oedd y vizir, yr hwn befyd oedd yn gollwng saeth, 
ac yn cael ei ymddiffyn gan darian rbyfelwr arall. Dilynid ef gan 
dri rbyfelwr, y cyntaf oedd saethwr ar ei benliniau, y Ueill, saeth- 
wyr a*u tarianwyr, mewn cyflawn arfogaeth, yn sefyU yn sytb. Yr 
oeddynt wedi gadael eu cerbyd, yn yr hwn yr oedd y cerbydwyr yn 
sefyll, a'r ceffylau yn cael eu harwain gan farch-was. O'r tu ol i'r 
cerbyd yr oedd dau ryfelwr, a phob un yn dwyn bwa a brysgyll* 

* 2 Cron. xxvi. 16, a Josephus, llyfr ix. p. 10. 
t 2 Bren, 17. 16. 



214 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pbn.IX 

Y tariannau a arddangosid yn y lledlun hwn, mae yn debygol, oedd- 
ynt wneuthuredig o wiail, ac a ddefnyddid yn bennaf pan fyddid 
yn gwarchae. Cuddient holl gorph y saethwr, yr hwn fel hyn, oedd 
yn alluog i ollwng ei saethau mewn diogelwch. Y cjfrjw, mae yn 
debygol oeddynt yr estylch a ddarlnnir gan Herodotus, fel yn fi^ifio 
arfogaeth gyflawn rhag y saethwyr Persiaidd ym mrwydr Platea.* 

Y tri lledlun canlynol a arddangosent frenhin yn derbyn caeth- 
ion, mewn ymddangosiad yn perthyn i'r nn genedl a'r rhai a ar- 
lunid ym mharth uchaf y neuadd, ac a ddarluniwyd yn barod. O'r 
tu ol i gerbyd y brenhin yr oedd dau gerbyd arall, heb gynnvys 
end cerbydwr yn unig, yn myned gyd & gwaelodion muriau y cas- 
tell, ar ba un yr oedd benywaid^ megis yn edrych ar yr orymdaith, 
ac yn siarad yngylch canlyniadau yr ymgyrcb. 

Yn y lledluniau hyn mae cer y cefiylau a'r cerbydau yn nodedig 
am eu harddwch. Uwch ben y meirch y mae pluf a chriban yn 
ymgyfodi yn hardd, ac wedi eu haddumo &g ysnodennau, y rhai y 
mae yn debygol oeddynt o amrywiol liwiau. Yn gyffelyb i'r Arab- 
laid a'r Persiaid presennol, ymddengys bod yr Assyriaid yn gwneu- 
thur defnydd mawr o dusswau gwlan a sidan, y rhai oeddynt wrth 
bob rhannau o'r ger. Yr oedd i'r ffrwyn benwar, a charrai wedi ei 
rhannu yn dair yngl^ wrth jr enfa, a charreiau dros y talcen, dan y 
bochgemau, ac o'r tu ol i'r clustiau. Yr ydym yn gweled arwyddion 
cyssegredig yn cael eu defnyddio fel addumiadau yng ngwisgoedd y 
meirch, megis ag y ceir ar wisgoedd yr arluniau ; ac yr oedd y 
tarw adeiniog, yr haul, y Ueuad, y ser, a'r cappan comiog, yn fyn- 
ych i*w cael. 

Yr oedd tair carrai frodiedig yn myned oddi amgylch corph y 
ce%l, y rhai a gadwent y ger a*r pawl perthynol i'r cerbydau yn 
eu lleoedd, pa rai oeddynt ynglj^n wrth rwymyn brodiedig ar 
y ddwyfron. Wrth y iau yr oedd addum hardd yn grogedig, a 
ffurfid gan ben anifail a chylch, ym mha rai yn gyffredinol y dodid 
tarw adeinog, seren, neu ryw lun cyssegredig arall. 

Cer frodiedig, y cyfryw aga ddarlunir gan Ezeciel,t fel '^brethyn- 

au gwerthfawr i gerbydau,*' yn dyfod o Dedan, a orchuddient gefh- 

au y meirch, a allasent fod o aur a defnyddiau gwerth&wr eraill, cyff- 

elyb i rai yr hen Bersiaid4 Gadewid i'w mwng syrthio dros y gwddf 

♦Lib. ix.c.61. txxvu.20. 

1 1 EsdnuS; iii. 6 ; Xenophon Cyrop. lib. i. c. 8. 



Pm. IX, DARLUNIAD O'B LLEDLUNIAU. 215 

;d rhf dd nen ja blethedig ; a'u cynfibnnau wedi eu clj'mmu jo 
y canol % jsnodennaa addnmiedig S, thnEswan. 

Crybwyilir yn fynych yn yr Tsgrythyran am y defnydd a wneid 
o gerbydau a marchogion yn yr oeaeodd borenol mewn gwar- 
Ghaeedigaethan a brwydraa. "A bydd dy ddyffrynoedd dewisol yn 
llawn o gerbydan, a'r gwyr meirch a ymfyddinant tu a'r porth."* 
Tm mhlith y rhai a dalent dreth i'r Assyriaid, yr oedd yr Elamit- 
iaid yn nodedig aia en cerbydan, yn dwyn Baethwyr.f Tmdden- 
gys bod y brenhinoedd Inddewig yn caniattau breintiau neilldnot i'r 
dinasoedd hynny a wnaeot gerbydan, ac a elwid oblegid hynny yn 
"ddinasoedd y cerbydau," pa rai yn amser Holomon a wnaent fynu 
fil a phedwar cant o gerbydau, a deaddeg mil o wyrnieirch.J Def- 
nyddid cerbydau heiym ym Mhalestine o'r amser boreuaf, ac yr 
oeddynt mor ddychrynllyd fel ag y bu yr Israeliaid yn hir cyn gallu 
eu gwrthaefyll.^ 

Yr oedd y tri llodlun olaf, aef y fynedfa dros yr afon, yn dra 
chywraint a dyddorol. Yn ycyntaf yr oedd bad, ynyrhwnyr oedd 
cerbyd, a'r brenhin yn Eefyll ysddo. Yn un llaw efe a ddaliai ddwy 
saeth, ac yn y Hall fwa. Eunuch, yr hwn a salat o'r tu blaen i'r 
cerbyd, oedd fel yn cyfeirio at ryv wrthddrych ym mhell, fe allai 
at ymddiffynfa y gelyn. O'r tu ol i'r cerbyd, yr oedd eunuch arall 



TBadynoIudoroerbyd.adyaionyn nofioar grwyn llawn o awyr. 

jn dal bwa a bry^ll. Yr oedd y bad yn cael ei lusgo gan ddau 
ddyn noeth ; pedwar o ddyaion a safent wrth y rhwyfau, ac un 
iwyf lydau ei phen blaen, wedi ei sicrhau i phin pren tu ol i'r bad. 



216 NINEFEH A'l OVEDDILUON. Pen. DL 

a waaanaethai jn lie llyw, ac i'w wthio jm hiImd. Mae yn nodedi^ 
mai badan fel hjn a dderoyddir gan frodoriou Honil byd 7 djdd 
heddyw, ac mae yn debygol mai j cyfrjw oedd j badan Babilon- 
aidd a ddarlanir gan Uerodotos, pa rai oedd wedi en gwnenthor 
helyg, a'n gorchnddio & chrwyn. Djn jn sel^ll yn y bad a ddaUai 
gebyBtraa pedwar cefiyi a nofient drwy yr afon, yn yr bwn yr oedd 



MUwr yn troi yn ol ao yn goUing « aaeth, 

arlnn noeth ar groen wedi ei laiiw fig awyr. T lledlnn hwn, ond y 
breniiiu a'r cerbyd, a arddengya olygfa a welir bob dydd ar lennydd 
yTigris; ac feallaimaihon ydyw yrafonaarddaDgosir. Aryllech 
neftaf yr oedd daa ^ llai faiat, uq yn dwyn gwely ; brenhin, a 
choBtrel, neu lestr manr ; a'r llatl a ddygai gerbyd; hwy a wtbid 
gan rwyfwyr, pa rai a eisteddent wyneb yn wyneb. Fnmp o ddyn- 



Pen. IX. D ARLUNI AD CR LLEDLUNI AU. 2 1 ^ 

lOTiy dau ba rai a arweinent gefiylau wrth en cebjstran, a nofient 
ar grwyn. Ar y drydedd lech, arddangosid dynion yn dodi • y 
cerbydau yn y badau, ac yn ymbarottoi i groesi yr afon. Gor- 
uchwylid y gwaith gan swyddogion, un o ba rai oedd eunuch, yr 
hwn a ddaliai fflangell, ac a'i defhyddiai, mae yn debygol, megis ag 
y gwneid yn nyddiau Xerxes, er mwyn cadw y milwyr wrth eu gor- 
chwylion, a'u rhwystro i ddiengyd.* 

Ar yr ochr arall i'r neuadd, rhwng y cynteddau, ni ddarganfydd- 
wyd ond un lech yn ei sefyllfa gyntefig. Yr oedd y rhan uchaf o 
honi agos yn ddileedig. Yn yr isaf yr arddangosid brwydr rhwng 
rhyfelwyr Assyriaidd mewn cerbydau k gwyr meirch y gelynion. 
Y bobl orchfygedig a wisgent fottasau uchel, yn troi fynu ar 
fyssedd y traed, a chappanau pigyrnaidd, o frethyn Uawban, neu 
liain. Un o*r marchogion a droai yn ei ol, pan ag yr oedd y march 
ar garlam, i ollwng saeth at ei ymlidwyr. Y dull hwn o ymladd 
a ddarlunir gan hen awduron fel yn perthyn yn neillduol i'r 
llwythau Parthiaidd a Phersiaidd, ac y mae mewn arferiad yn 
bresennol gan farchogion achlysurol Persia.t 

Yr Arabiaid a symmudent yr ysgarthion o*r ystafell, lie yr oedd 
yr arluniau adeiniog % penliniedig, a ddarganfyddasant ry w faint o 
haiam, yn yr hwn yr adnabyddais yn fuan gennau yr arfogaeth a 
arddangosid ar y cerfiadau. Yr oedd y cennau hyn o ddwy i dair 
modfedd o hyd, yn grwn yn y pen, ac yn betrual ar y pen arall, a 
llinell uchel yn y canol, ac yn cael eu sicrhau wrth wisg o liain neu 
wrth frethyn Uawban. Yr oedd yr haiam wedi cael ei ddifa i'r fath 
raddau gan y rhwd, fel mai gyd % anhawsdra mawr, y cefais ef yn 
rhydd o'r pridd. Llanwyd dwy neu dair basged &'r gweddillion hyn. 

Fel ag yr oedd y pridd yn cael ei symmud, cafwyd darnau eraill 
o arfogaeth. O'r diwedd cafwyd helm berflfaith, ac o'r tu mewn 
iddi rwymynnau efydd, yn gyffelyb mewn dull ac addurniadau i'r 
helm flaenfain a arddangosid yn y lledluniau. 

* Herod, lib. rii. c. 56. He y darlunir Xerxes yn edrych ar'ei fyddin yn cael eu 
gymi gan ergydion dros y bont a groesai yr Hellespont; yr oedd yn ddefod hefyd 
gan y swyddogion i ddwyn fflengyll gyd a hwynt i gymhell y milwyr i ymladd. 
lib. vii. c. 223. 

*)* Anab. lib. iii. c. 3. 

" Fidentemque fugd Parthum, versisque sagittis. 
a Hor. Carm. lib. i. ode xix. Virg. Georg. 8. 

t Ystafell I, c. 3. 

2p 



218 NINEFEH A1 GWEDDILLION. Pm IX, 

Amrywiol helmau o ddnlliau eraill, a rhai o honynt k chribau 
bwaog, a gloddiwjd allan ; ond syrthiasant yn ddamau mor gynted 
ag y dygwyd hwynt i'r awyr ; ac ni ellais gasghi ond ychydig o'r 
gweddillion. 

Llawer o'r llechan yn yr ystafell hon oeddynt wedi syrthio o'u 
lleoedd, ac wedi torn. Oddi tanynt yr oedd gweddillion rhyw nifer 
o lestri gleinfaen, a llestri o glai crasedig. Tr oedd enw a theitl 
brenhin Khorsabad, yngbyd ag arlun Hew, etto yn weledig ar rai 
o'r gweddillion. Ar y llestri pridd, yr oedd llythyrennan mewn 
lliw, yn gyffelyb i lythyrennaa crynion Babilonia a Phoenicia ; ys- 
grifen redegog y mae yn debygol, a arferid yn gyffredin, pan ag y 

cedwid y Uythyrennau cynffurf i'r colofnan. Yr oedd y cawgiau 
pridd o liw melyn golen, wedi eu haddumo & barian, ac k llinellan 
duon. 

Pan ag yr oeddwn yn casgln ac yn sylwi ar y gweddillion cyw- 
rain hyn, cafodd gweithiwr gawg perflfaith j ond yn anffodus, y 
parth uchaf a dorrodd drwy iddo ei daro a'i gaib. Cymmerais y gaib 
oddi wrtho, a thrwy geibio yn gynnil, gwobrwywyd fi a dargan- 
fyddiad o ddau gawg perffaith, nn o gleinfaen, a'r Hall o wydr. Yr 
oedd enw brenhin Khorsabad ar bob nn o honynt, yn y llythyren- ' . 
nau cynffurf, ynghyd &g arlun Hew. 

Yr oedd math o ddellteniad wedi cymmeryd He ar wyneb y cawg 
gwydr, ar yr hwn yr oedd crawen denau o haen banner tryloyw, 
yn disgleirio o liwiau claerwyn yr opal. Gwyddis bod yr ymddan- 
gosiad hardd hwn yn cael ei achosi gan oed, ac iV gael ar wydr 
mewn beddau Aphtiaidd a Groegaidd, ac mewn beddau boreuol 
erailL Y mae yn nodedig bod y cawg hwn wedi cael ei droelli ar 
gyff, ac nid wedi ei chwythu, canys yr oedd olion yr offeryn yn am- 
Iwg o'r tu mewn iddo. Mae y gweddillion nodedig hyn yn bresen- 
nol yn yr Amgueddfa Brydeinig. 

Yn rhan isaf Uech yn yr un ystafell, yr oedd dau arlun difarf, pa 
rai, oddi wrth ry w ymddangosiad neillduol yn eu cymmeriad, ac 
oblegid twrr o gydynnau yn syrthio dros eu cefnau, a ymddangos- 



Pew. IX. DARGANFYDDIAD Y CAWGIAU. 219 

ent yn feny wai(L Gwisgent y cappan comiog cyffredin, ac yr oedd 
esgyll iddynt. Hwy a wynebent y naill y Hall, a rhyngddynt yr 
oedd y pren cyssegredig. Yn nn Haw, hwy ddalient ddeildorch, 
nen dalaith ; ac a wisgent oddi amgylch eu gyddfau wddf-dorch, a 
saith seren.* 

Yr oedd yr ystafell gyssylltiedig wedi ei phedrongli 4 llechau, heb 
gerfiadau arnynt, ac ni chynnwysai unrhyw wrthddrych o ddydd- 
ordeb neillduol. 

Un o'r darganfyddiadau hynottaf a wnaed ynghanol y crug, ym 
mha le, megis ag y crybwyllais yn barod, yr ymddangosai par o 
deirw adeiniog anferth fel yn ffurfio cyntedd i'r adeilad. Yr 
argraphiadau arnynt a ffurfient enw, yn gwahaniaethu oddi wrth 
enw y brenhin yn y palas Gogledd Orllewinol. Trwy gloddio ym 
mheHach, cefais briddfaen, ar yr hwn yr oedd Hinach, aV enw new- 
ydd yn digwydd yn gyntaf, fel enw mab seilydd yr adeilad cyn- 
tefig. 

Cloddiais oddi amgylch y cerfiadan hyn, gan ddisgwyl cael gwe- 
ddillion muriau, ond nid oedd yno unrhyw weddillion eraill o adeil- 
ad. Yn gymmaint a bod cefnau y llechau yn llawn argraphiadau, 
a*r rhai hynny mewn llythyrennau o wneuthuriad da, digon tebyg y 
gellai bod y teirw hyn ar y cyntaf yn sefyU ar eu pennau eu hunain. 
Gan feddwl mai rhaid oedd bod cerfiadau eraUl yn gyfagos iddynt, 
perais i flfos ddofn gael ei hiagor yn gywir o'r tu cefii i'r tarw gog- 
leddol. Wedi cloddio ynghylch deg troedfedd, daeth y gweithwyr 
o hyd i arlun adeiniog anferth mewn lledlun isel, yn gorwedd yn ei 
hyd ar y palmant. O'r tu draw yr oedd arlun cyffelyb, ac yn fwy o 
lawer yn ei rannau ; yr oedd hwn yngylch tair troedfedd ar ddeg o 
uchder. Barf a rhannau o gluniau tarw adeiniog, mewn carreg 
galch felen, a gafwyd yn nesaf. Aed 4'r ffos ym mlaen yn yr un 
cyfarwyddyd am ynghylch banner cant o droedfeddi, ond heb gan- 
fod dim ym mhellach. Yr oedd genyf neges i' w gwneuthur ym Mosul, 
ac yr oeddwn yn rhoddi cyfarwyddiadau i'm gweithwyr pa fodd i 
wneuthur jt^ fy absennoldeb. Pan yn sefyll yn ymyl y ffos an- 
fuddiol hon, yr oeddwn mewn petrusder pa un a wnawn ei chloddio 
ym mhellach ; ond mi benderfynais i beidio a'i gadael, nes y dych- 
welwn Mosul drannoeth. Esgynais ar gefn fy ngheffyl j ond yn 

* Mae y lledlun hwn yn yr Amgueddfa Brydeinaidd. 



220 NINEFEH A-I GWEDDILLION. Pkn. IX. 

brin y gadfivais y cnig pan ddaeth congl colofta o farmor dn i'r am- 
'*?. y ton oedd big-adail chwoch troedfedd a chwech modfedd o 
hyd, yn gorwedd ar ei hochr ddeg troedfedd yn la na'r wyneb. 
Aofonwyd Arabiad ar fy ol yn ddiymaros, i'm bygpysn o'r dar- 



ganfyddiad j a phan ddychwelais, canfyddwn, yn hollol yn yr am- 
twg, big-adail, jn terlyDim ar ei phen nchar, a thair o risian, ac" yn 
wastad ar y pen. Bisgjnaia jn awjddas i'r ffoa, a sjnnais yn 
fawr oblegid ymddangoBiad bynafol nodedig y golofii oedd ger 
fj mron. Nyni yn fiian a'i cyfodaaom, ac a'i llnsgasom allao o'r 



Pbk. IX. 



CERPIADAU AR Y GOLOFN. 



S3I 



adfeilioD. Arbobochrjr oeddpnmplledlunbychan, acuchod, iaod, 
a rhyogddynt, yr oedd ysgrifen gerfledig yn 210 o linetlaa o hyd, 
Yr oedd y cwbl mewu cadwraeth rhagorol. Arddangosid y breuhin 
ddwy waith yn cael ei ddilyn gan ei weinyddwyr ; yr oedd car- 
charor wrth ei draed, a'i vizir a'i ennnchiaid yn cyflwyno caethion 




Elapbsnt a Mwogciod. 

a threthedigion, yn dwyn cawgiau, napcynnan mawrion, fTagodan o 
goed gwerthfawr, dannedd cawrfilod, a gwrthddrychau eraill mewa 




Caroelod Baotriaidd. dbu ddau. grwb- 

ffordd o dreth, ac yn arwain amryw greaduriaid ym mhlith y rhai 
yr oedd y cawrfl], y rhinoceros, y camel Ba^triaidd,* neu y camel 

* Baatiia, gwtad abang lawn, ac anwaitfa yn deymaa anymddibjDnol jngbanol 
Asta, acya caei ei cb^baneddn gan Dartariud neu DurcDmaiuaid. Eiphnf dref- 
jdd ydjnt Baikh, a Samaroand, pa ddinasoedd jn ol rbyw hen draddodiad, jd jnt y 
dinasoedd bjnaf jn j byd, Gelwir j wlad ja awr Tartan Anjmddibynnol, a 



NINEFEH A'l GWEDDILLIOK. 



dan-grwbyn, j tarw gwylll^ a gwahaaol lywiogaethan o fwngciod. 
Hewn un lledlnn yr oedd dan lew 711 hela tarw mewn coed, fe allai 



YTarw, y RliiiioOBros , a'r Antelope, 

i ddynodi natar nn o'r gwledydd hynny a orchfjgwyd gan y bren- 
hin. Oddi wrth yr anifeiliaid a ddarlanid, yn Deilldiiol j camel dan 





M 


I 



T Mwngci mawr a'r Sppa. 

grwbynQog,* ac elepbantiaid, y rhai Bydd o'r rhywiogaeth Indiaidd, 
ac nid o'r rbywt^aeth Affricaidd ; y mae yn natoriol t gasgla i'f 



chin J brodorion, TurkeaUm. Mae gan gunelod y wl»d hon ddaa grwb »i eo 
cetosu, paa D»d oea gao gamelod Arabia end an. Mae ; camel Bactriaidd het;d 
jm twj, ao jn grjfach. 

* Mae s creadur hwa jn enedigol o'r gwasUdCir dif^th a breawylirgan ; 
IlwyChau Tartaraidd. Y ntae braidd yn anadnabjddui i'r Anbiud, ac an^ich 
y gwelir e( o'r tu Gorllewinol i Penia, ond yin mhllth ychjdig o deuluoedd Tnr- 
comanaidd ymiac acow. a wenytlasant yn bmsnaDl o'rtu Qogledd i Syria, >ci 
ddygaaant, yn ol pob tebygoliaeth, y camel hwB gyd i bwynl, yn en hjmftidiid. 



Pen. IX. ARWYDDLUNIAU. 223 

big-adail hongael eicherfloi gofnodt buddagoliaethargenhedloedd 
ym mhell i'r Dwyraio o Assyria, ar derfynau jr or-jnys Indiaidd. 
Bdw y brenhin, gweithredoedd yr hwn a grybwyllir, ydoedd yr un 
a'r enw ag oedd ar y teirw canol. 

Yd yr ongl Dde-Orllewinol, nid oedd y darganfyddiadau a -wnaed 
aryrun amser, braidd yn llai eu dyddordeb. Cyntedd Debeuol y 
palas a ffurflid gan bar o lewod adeiniog, ood bod j rhan ucbaf, a 
gynnwysai y pen, agos wedi ei dinystrio yn hollol. Hwy wahan- 
iaetheot mewn amrywiol bethan oddi wrth y llewod yn y Qogledd 
Orllewin o'r palas. Nid oedd iddynt oad pedair troed; y defbydd 
ym mba nn' y cerfiwjd hwynt oedd caireg galch arw, ac nid glein- 
faen,ac o'r tuol igorpli y Hew, aco'rtublaenynuwchna'reBgyll,yr 
oedd amrywiol arla&iau, pa rai, yn anffodns, oeddynt wedi cael eu 



Glweidio yn fawr, ac ni ellid en holrbEun ond gyd &g anbawadra, ac 
jQcaelendiljnganddynyn dwynlleatrpedwaronglog. Trarlnnian 
o'r tu ol oeddynt ddraig, ac iddi ben eryr a cbrafangau aderyn, yn 

" Yr arlun hwn ijdd yn yr Ainga6dd& Biydeinadd. 



224 



NINEFEH A'l GWEDDILUON 



Pen. IX. 



sefyll goruwch offeiriad yn dal pawl, ar ben yr hwn yr oedd cyrn- 
yn ffawydden, ac arlun dynol, parth nchaf yr hwn oedd wedi cael 
ei ddinystrio yn yr hoU gerfiadan; y rhai hynny ar y tn blaen oedd- 
ynt arlun dynol, ac anghenfil k phen Hew amo, corph dyn, traed 
aderyn, ac yn dyrchafu cleddyf. 




Arwyddluniau ar Lewod. 

Bhwng y ddau lew a jSiirfient y cyntedd, yr oedd p&.r o fhnlaniaii 
ar eu gorwedd, nid mewn Uedlnn, ond yn gyfangwbl. Yr oedd y 
pen dynol yn ddifarf ; a'r cappan comiog yn bed war onglog, wedi 
ei addnmo yn wych ar y pen uchaf, yn gyffelyb i'r teirw adeiniog 
yn Khorsabad. Y corph ydoedd gorph Hew adeiniog, Gellai fod 
y bunluniau yn allorau i aberthau ac oifrymmau. 

Yr oedd yr hoU gyntedd yn llawn o olosg, ac yr oedd y bunlun- 
iau ym mron a bod yn galch. Yr oedd un ym mron wedi ei ddin- 

« 

ystrio ; ond y Hall, er ei fod wedi hoUti yn fil o ddamau, oedd etto 
yn sefyll pan ddiorchuddiwyd ef. Ymdrechais ei ddiogelu k gwiail 
heiyrn, ac ystyllod coed; ond yr oedd y gleinfaen wedi myned yn 
rhy galchiog i wrthsefyll yr awyr. Ni chefais braidd ddigon o am- 
ser i dynnu y darlun yn ofalus, cyn i'r corph syrthio yn ddamau rhy 



DAROAHFTDDIAD BEDDAV. 



f&n i'w caagln gyd i golwg ar en hadferiad. Yr oedd y bnnliiniaii, 
pan yn gyfain ynghylch pum troodfedd o uchder, a'r un faint ohyd. 



Bunlun. balao Niroroud. 

Cafwyd pen bychan gleinfaen yn gladdedig mewn goloag, a chap- 
pan comiog uchel iddo, yn gyffelyb hoUol i gappan y bnnlun mawr; 
ac yn ol hyn cloddiwyd y corph altan, ac fel hyn cafwyd darlun cyf- 
awn o'r cerfiadan mawrion* Yn yr nn lie darganQ'ddaiB gyrph 
dan lew, yn unedig &'u gilydd, ac yn ffurfio esgynlawr, yn gyffelyb 
i'r bnnlun gorwoddog; ond yr oedd y pennau dynol yn eisiea, ao 
JT oedd y rhelyw o'r cerfiad wedi cael cymmaint o niweid gan dan, 
fel nad oedd modd i'w gadw^ 

Ni ellid penderlynn etto am dduU yr adeilad yn yr hwn y gwnaed 
y darganfyddiadau hyn. Yr hoU lechan nad oeddynt wedi eu dior- 
chnddio a ddygwyd ynoo adeilad arall; ynbenuaf o'r palas Gt^ledd 
Orllewinol. Yr oedd y cyntedd a ddarluni^d gennyf yn profi hyn 
ta hwDt i bob amheuaeth, yn gymmaint ag iddo fy ngalliii^ i wa- 
lianiaetbu rhwng cefti ac wyneb y murian. Cefais foddlonrwydd nad 
oeddy cerfiadan a gaed yma, wedi cael enbwriadu i'wdangos; ond 
■wedi en gosod yn erbyn mur o briddfeini crasedig yn yr haul; 
cefnau y llechau oeddynt wedi eu llyfnhau er mwjn en hailgerfio, 
ac wedi en troi tn a rhann'an tn mewnol yr ystafelioedd. 

* Yd Bwr jD sr Amgn^ddb BrjdeiDaldd, 



226 NINEFEH Al GWEDDILLIOIf. Pbk. IX. 

Nid oedd argraphiadau rhwng arlunian y llewod a ddarluniwyd, 
megis jn jt adeiladau eraill yn Nimroud a Khorsabad. Ni chefak 
gerfiadan o*r blaen heb fod amynt enw lliDach seilydd yr adeilad 
yn yr hwn y gosodid hwynt. Pan nad oedd argraph ar y wyneb, 
yr oedd yn sicr o fod ar y cefn, cloddiais gan hynny d'r tu ee& i'r 
llewod, ac ni chefais fy siommi yn fy ymchwiliad ; darganfyddwyd 
rhai Uinellau yn y llythyrennau c^'nfiiirf, yn cynnwys enwan tri 
brenhin mewn cyfres lin-achaidd. Yr oedd enw y brenhin blaenaf 
yn gyffelyb i enw adeiladydd y palas Gogledd Orllewinol : enw ei 
dad oedd yr nn ag a gaed ar y priddfeini a gafwyd yn yr adfeilion 
gyferbyn i Mosul ; ac enw ei daid oedd yr un ag enw seilydd Khor- 
sabad. Darfii i'r darganfyddiad ffodns hwn atteb y diben o gys- 
sylltu y palas diweddaraf yn Nimroud & dan adeilad Assyriaidd 
eraill. 

Pan ag yr oedd y cloddiadau fel hyn yn cael en dwyn ym mlaen 
yn llwyddiannus yn yr adfeilion canol, ac yn y ddan balas a agor- 
wyd gyntaf, darganfyddiadau o wahanol natur a wnaed yn yr ongi 
Dde Ddwyreiniol, yr hon oedd yn uwch nag nn rhan arall o'r crag. 
Cloddiais i gryn ddyfiader, heb ddyfod o hyd nnrhyw weddillion, 
amgen na darnau o briddfeini dg argraphiadau arnynt, a damau o 
lestri pridd, a rhai llestri pridd cyfain. OV diwedd cafwyd llech 
ammherffaith, ac arni enw brenhinol, cyffelyb i'r enw ar y tarw yng- 
hanol y crug, ac yr oedd hon ychydig ddyfnder oddi wrth y wyneb. 
Wrth ei chyfodi, er mwyn ysgrifenu yr argraph, gwelais er fy syn- 
dod ei bod wedi cael ei defnyddio fel cauad i gistfedd, yr hwn, yng- 
hyd a'i gynhwysiad oedd yn bresennol oddi tani. Yr oedd y cist- 
fedd ynghylch pum troedfedd o hyd, ac yn gul iawn. "tr oedd yr 
ysgerbwd mewn cadwraeth dda, ond a syrthiai yn ddamau yn fuan 
wedi ei wneuthur yn agored i'r awyr ; wrth ei ochrau yr oedd dwy 
gostrel o glai crasedig coch, a chostrel fechan, yn gyffelyb hollol 
mewn dull i'r llestri a ddarganfyddwyd mewn beddau Aiphtaidd. 
Nid oedd dim arall er mwyn arwain at gyfnod y bedd hwn. 

Yr oedd y cistfedd yn rhy fychan 1 gynnwys dyn o faintioli cyff- 
redin yn ei lawn hyd; ac yr oedd yn eglur oddi wrth osodiadyr 
ysgerbwd, bod y corph wedi cael ei osod ynddo yn ei ddeublyg; caf- 
wyd ail orchudd pridd yn fuan drachefn, yr hwn oedd gyffelyb i 
orchudd dysgl mewn dull, ac yn brin pedair troedfedd o hyd. Yn- 
ddo hefyd yr oedd cawgiau o glai crasedig, a'i gauad ydoedd llech ^ 



Pbw. IX. DYPRHAU Y TIROEDD. 227 

argraph ami, yn gyffelyb i'r cistfedd cyntaf a ddarganfyddwyd, 
Er bod y penglogau yn gyfain pan ddygwyd hwynt gyntaf i'r 
golen, etto hwy a syrthiasant yn Uwch pan gynnygiwyd eu symmud. 
Y chwech wythnos, gyntaf wedi dechreu i'r cloddiadau, i radd- 
au helaeth, oeddynt y rhai mwyaf Uwyddiannus, a ffrwythlon 
mewn digwyddiadan yng nghyfnod fy ymchwlliadan yn Assyria. 
Yr oedd yr Arabiaid yn ymaflyd yn zelog yn y gorchwyl, ac yn 
teimlo braidd gymmaint a minnan yn y canlyniadau. Yr oeddynt 
wedi eu trefnu yn rheolaidd, ac nid oeddwn yn cael unrhyw 
anhawsdra iV llywodraethu. Y'r oedd hyd yn oed en hym- 
rafaelion dirgelaidd a theuluaidd yn cael eu cyfeirio attaf fi fel 
bamydd arnynt. Cawsant allan fod y dull hwn o benderfynu 
eu hymrafaelion yn rbattach na myned i gyfraith; ac y mae 
gennyf sail i obeithio, iddynt dderbyn mesur helaethach o gyf- 
iawnder nag a allasent ddisgwyl odd! wrth ei barchedigaeth, y 
Cadi. Yr oedd y pebyll wedi cynnyddu yn fawr mewn nifer, yn 
gymmaint a bod perthynasau y rhai a weithient yn y cloddiadau 
wedi dyfod i Nimroud, ac felly wedi ychwanegu at faintioli y wer- 
syllfa; canys er na dderbynient gyflog, yr oeddynt yn byw ar yn- 
nill eu cyfeillion. Yr oeddynt hefyd yn parottoi i loffa, os byddai 
rbywgynnyrchynygwanwyn; ac yr oeddynt hefyd yn cymmeryd 
meddiant o leiniau bychain o dir ar lennydd yr afon, er mwyn cyn- 
hyrchu milet yn yr haf. Yr oeddynt yn barod wedi dechreu parot- 
toi ffos ddwft*, a pheiriannau tu ag at ddyfrhau. Mae y dull o 
gyfodi dwfr ym Mesopotamia ym mhell o fod yn anhawdd. Yn y 
He cyutaf, dewisir ceulan uchel, oddi wrth yr hon nid ydyw yr 
afon un amser yn cilio yn llwyr, ac agen lydan a dorrir drwyddi hyd 
wyneb y dwfip. Dros yr agen hon gosodir tri neu bed war pawl yn 
syth, yn ol nifer yr ychain a ddefhyddir ; ac yn y pen uchaf gosodir 
y pawliau hyn ynghyd gan rolbrennau yn rhedeg ar foUtdid, ac yn 
cynnal trestl fawr o ganghennau a phorf% yn estyn i ryw bellder 
6't tn ol, ac wedi eu bwriadu i fod yn gysgod rhag yr haul. Dros 
bob rholbren, gosodir dwy raff, un wedi ei chlymmu wrth enau, a'r 
Hall wrth waelod sacb, wedi ei gwneuthur o groen eidion. Clym- 
mir y rhaffau hyn wrth ychain, pa rai a daflant eu hoU bwysau ar- 
nynt wrth ddisgyn ar orwaered. Cafn wedi ei wneuthur o goed, 
ac wedi ei bygo & phyg; neu gwtter fas a matras o'r tu fewn iddi 
a wneir wrth waelod y pawliau, ac yn arwain i gamlas fyddo yn 



228 NINEFBH A'l GWEDDILLION. Pen. IX. 

rhedeg i'r caeau. Pan dynnir j sach i'r rholbren, yr eidion a droa 
o amgjlch wrth waelod j gorwaered. Y rhaffag fyddo wedi cael ei 
chlymmn wrth barth isaf y crwc, ac o'r tu ol i'r eidion, a gyfoda wae- 
lod y sach wrth droi, a'r cynhwysiad a deflir i'r cafn. Pan ag j 
mae yr ychain yn esgyn, gostyngir y cwd drachefh i'r dwfr. Br 
bod y dnll hwn o ddyfrhau yn flindems iawn, ac yn goiyn am waith 
parhaus amryw ddynion ac anifeiliaid, mae mewn arferiad cyfTred- 
inol ar lennydd y Tigris a'r Euphrates. Yn y modd hwn y dyfr- 
heir holl erddi Baghdad a Busrah; ac yn y wedd hon y gwna yr 
Arabiaid crwydrol^ a ymostyngant i wrteithio y tir, pan fyddo 
newyn ger bron eu hwyneban, er mwyn cynhyrchu ychydig filet i 
gyflenwi eu hanghenion. 

Y prif ymrafaelion cyhoeddus, dros pa rai y cyrhaeddai fy Uyw- 
odraeth i, a berthynai i feddiannau a ledrattid gan yr Arabiaid o be^ 
byll en gilydd. Penderfynwn yr ymrafaelion hyn ar nnwaith, yn 
gynmiaint a'n bod wedi parottoi Uaw-hnalau, ac yr oedd Ibrahim 
Agha a'r Bairakdar, bob amser yn barod i weithredn yn egniol a 
phenderfynol, er mwyn dangos pa mor ymroddgar oeddynt i'm 
gwasanaeth, Ond yr oedd yr ymrafaelion tenluaidd yn fWy pwysig, 
ac yr oedd en penderfynu yn cynnwys mwy o anhawsderan o lawer. 
Yr oedd yr ymrafaelion hyn bob amser yn dwyn perthynas k^r 
menywaid. Mor gynted ag yr oedd y gweithwyr wedi troi ychydig 
arian heibio ; en meddyliau a droent at brynn gwraig newydd^ 
mantel 1 resog, a phiccell. Er mwyn cael hyn, rhoddent en holl 
synwyrau ar waith. Yr oedd yn 'naturiol i'r hen wraig gyfodi 
gwrthwynebiadau, ac i ymrafaelio &'r wraig fwriadol, yr hyn fyn- 
ychaf a derfynid mewn brwydr. Yna y tadau a'r brodyr a dynnid 
i r ymrafael ; ac oddi wrthynt hwy ymdaenai yr ymryson at wahanol 
ganghennau y llwyth, pa rai oeddynt barod bob amser i ymladd 
dros eu hanrhydedd, a thros anrhydedd eu benywaid. Brydiau er- 
aill, y dyn a edifarhai am ei gyttnndeb, ac a wrthodai ei gyflawni ; 
neu byddai tad, yn wyneb Uwyddiant ei ddarpar fab ynghyfraith, 
yn gofyn pris mwy am ei ferch ; a byddai torri addewidion yn sicr 
o arwain i fesurau gorthrechol o du y siomedig. Drachefn, pan 
fyddai gweithiwr wedi myned adref oddi wrth ei waith yn newynog, 
a'i fara, fe allai heb ei bobi, a'i ddyfr-groen yn wag yng nghyntedd 
ei babell, neu y ffagoden gyferbyn &'i d&n prydnhawnol heb ei chas- 
glu; efe, yn nwydwyllt, a gyhoeddai dair g waith ddedfryd ysgariad k'l 



P». IX. MENYWAID ARABAIDD. 229 

^wraig ; nen, er mwyn peidio myned mor bell a hjn, efe aU cospai yn 
y fan d phawl pabell. Fe allai y byddai yn edifar ganddo am gy- 
hoeddi dedfryd ysgariaeth, ac ym mhen awr nen ddwy a ddymnnai 
aU-briodi; neu a ddadlenai, yn gymmaint a'i fod yn ddyn anwy- 
bodus, nad oedd wedi cyhoeddi y ddedfryd yn gywir, neu ei fod wedi 
gadael allan rai geiriau; canys yr oedd y ddau wall yn ddigon i 
anghyfreithloui yr ysgariad. Ond yr oedd yn rhaid rhoddi gwys i'r 
Wallah, a galw tystion. Curo, gan hynny, oedd y ffordd ferraf, ac 
yn fwy boddlongar gan y wraig er mwyn terfynu yr ymrafael. Yr 
oedd rhyw bethau fel hyn gennyf bob nos i'w penderfynu. Yr oedd 
gan Mr. Hormuzd Bassam ddylanwad mawr ar yr Arabiaid, ac 
yn adnabyddus ym mhlith yr holl Iwythau; efe a chwiliai mewn 
i'r ymrafaelion, ac a gasglai dystiolaethau. Cospid y troseddwr 
yn imiongyrchol, neu mewn achos o ryw gyttundeb amheus, 
perid talu rhagor, neu dalu yn ol, fel y byddai yr achos yn galw. 

Pan gymmerais i yr Arabiaid gyntaf i'm gwasanaeth, camym- 
ddygid yn fawr at y meny waid, ac yr oeddynt yn ddarostyngedig i 
galedi mawr. Ymdrechais sefydlu rhyw ddiwygiadau yn en sefyd- 
liadau teuluaidd, a chospi yn Uym y rhai hynny a gurent eu gwra- 
gedd. Mewn amser buan, darfu i nifer yr ymrafaelion teuluaidd 
leihau yn fawr; a*r menywaid, pa rai ar y cyntaf, a ofnent achwyn 
ar eu gw^r, a ddeuent attaf yn hyf yn bresennol i ymofyn nodded. 
Ond yr oeddynt yn ofni yr amser i ddyfod, ac fel y canlyn y dy- 
wedai dirprwyaeth a aufonasant attaf i ddychwelyd eu diolchgar- 
wch am wledd a gawsant: — ^''O Bey, Iberth i chwi ydym ni. Bydd- 
ed i Dduw eich gwobrwyo. A fwyttasom ni ddim bara gwenith, 
ac hyd yn oed ymenyn a chaws^ er pan yr ydym wedi bod dan eich 
cysgod chwi? A oes un o honom yn awr heb napcyn aml-lywiog, 
a breichledau, a modrwyau migyrnau, a mantell resog? Ond pa 
beth a wnawn wedi i chwi ein gadael ni, yr hyn na atto Duw byth 
i chwi wneuthur ? Bydd i'n gwj^r wedi hyn gael eu tro, ac ni bydd 
neb i'n cynnorthwyo.'* 

Yr oedd y creaduriaid tlodion hyn, fel yr holl feny waid Arabaidd, 
yn agored i orthrymder parhaus. Bhaid oedd iddynt ofalu am y 
plant, pobi bara, ymofyn dwfr, torri coed, a chludo y coed adref 
ffordd bell. Ac heb law hynny, yr oedd yr holl ddyledswyddau 
teuluaidd yn cael eu hymddiried iddynt hwy; hwy a weuent y 
gwlan a'r blew geifr yn frethynnau, yn Uawrlenni, yn frasliain-pa* 



230 NINEFEH Al GWEDDILLION. Pen. IX. 

bell; hwy a dynnent y pebyll yn rhyddion, ac a'u gosodent; a hwy 
a Iwythent ac a ddilwythent yr anifeiliaid pan fyddent yn symmud 
eu gwei^yllfa. Os byddai gan eu gw^r ddefaid neu wartheg, rhaid 
oedd iddynt hwy eu gyrru i*r porfeydd, a'u godro yn yr hwyr. Pan 
fyddent yn myned oddi amgylch, cludent eu plant ar eu cefiiau, a 
byddai eu plant ar eu cefnau hyd yn oed pan fyddent wrth eu gor- 
chwylion teuluaidd, os byddai y plant yn rhy ieuaingc i'w gadael 
trrthynt eu hunain. Eisteddai y gwrrywaid yn segur yn ymyl, naill 
ai yn chwiffio eu pibelli, neu yn gwrando ar ofer siarad rhyw Aiv 
abiad crwydrol o'r anialwch. Ar y cyntaf y menywaid, gwfr y rhai 
a weithient gyd ^ mi yn y crug, a ddygent eu dwfr o*r afon ; ond 
mi a'u rhyddhais oddi wrth hyn, trwy ddefnyddio ceffylau ac asyn- 
od at y gorchwyl. Nid peth bychan ydyw Uonaid croen dafad neu 
afr o ddwfr. Crogir ef ar y cefn wrth napcynnau^ wedi eu sicrhau 
wrth yr ysgwyddau, ac amo yn fynych yr eistedda y plentyn, yr hwn 
ni ellir ei adael yn y babell, neu a fydd yn analluog i ddilyn ei fam 
ar ei draed. Yr oedd y ffagodau o danwydd, a ddygid o bellder, yn 
fawrion iawn ; cuddient bennau, ac ysgwyddau y rhai a grynent dan- 
ynt yn hoUol. Btto ar hyn, gweithiai y menywaid yn Hon, ac an- 
fynych iawn y rhoddent achos i'w gwyr i achwyn amynt am eu se- 
gurdod. Yr oedd rhai o honynt yn fywioccach na'r lleilL Yr oedd 
genethig ieuangc a elwid Hadla, yr hon a hynodai ei hun yn neill- 
duol, a'r hoU fechgyn a'i hymofynent yn wraig: yr oedd ei 
gwedd-nodiadau yn hardd, ei chorph yn syth a thlws iawn ; cludai 
y beichiau trymaf ; nid oedd un amser heb fod wrth ei gwaith, ac 
arferai, pan fyddai wedi darfod &'i gorchwylion ei hun, a roddid 
iddi gan ei mam, gymiorthwyo ei chymmydogion i orphen eu gor- 
cbwylion .hwythau. 

Ciniawau, a boreubrydiau (canys yr oedd y pryd yn cynnwys y 
ddau) y gweithwyr Arabaidd, a ddygid iddynt i'r crug, ynghylch un 
ar ddeg o'r gloch, gan y plant ieuengaf. Ychydig nifer o honynt a gai 
fwy na thorth o fa^ra milet wedi ei gwneuthur yn does, i dorri eu 
chwant bwyd; — ^yr oedd bara gwenith yn ddanteith-fwyd. Ar 
brydiau, yr oedd eu gwragedd wedi cael hamdden i grynhoi ychydig 
lysiau, y rhai a ferwid mewn dwfr ac ychydig o halen, ac a anfonid 
mewn phiolau coed ; yn y gwanwyn, yr oedd ceulfraen a llaeth sur 
yn cael eu danfon iddynt yn achlysurol gyd 4'r bara. Y plant bych- 
ain a ddygent gyfran tad neu frawd, a ddeuent ym mlaen yn Uawen, 



Pen. IX. AHFERION YB ARABIAID. 231 

ac a eisteddent ar ym jlau j ffosydd, neu a safent, gan edrjch mewn 
syndod ar y cerfiadau, hyd oni anfonid hwynt yn eu hoi a'r dys- 
glau a'r phiolan gweigion. Cyminerai y twrran gweithwyr eu 
hymborth gyd i'n gilydd yn y ffosydd y gweithient ynddynt. Ych- 
ydig ddwfr, a yfid o gostrel fawr^ oedd eu hunig ddiod. Etto yr 
oeddynt yn ddedwydd ac yn llawen. Yr oedd eu digrifwch yn 
myned oddi amgylch; neu, am yr amser byr y gorphwysent, ad- 
roddai un chwed], yr hon os ni ellid eu hadrodd oil y pryd hwnnw, 
a orphenid y dydd nesaf. Weithiau, crach-fasnachydd o Mosul a 
welid ar y crag, a chyd &g ef asyn Uwythog o resin, neu gobal-aer- 
on sychion. Prynwn ei Iwyth, ac a'i rhannwn rhyngddynt. Creai 
y rhodd hon foddlonrwydd nid bychan, ynghyd k rhy w benboethni, 
y gellai rhy w un anadnabyddus &'r cymmeriad Arabaidd, feddwl ei 
fod yn ormod o dkl am y rhodd. 

Mae yr Arabiaid yn naturiol letteugar a hael. Os byddai un^«!r 
gweithwyr yn ddigon cyfoethog i brynu Honed ll4w o resin, neu 
ddam o gig camel, neu gig dafad; neu os byddai ganddo fawch^ ac 
yntau jn cael ychydig ymenyn neu laeth sur, gwahoddai ei gyfeill- 
ion ynghyd yn uniongyrchol i gyd-gyfrannogi &g ef o'i wledd. 
Gwahoddwyd fi yn fynych i'r cyfryw wleddoedd; ni chynnwysai yr 
holl giniaw, fe allai, dros banner dwsin o gobal-aeron, neu resin 
wedi eu taenu ar sach J^d, er mwyn gwneuthur iddynt i ymddan- 
gos yn Uiosog; tammaid o ymenyn ar gongl torth wastad, ac ych- 
ydig deisennau o does wedi eu pobi yn y Uudw. Ac etto yr oedd y 
wledd hon yn cael ei gosod ger bron yn dra phwysig; — ^troai y 
gwesteiwr ei "Keffiah" brwnt, neu napcyn pen, a'i fantell, er mwyn 
ymddangos yn Ian ac yn esgeiddig; ymddangosai yn falch o'r anrhyd- 
edd a roddid iddo, yn gystal ag o'i allu yntau i wneuthur gwledd 
mewn dull priodol. 

Bhoddwn wledd yn fynych i'r gweithwyr, ac weithiau eu gwra- 
gedd a'u merched a wahoddid i wleddoedd gwahanol, yn gym- 
main t ag nad ymborthent yn gyhoeddus gyd 4*r gwrrywaid. Yn 
gyffredinol yn yr hwyr, wedi gorphen gwaith y dydd, peroriaeth- 
wyr Kurdaidd a grwydrent iV pentref, a dechreuid dawnsio, yr hyn 
a barhai drwy y rhan fwyaf o'r nos. Sheikh Abd-ur-raham, neu 
Sheikh rhyw Iwyth cymmydogaethol arall, a unai i ni yn achlys- 
urol ; neu Arabiad o'r Khabour, neu oddi wrth Iwythau mwy pell- 
ennig yr anialwch a elai drwy Nimroud, ac a ddiddenai nifer 



232 NINEPEH A'l GWEDDILLON. Tmh. IX. 

mawr o irrandawyr k chwedlan ynghylch brwydrau a ymladdwydd 
yn ddiweddar, nen o ymgyrchiadau jspeilgar, neu lofraddiaeth 
rhyw bennaeth. Ymdrechwn hyd yr oedd yn fy ngallii, i greu 
teimlad gwresog rhwng pawb, ac i gael eu cyd-weithrediad ewyll- 
ysgar yn fy ngorchwylion. Yr wyf yn creda i mi fod i ryw raddau 
yn Ilwyddiannus. 

Yr oedd y cloddwyr Tiyaraldd yn aros yn bennaf ar y crug; ym 
mha le yr oeddwn wedi adeiladn bwthyn mawr iddynt. Ycbydig 
nifer o honynt a ddychwelent yn yr hwyr i'rpentref. Yr oedd am- 
Tjw o honynt wedi dwyn eu gwragedd o'r mynyddoedd. Y men- 
ywaid a wnaent fara, ac a barottoent ymborth i bawb. Dan o'r 
dynion a gerddent i bentref Tel Yakoub, nen i Mosnl, bob pryd- 
nhawn dydd Sadwrn, i ymofyn peilliaid i'r hoU fintai, ac a ddych- 
welent cyn Tr gwaith ddechren bore dydd Linn; canys ni theith- 
ient ar y 8abboth. Oedwent en gwylian, a'u dyddiau cyssegredig 
gyd d chymmaint gofal a Dydd Sul. Ar y cyfryw ddiwrnodau, hwy 
ymgynhnllent ar y crug, neu yn y ffosydd ; ac un o'r offeiriaid, nen un 
o'r diaconiaid (canys yr oedd amryw o honynt ym mhlith y gweith- 
wyr) a wedd'iai, neu a flaenorai i ganu hymn. Mynych y craflFwn 
ar y creaduriaid tlodion hyn, pan ag y penlinient yn barchus o dan 
y teirw mawrion, a'u pennau yn noethion yn rhoddi moliant 
iddo Ef, temlau pa un a ddinystriwyd gan addolwyr yr eilunod 
cuchiog hyn, a gallu yr hwn a watwarasant. Yr oedd yn fuddug- 
oliaeth y gwirionedd ar baganiaeth. Erioed ni ddangoswyd y 
fuddugoliaeth hon yn fwy grymmus na chan y rhai hyn a addol- 
ent yn neuaddau briwsionllyd y brenhinoedd Assyriaidd. 

Cefais ryw gymmaint o anhawsdra i benderfynu ymrafaelion 
rhwng yr Arabiaid a'r Tiyariaid, pa ymrafaelion yn fynych a fygyth* 
lent derfynu mown tywallt gwaed. Yr oedd y Mussulmaniaid bob 
amser, yn wyneb y cyffroad lleiaf, yn pentyrru ar y Ghaldseaid y 
g warthruddiadau hynny a deflir mor gyffredin ar y Oristionogion 
yn y Dwyrain. Ond y mynyddwyr caledion hyn a gymmerent y 
cyfryw waradwyddiadau yn wahanol oddi wrth fel y cymmerai 
Bayahaid* y gwastadedd; a*r Tiyariaid a ad-da]ent mown enwau 



* Yr Enw a roddir gaai y Tyrciaid ar y Oristionogion genedigol, am en bod 
yn hiliogaeth orchfygedig. Yn Nhwrci Ddeheuol ac Arabia, mae yr enw hwn 
yn cael ei roddi i*r rhai a driniant y tir. 



Pen. IX. LLWYTHO Y LLEDLUNIAU. 233 

ag oeddjnt braidd yn annerbjnidl i glnst Mahommedjdd. Yr oedd 
hyn yn naturiol yn achosi diweiniad cleddyfou, a pharottoad drull- 
iau ; ac nid cyn i mi weinyddu ychydig o gospedigaethau yn y 
fan, y rhoddwyd rhyw faint o attalfa ar y terfysgoedd hyn. 

At ddydd Sul, Uaddwyd defaid i'r gweithwyrTiyaraidd, a hwy a 
wleddasant arnynt yn y prydnhawn. Pan fyddai peroriaeth a dawn* 
siau yn y nos, weithiau, hwy ymunent §L'r Arabiaid; ond yn y cyfF- 
redin, hwy ddawnsient gyd k'n menywaid eu hunain, mewn dull 
gweddeiddach, ac yn llai angherddol, nag y gwnai eu cymdeithion 
i^ffrous. 

Gyd a golwg amaf fy hun, fcyfodwn gyd & thoiriad y dydd, ac 
wedi prysuro i fwytta fy moretifwyd, marohogwn i'r crag. Hyd yr 
hwyr, tynnwn luniau y cerfiadau, ysgrifenwn a threfnwn yr ar- 
graphiadau, ac a arolygwn y cloddiadau, a symmndiad allwy thiad y 
lledluniau. Wedi fy nychweliad i'r pentref, yr oedd fy amser yn 
cael ei gymmeryd fynn hyd dros banner nos, mewn cyferbynnu 
yr ysgrifau a'r argraphiadan oedd ar y papyrau, a gorpben y llun- 
iau, ynghyd 4 pharottoi gyferbyn i gwaith y dydd nesaf. Y cyf- 
ryw oedd dull ein bywyd tra yn cloddio yn Nimroud; acyr wyf yn 
gofyn hynawsedd y darllenydd am fod mor fanwl. Ond dfbhon i'r 
xnanyldeb hwn fod yn ddyddorol, fel eglurhad ar gymmeriad Arab- 
lad gwirioneddol, at ba un nid ydy w y teithiwr yn fynych yn cael 
ei ddwyn i gyssylltiad mor agos ag y cetais i. 

Yn nechreu mis Rhagfyr, yr oedd digon o ledluniau wedi cael eu 
casglu i Iwytho dyfr-glwyd arall; o ganlyniad marchogais i Mosul er 
mwyn parottoi i anfon ail Iwyth i Baghdad. Cefais yn fuan bob 
peth ag oedd yn angenrheidiol i'r diben ; ac wedi llwytho dyfr- 
glwyd fechan a cheibrennau ac i chrwyn, er mwyn gwneuthur 
dyfr-glwyd fwy, ac wedi cael matrasau a brethynnau llawban, 
dychwelais i Mosul. 

Gan fod y dyfr-glydwyr wedi ei gadael yn ddiweddar yn y dydd, 

cyn myned o Mosul, ni chyrhaeddasant Awai cyn yr hwyr, yr oedd- 

ynt yn ofoi croesi y cored yn y nos; gan hwy hynny a glymmas- 

ant y dyfr-glwyd wrth y Ian, ac a aethant i gysgu. Ymosodwyd 

arnynt yn y nos, ac yspelliwyd hwynt. Dywedais fy nghwyn wrth 

yr awdurdodau, ond yn ofer. Dywedent fod Arabiaid yr anialwch 

allan o'u cyrhaedd hwynt. Os gadewid i'r yspeiliad hwn fyned yn 

ddisylwjyr o'^'^d y gweddill o'm meddiannau,a'm person, yn debyg 

2u 



234 NINEFEH A'l QWEDDILLION. Pek. IX. 

o fod mewn peiygL Ac heb law hynny, nid oedd yn hoff iawn 
gennjf feddwl bod fj matrasau a'm brethynnaa Uawban yn bre- 
sennol yn do pabell rhyw Sheikh Arabaidd. Aeth tri neu bed- 
war diwmod heibio cyn i mi ddeall pwy oedd yr yspeilwyr. Per- 
thynent i Iwyth bychan a werayllent ryw bellder o Nimrond, acyn 
nodedig drwy y wlad am en tneddiadan lledrattgar; acyr oeddynt 
yn ddychryn hefyd i'm Jebouriaid^ anifeiliaid y rhai yn barbans a 
elent ar goll mewn dull tra dirgelaidd. Wedi cael gwybodaeth am 
sefynfa en pebyll^ cychwynais an bore gyd a thorriad y dydd, a 
chyd H mi Ibrahim Agha, y Bairakdar, a marchogwr ag ydoedd yn 
fy ngwasanaeth. Cyrhaeddasom y wersyllfa wedi marchogaeth yn 
hir, a chefais fod nifer yr Arabiaid yn lliosoccach nag y disgwyl- 
iwn. Bn dyfodiad dieithriaid yn achos i dwrr ymgasgln ynghyd^ o 
amgylch pabell y Sheikh, yn yr hon yr eisteddwn. Yr oedd cyffro 
bychan yn amlwg yn nosparth y menywaid. Deallais yn fuan bod 
ymdrechion yn cael eu gwneuthnr i gnddio amryw raffau a breth- 
ynnau Uawban, pennan pa rai oeddynt o*r tn allan i liain y babell,. 
ac nid oedd un anhawsdra i mi iV hadnabod. ^ Heddwch fyddo 
gyd k chwi," meddwn, gan annerch y Sheikh, wynebpryd yr hwn a 
ddangoftai nad oedd yn hoUol anwybodns o ddiben fy ymweliad. 
"Mae eich iechyd a'ch yspryd yn dda, fel y mae yn rhyngu bodd 
Duw. Yr ydym wedi bod yn hir yn gyfeillion, er na fum mor ffod- 
us a'ch gweled o'r blaen. Own am ddeddfan cyfeillgarwch, a bod 
yr hyn sydd yn feddiant i mi, yn feddiant i chwi, ac yn y gwrth- 
wyneb. Ond y mae rhy w ychydig bethau, megis matrasau, breth- 
ynnau Uawban, a rhaffau, a ddaethant o bell, ac yn angenrheidiol 
iawn i mi yn bresennol, pan nad ydynt o un defnydd i chwi, onid e, 
na atto Duw i mi ofyn am danynt. Chwi a ryngwch fy modd yn 
fawr drwy roddi y cyfryw pethau yn ol i mi." Yntau a attebodd, " 
Bey, ni fu dim o'r cyfryw bethau a matrasau, brethynnau Uawban, 
neu raffau erioed yn fy mhebyll;" (gwelwn raff newydd yn cynnal y 
prif bawl,) " chwili wch, ac os ceir y cyfryw bethau, nyni a'u rhodd- 
wn yn ewyllysgar i chwi." " Wallah, mae y Sheikh wedi dywedyd 
y gwirionedd," meddai y rhai oedd yn bresennol. "Dyna yr hyn 
ydwyf am ei wybod," attebais innau, a chan fod hyn yn amheus, 
rhaid i'r Pasha ei benderfynu rhyngom, ac a roes arwydd i'r Bair- 
akdar, yr hwn a ddysgwyd pa fodd i weithredu. Mewn eiliad yr 
oedd efe wedi Uaw-hualu y Sheikh; a chan neidio ar gefn ei farch, 



PBif . IX. DAL SHEIKH ARABAIDD. 235 

efe a lusgodd yr Arabiad braidd mewn cyflwr anghysunis iddo ei 
hun, allan o*p wersyllfa. "Yn awr, fy meibion," meddwn, gan es- 
gyn ar gefn fy march yn bwyllog, "mi gefais ran o'r hyn oedd amaf 
eisien, rhaid i chwithan chwilio am y gweddill." Edrychent y 
naill ar y Hall mewn syndod. Un o honynt, yn hyfach na'r lleill, a 
gynnygiodd ymaflyd yn ffrwyn fy ngheflfyl, ond pwysau conrbatch 
Ibrahim Agha yn groes ar ei ysgwyddan, a dynnodd ei sylw at 
wrthddrych arall. Br bod yr Arabiaid yn arfog, yr oeddynt yn rhy 
synnedig i wnenthur gwrthwynebiad ; neu yr oeddynt yn rhy ofh- 
ntis oblegid y Sheikh, yr hwn a hongciai ym mlaen yn dra anes- 
mwy th yngafael haiamaidd y Bairakdar, pa un a deithiai ym mlaen, 
a'i law-ddruU yn barod. Y menywaid, gan heigio allan o'r babell, 
a gymmerasant yn awr ran yn y pwngc, YmgynhuUent oddi am« 
gylch fy ngheffyl, ac a gusanent odrau fy hngan, a'm hesgidian, 
ac yn gwneuthur yr erfyniadan mwyaf cwynfannns. Ond nid oedd- 
wn i'm cyffro; a chan ymddadras gyd kg anhawsdra o*r dorf^ deliais 
y Bairakdar, yr hwn oedd wrth ei fodd yn prysuro ei garcharorym 
m}aen. 

Yr oedd y Sheikh yn bared wedi gwneuthur ei hun yn dra adna- 
byddus i'r awdurdodau drwy ei ymddygiadau at y pentrefi, ac nid 
oedd dyn yn y wlad na ellai ddwyn ym mlaen ryw achwyniad 
neillduol yn ei erbyn, naill am asyn, ceffyl, dafad, neu grochan ef- 
ydd. ganlyniad yr oedd yn dra gwrthwynebus i fyned ger bron y 
Pasha, ac a edrychai mewn dychryn ar y daith i Mosul. Mi ych- 
wanegais gryn lawer at ei ddychryn drwy ddiferu rhywawgrymiad- 
au cyfeillgar ar fuddioldeb yr ystafelloedd tan-ddaearol oeddynt 
dan d^ y llywodraethwyr; ac am y rhigod a'r cyffion. Erbyn ei 
fod wedi cyrhaeddyd Nimroud, yr oedd yn gwbl hyspys o'i dynged, 
ac a feddyliodd mai y peth callaf oedd gwneuthur cyfaddefiad. An-^ 
fonodd Arabiad iV bebyll ; a bore drannoeth ymddangosodd asyn 
yn y cyntedd yn llwythog o'r lledrad, ac oen a myn yn ychwanegol^ 
mewn ffordd o offrwm cymmodol. GoUyngais y Sheikh gyd a dar- 
lith, ac ni chefais achos yn ol Haw i achwyn arno ef nac ar ei 
Iwyth; nac, mewn gwirionedd, ar Iwythau y gymmydogaeth. 
Aeth yr hanes a adroddwyd ar led, ynghyd kg ychwanegiadau dych- 
rynllyd, na ellid eu holrhain ond 1 ddychymmygion yr Arabiaid, 
ond cafodd yr effaith a ddymunwn, sef parch i'm meddiannau. 

Yn y gauaf, Mr. Longworth, a dau deithiwr Saesonig eraUl, aym- 



236 KINEFEHAIGWEDDILLION. Psiif. IX 

welsant & mi jn Nimroud. Hwynt hwy oeddjnt yr nnig Ewrop- 
iaid (ond Mr. Boss) a welsant yr*adfeilion paa wedi en dior- 
chuddio.* 

Yr oeddwn yn marchogaeth adref oddi wrth adfeilion nn prjd- 
nhawn gyd i Mr. Longworth. Yr Arabiaid pan yn dychwelyd oddi 
wrth waith y dydd, a ddilynent ddiadell o ddefaid a b^rthynai i bobl 
y pentref, ac a fan-lefent eu cad-floedd, a chwareuent en cleddyfaiiy 
ac a wnaent lawer o ystumian rhyfeddol. Synnodd fy nghyfaill 
ryw gymmaint wrth weled en hysgogiadan; canys nid oedd efe 
mor gyduabyddns & thymher fywiog plant yr anialwch ag oeddwn 
i ; ac efe a chwennychai wybod 37 achos o hyn. Gofynais i nn o'r 
bywioccaf, pa beth oedd yn bod; "0 Bey," attebent hwythan yng- 
hyd, '^Moliant i Dduw, yr ydym wedi bwytta ymenyn a bara dan 
eich cysgod chwi, ac yr ydym yn foddlon ; ond Arabiad yw Arab- 
iad. Nid ydy w i ddyn gludo baw oddi amgylch mewn basgedan, ac 
i ddefnyddio rhaw dros ei oes ; dylai fod gyd &'i gleddyf a'i gasseg 
yn yr anialwch. Yr ydym yn brudd pan feddyliom am y dyddiau 
pryd yr yspeiliem yr Aneyziaid, ac y mae yn rhaid i ni gael cyn- 
hyrfiad, nen ein calonnan a dorrant. Gan hynny bydded i ni gredn 
bod y rhai hyn yn ddefaid a gymmerwyd gennym oddi wrth y gel- 
yn, a'n bod yn en gyrru at ein pebyll." Ac ymaith y rhedasant gan 
ddyrchafa en cad-floedd, a chwareu en cleddyfan, er dychryn mawr 
i'r bugail, yr hwn wrth weled ei ddefaid yn rhedeg bob fibrdd, nid 
oedd yn gallu mwynhau y digrifwch a fwynheidganddynt hwy. 

Erbyn canol mis Bhagfyr, yr oedd Uwyth gerfiadan yn barod 
iV anfon i Baghdad. Yr oedd yn rhaid i mi etto ddefnyddio trolian 
buail y Faaha; ac yn gymmaint ag nad oedd y lledlunian a'r gwrth- 
ddrychan oedd i gael eu symmud bwysau mawr, gellid adgy weirio 
y troliau anhwylns hyn i atteb y diben presennol. Ar y dydd 
;Nadolig, cefais y boddlonrwydd o weled y ddyfr-glwyd yn cludo tair 
ar hugain o gistan, yn un ba rai yr oedd y big-adail, ac yn nofio 
lawr ar yr afon. Edrychais ar ei hoi, hyd onid aeth o'r golwg, ac 
yna carlammais yn ol tn a Mosnl i gadw gwyl y tymmor gyd a'r 
ychydig nifer o Ewropiaid, ag yr oedd dyledswydd nen fasnach wedi 
eu dwyn at eu gilydd i'r gongl bellenig hon o'r ddaear. 



* Bu Mr. Seymour heiyd gyd d mi yn Nimroud, ond cyn myned 4*r cloddiadaa 
ym mhell ym mlaen. 



PsR. X. HARWOLAETH TAHYAR PASHA. 237 



PENNOD X. 



Maswolabth Tahtas Pasha.— Dabganftddiadau tn t Palas Gogledd Obllew- 

INOL,— AdOUBNIADAU IfOBI a CHISTANAU a BaTHEINIAU ABNTNT. — ^YSTAFBLLOBDD 

I.LIWIXDI6. — Llbstbi Pbiodion. — Dabganfod Ybtafbllobsd vwcb. — Llvmiau ab 
T MuBiAU. — Llxchau Palmant. — Dabganftodiad tnghanox. t Cbug. — Beodau 

YN CTNNWTS CAWGIAU AC AdDUBNIADAU, — CeBFIABAV.— DaBGANFYSDIASAV PeLL- 

ach tn tb aoeilad Db Obllewinol. — Cbbfiadau. — Dabganfod mwt o Fbddav yj« 
Y Gongl Dob Dowybbiniol. — Tsta^bllobdo oddi TAifTifT*— Ystafbll Fwaog. 



Megis ag yr oeddwn yn tynnu Unnian yn y bore ar y crug, daeth 
Ibrahim Agha attaf, a'r dagrau yn llenwi ei lygaid, ac a ddy wedodd 
wrthyf, bod Tahyar Pasha wedi marw. Yr oedd y Cawass wedi dilyn 
tynged Llywodraethwr diweddar Mosul braidd er yn blentyn, ac ed- 
rychid amo fel un o'i deulu. Fel Tyrciaid eraill o'i radd, yr oedd 
wedi ymroddi i wasanaeth ei noddwr, ac ymddygai ei noddwr atto 
yn debyccach i gydymaith na gwas. Nid oes unrhyw wlad ar y 
ddaear ag y mae clymmau o'r natur hyn yn dynnach nag yn Nhwrci ; 
ac nid oes teimlad gwell yn hanfodi yn un man rhwng meistr a 
gwas, a rhwng meistr a chaethwas. 

Gofidiwyd fi yn fawr oblegid marwolaeth ddisyfyd Tahyar Pasha; 
canys yr oedd efe yn ddyn esmwyth, ac o ymddygiadau caredig ; 
yn gyfiawn ac ystyriol yng ngweinyddiad ei lywodraeth, ac o gryn 
ddysg a gwybodaeth, ac ystyried mai Tyrciad ydoedd. Profodd 
achos ei farwolaeth uniondeb ei duedd. Ei filwyr a yspeiliasant 
ryw Iwyth cyfeillgar iddo ; yr oedd y llwyth hwn yn porfelu eu 
hanifeiliaid yn heddychol ar lennydd y Khabour ; — ac efe, pan 
glywodd, a ddywedodd, "chwi a ddinystriasoch fy nhy," (hynny 
ydy w, anrhydedd ei dy ;) ac ni ddywedodd air yn ychwaneg, ond a 
fd. farw wedi torri ei galon. Claddwyd ef yng nghyntedd y brif 
deml Fahommedaidd ym Mardin.* Qwnaed bedd hardd iddo, pa 

* Tref fawr Gebel Tour, ar y ffordd fawr rhwng Mosul a Chaercystenyn. 



238 . NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. X. 

un a amgylchynid gan flodau a llysiau bjth wyrddion ; ac ysgrifen 
Arabaidd a fynegai ei rinweddau, ynghyd & gwobrwy debygol un o'r 
djnion gonestaf ym mhlith y gwahanol ddynion y cyfarfyddais a 
hwynt. Ymwelais &'r golofn goffadwriaethol ar fy nhaith i Gaer- 
cystenyn. Odd! ar y rhodle mae yn sefyll, gwibia y Uygad dros 
wastadedd Mesopotamia, yr hwn a ymestyna i'r Euphrates, ag sydd 
yn orchuddiedig gan bebyll a diadelloedd Uwythau afrifed. 

Y Kiayah, neu y prif ysgrifenydd a ddewisiwyd yn lly wodraethwr 
y dalaeth, gan y cynghor, hyd oni phennodid y Pasha newydd 
gan y Porte, neu hyd oni chymmerid rhy w fesurau i weinyddn y 
Uy wodraeth. O'r diwedd, pennodwyd Essad Pasha^ yr hwn yn 
ddiweddar fu yn Beyrout, i ganlyn Tahyar, ac efe yn fuan a gyr- 
haeddodd ei Bashalaeth. Ni effeithiodd y cyfnewidiadau hyn ddim 
ar fy ngorchwylion. Gan fod y llythyr Viziraidd, yn arfogaeth i 
mi, gallaswn roddi her i holl ddichellion y Cadi a*r Ulema, y rhai 
ni pheidient a thaflu anhawsderau ar fy ffordd. 

Wedi i mi gadw y Nadolig, dychwelais i Nimroud, a'r cloddiadau 
a ddygwyd ym mlaen mewn bywiogrwydd. 

Yr oedd y palas Gogledd Orllewinol, y rhan fwyaf dyddorol o'r 
adfeilion, ac yr oedd hwn yn wrthddrych neillduol fy ymchwiliadau. 
Yr oeddwn wedi cael fy moddloni tu hwnt i bob amheuaeth, mai 
hwn oedd yr adeilad henaf a chwiliwyd etto yn Assyria ; ac er ei 
fod heb gael ei ddinystrio gan dan, jr oedd mewn gwell cadwraeth 
nag unrhyw adeilad a ddarganfyddwyd hyd yma. 

Pan ail gymmerwyd at y cloddiadau ar ol y Nadolig, yr oedd 
wyth ystafelloedd wedi cael eu hagor. Yr oedd erbyn hyn gym- 
maint o allanfeydd, a mynedfeydd, fel nad oedd un drafferth i gael 
ystafelloedd newyddion ; canys yr oedd y naill yn arwain i'r UalL 
Erbyn diwedd mis Ebrill, yr oeddwn ym mron a chwilio yr holl 
adeilad ; ac wedi agor wyth ar hugain o ystafelloedd pa rai oeddynt 
wedi eu hamwisgo i llechau gleinfaen. Er fod amr3rw o gerfiadau 
newyddion o ddyddordeb mawr wedi eu cael ynddynt, etto, ym- 
ddangosai mai y rhan bennaf o'r adeilad ydoedd y parth Gogleddol, 
He yr oedd y celfyddydwyr goreu wedi bod yn gwneuthur ystafell* 
oedd, ac yr oedd y Uedluniau yn rhagori ar yr holl rai a ddai^gan- 
fyddwyd hyd yn hyn, yn harddwch a gorpheniad yr addumiadau, 
ac olrheiniad manwl yr arluniau. Yn yr ystafellodd eraill, yr oedd 
naill ai arluniau adeiniog, yn cael eu gwahanu gan y pren cyssegr- 



PSK. X. DARGANFYDDUDAU. 239 

odig, ac yn gyffdyb iV giljdii ym mhob dim, nen yr oedd yr ar- 
graph Imamanol yn nnig yn gerfledig ar bob an o'r llechau. 

Arlnn mawr menyw a phedair aden, yn dwyn coron bleth, yr 
hwn yn bresennol sydd yn yr Amgneddfa Brydeinaidd, a ddai^n- 



fjddwyd mewn ystafell ar y tn Behen i'r palas,* ynghyd £> Iledlnn 
hardd y brenhin yn gorphwys ar wialen neu ffon, yr hwn oedd 

• Yn jitafell L. (Cjnllun 8,) Gar wjneb jf mIod two yr oedd pib bridd, yn 
cjBsyUtu llawr jr jBtafell 4 djfr ffos, i'r cwbl wedi ei gjdljdlo i phjg. Gellu ti 
bod yn cael ei dehyddio i gludo ymuUi waed yr abeitbau. 



240 NINEFEH A'l GWEDt)ILLION. Pen. X. 

wedi cadw yn well, ac wedi ei orphen yn well nag un o'r rhai sydd 
yn y casgliad cenbedlaethol. 

Ynghanol y palas yr oedd neuadd fawr, agos a bod yn betrual, a 
chynteddan ar bob ocbr wedi en ti^rfio gan lewod a theirw pen- 
dynol anferthfawr. Yr oedd y llechan a bedronglynient y mnrian, 
lieb gerfiadan amynt, ond yr oedd yr argraph lommanol ar bob ta 
o honynt. 

I*r Dehen o*r nenadd hon, yr oedd twrr o ystafelloedd yn agor y 
nail] i'r Hall. Yng nghyntedd nn o honynt yr oedd arluniau adeiniog 
yn gwisgo coron-blethan, ac yn dwyn gafr wyllt a thywysen yd.* 
Mewn ystafell arall, darganfyddwyd yr addurniadau heirdd o ifori 
ag sydd yn bresennol yn yr Amgneddfa Brydeinaidd. Yr oedd y 
gweddillion dyddorol hyn yn glynu yn y fath fodd wrth y pridd, 
ac wedi dadansoddi i'r fath raddan, fel mai gorchwyl anhawdd 
iawn oedd eu symmud hyd yn oed yn ddarnao. Ymwahanai yr 
ifori yn dafellan, neu a syrthiai yn by lor. Oblegid hyn, collwyd 
Uawer o weddillion dyddorol am byih, er yr holl ofal a gymmerid 
i gasglu y gwrthddrychau Ueiaf. Y rhai hynny a gadwyd, a adfer- 
wyd yn hoUol drwy dduU cywrain, sef ail osod y sylwedd glydiog, 
ac fel hyn ail unid y rhanau adfeiliedig i nn corph cyfan, a 
rhoddid iddynt ymddangosiad ifori newydd. 

Y rhai mwyaf dyddorol o*r pethan ifori, oeddynt ddau fwrdd 
bychan, un agos a bod yn gyfan, a*r Hall wedi ei niweidio yn fawr, 
ar ba rai mae yn gerfiedig ddau arlun yn eistedd^ ac yn dal mewn 
un Haw deym wialen Aiphtaidd, neu arwyddnod y llywodraeth. 
Rhwng yr arluniau y mae cylch hirgrwn, yn cynnwys enw mewn 
nodau arwyddluniol, ac o'i ddeutu bluen o'r fath ag a geir ar golofn- 
an y ddeunawfed linach Aiphtaidd, a'r llinachau canlynol. Yr oedd 
gwisgoedd yr arluniau, y cadeiriau ar ba rai yr eisteddent, yr ar- 
wydd-nodau yn y cylch hirgrwn,t a'r bluen uwchlaw iddo, oedd* 
ynt wedi eu hamliwio & sylwedd glas wedi ei oHwng i'r ifori, ac 
yr oedd y rhannau digerfiad o'r daflen, y cylch hirgrwn, a rhan o'r 
arluniau wedi cael eu goreuro yn wreiddiol, canys yr oedd gwedd- 

* Mae un o'r arlunian hyn yn yr Amgneddfa Brydeinaidd. 
+ Cartouche, Yn yr Argraphiadau Aiphtaidd, y llythyrennau a gyfansoddent 
enwau brenhinocdd a duw, a gedwir mewn cylch hirgrwn a elwir Cartouche, 
enw a roddw/d arno gan y Savant Ffrengig, Champollion, 



Pen. X. ADDURNIADAU IFORI, &o. 241 

illion y ddolen anr y pryd hynny, yn glynu "wrthynt. Yr oedd y 
ffurfian, a'r dull celfyddydol yn Aiphtaidd hoUol, er bod rhyv 
beth yn y gwaith braidd yn dynodi gorchwyl celfyddydwr estronol, 
ac fe allai, gelfyddydwr Assyriaidd. Yr oedd yr unrhyw heillduol- 
rwydd yn perthyn i'r hoU wrthddrychau a ddarganfyddwyd. Am- 
rywiol o bennan dynol mewn ystramian, yn cael eu cynnal gan 
golofhau isel, a phennau llewod a theirw, a ddangosant,'nid yn unig 
gydnabyddiaeth fawr a'r gelfyddyd, ond gwybodaeth fawr hefyd 
mewn gwaith ifori. Cafwyd gyd d. hwynt daflennau hirgrwn, ar y ■ 
rhai y mae yn gerfiedig, arlaniau,yn eu sefyll, &g un Haw yn ddyrch- 
afedig, ac yn y Hall gorsen, neu ffon, ac ar ei phen addurn cyffelyb i'r 
alaw Aiphtaidd. Yn wasgaredig oddi amgylch, yr oedd gweddillion 
bunluniau adeiniog, pen Hew o harddwch neUlduol, yr hwn yn an- 
fifodus a syrthiodd yn ddamau, a phennau dynol, dwy]a%7, cluniau, 
traed, teirw, blodau, a rholwaith. Yn yr holl weddillion hyn, yr 
oedd yspryd y testun a chywreindeb y gwaith yn syndod. Gellai fod 
yr addumiadau hyn yn perthyn i orseddfaingc neu gloer, neu gellai 
eu bod yn addumo muriau neu gronglwydau yr ystafell. Yr ydym 
yn cael cyfeiriad mynych yn yr Ysgrythyrau at y defnydd a wneid 
o ifori mewn adeiladau, yn gystal ag mewn dodrefn. Yr oedd gan 
Ahab dy ifori, a sonir am balasau ifori yn y Psalmau. Gwnaeth 
Solomon orsedd o ifori, a chrybwyllir am welyau ifori gan y pro- 
phwydi.* Y dwylaw a'r traed, y mae yii debygol, a berthynent i 
arlun dynol cyflawn, gwisgiad pa un oedd mewn coed neu fette]> 
yn gyffelyb i ddelwau chryselephantaiddt y Groegiaid. 

Ar ddwy lech a ffurfient gyntedd i ystafell fechan y parth hwn 
o'r adeilad,:^ 7^ ^^^ J^ argraphiadau yn cynnwys enw y brenhin a 
adeiladodd balas Khorsabad. Yr oeddynt wedi cael eu naddu yn 
nwch na'r argraph gytfredin ; ac yr oeddynt lawer yn hyn na'r ar- 
graph gyffredin ; ac y mae y ffaith hon ei hun yn profi hynafiaeth 
pellach gweddUlion Nimroud. 

Yn yr holl ystafelloedd i'r deheu i'r nenadd ganol, cafwyd llestri 



* Gymharer 1 Bren. x. 18, a xxii. 39 ; Psalm xiv. 8 ; Amos iii. 15 ; ▼!. 4. 
i* Arlaniau gwneuthuredig o aur ac ifori ; y pen, breichiau, aV traed, o*r nn 
defhydd, a'r gwisgoedd o'r defnydd arall. Tybir mai y dull hwn o gerfio ydyw 
yr beoaf. 

t Ystafell U. V 

2i 



242 NINEFEH A'l QWEDDILLION. Pen. X. 

efydd o ddnll neillduol, ond syrthiasant yn ddaman pan ddygwyd 
hwynt i*r awyr, a methais a chadw un o hon jnt yn gyfan. 

Fan ddibenodd yr ystafelloedd oeddynt wedi en pedrongln a 
gleinfaen, methais am ryw yspaid ag olrhain nnrhyw weddillion o'r 
adeilad ym mhellach. Palmant priddfaen a brofai nad oedd yr 
adeilad yn terfynn yma ; a thrwy chwilio y ffosydd yn ofalns, cafwyd 
ein bod wedi myned i ystafelloedd, muriau pa rai oeddynt wedi en 
gwnenthnr o briddfeini crasedig yn yr haul, wedi en gorchuddio a 
Uaen o gymmrwd, a*n lliwio ftg arlnnian ac addumiadan. Yr oedd 
y Uiwian wedi diflannu mor llwyr, fel mai braidd y gellid olrhain 
cymmaint ag nn o'r gwrthddrychau. Yr oedd yn gofyn y gofal 
mwyaf i dynnn yr ysgarthion oddi wrth y mnriau, heb ar yr nu 
pryd i symmnd y cymmrwd ymaith, yr hwn a syrthiai yn haenan, 
er fy hoU ymdrech i'w gadw. Y gwrthddrychau, mor belled ag y 
gellid bamu oddi wrth y gweddillion, oeddynt frenhin^ yn cael ei 
ddilyn gan eunuchiaid a rhyfelwyr, yn derbyn carcharorion a 
threth. Ymddengys mai mewn amlinell ddu yn nnig ar las^ yr 
oedd yr arluniau, a methais ganfod nnrhyw liwiau eraill. 

Yn gymmaint ag nad oedd yr arian a ymddiriedwyd i mi yn 
caniattau treulio Uawer o honynt mewn profion, heb fod 3m sicr y 
darganfyddwn wrthddrychan a ellid en symmnd ; bemais ei fod 
yn angenrheidol i mi, er, yn erbyn fy ewyllys, i roddi y cloddiadan 
heibio yn y parth hwn o'r crug, wedi diorchuddio rhannau o'r ddwy 
ystafell. Gwaelod y drws a'u hunent, oedd wedi ei balmantu ag nn 
llech fawr, addumiedig 4 blodau, ac k rhol-waith. Y llawr oedd o 
briddfeini duon. 

Ar wyneb Gorllewinol y crug mawr, i'r Deheu o'r palas Gogledd- 
Orllewinol, y mae cryn godiad. Ac er mwyn ei chwilio, agorwyd 
fibs yn gydwastad a*r esgynlawr. Aeth} rhy w gymmaint o amser 
heibio, cyn i mi ddeall ein bod wedi torri i fath o dwr, nen dwrr o 
ystafelloedd uchaf, wedi eu gwneuthur yn gwbl o briddfeini heb en 
crasu ; yr oedd y muriau wedi cael eu dwbio, a'u lliwio yn ofalus; 
chwiliais dair o'r ystafelloedd hyn, a rhan o'r bedwaredd ar ochr 
Ddeheuol yr adeilad. 

Mae yn debygol bod pedwar twrr cyffelyb o ystafelloedd, yn 
wynebu y pedwar pegwn. Yn wyneb y cyntedd Deheuol,* yr oedd 

* Cyntedd a, cynllun 4. 



Pen. X. CYNLLUN O'R YSTAFELLOEDD UCHAF. 243 

llech fa'wr bedair opglog, a'i hymylaji wedi en cyfodi ychydig, 
yn gyffelyb i'r rhai a geid yn fynychyn y palasGogledd Orllewinol. 



Cynlluu 4.— TetafiUoedd ucbaf ar yr oohr Orllewinol i'r ctu g, 

Ar ei dwy ochr yr oedd daman cocfaioD o gleintaen, yn fforfip llin- 
ellau cyfochrol, y rhai ni allwD gymbarn i ddim, ond i'r cledr sr y 
cledr-fiyrdd. Hiallafffnrfiounrhywamcangyda golwgareu gwas- 
anaeth. Tr oedd yr yataf«lloedd wedi cael es lliwio fwy ua^ un- 
'waith, ac yr oedd dvy haen o gymmrwd yn weitbiedig ar y murian. 
Pan dynnid yr haen allanol yn ofalus, yr oedd y gwrthddrychau 
ar y Hall yn wahanol. 

Yr oedd yr addnroiadau lliiriedig yn nodedig am eu harddwch. 
Tr oedd y tarw Aaayriaidd yn fynych yn eu plith. weithiau &g ad- 
enydd, ac veithian hebddynt. Uwch law yr anifeiliaid, yr oedd 
ymyl yn gyffelyb i ganllawiau cestyll yn y cerfiadau, ac oddi tan- 
ynt hefyd, yn fiurfio math o addum-dalaith, petnialau, a chylchan 
-wedi eu trefnu yn ddillynaidd. Y lliwiau oeddynt las, coch, gw^, 
melyn, a du ; ac er en bod fel hyn, yn ychydig mewn nifer, etto yr 
oeddynt wedi en trefnn yn gywraint^ a'r cyferbyniadan wedi eu 



244 KINEFEH Al GWEDDILLION. Pen. X 

cadw yn oMub, aV cjdgjssylltiadau yn gyffredinol yn hyfrjd i'r 
Uygad. Yp oedd y lliw melyn gwelw, ar ba un yr oedd y gwrth- 
ddrychan wedi eu Uiwio yn gyffelyb i'r goleu ar fnriau colofnau 
Aiphtaidd^ ac amlinell ddu, amlwg, gref, sydd nodwedd neillduol 
mewn lluniau Assyriaidd yn gystal ag Aiphtaidd, yn yr addnm- 
iadan a ddarlnnir ; y da yn gyfiredin yn cael ei gymmysgu &'r 
gwfn, neu bob yn ail k Uiwiau eraill. 

Ond y darganfyddiad mwyaf pwysig, cyssylltiedig d'r ystafelloedd 
nchaf hyn, ydoedd y llechan palmant yn y ddan gyntedd. Tr ar- 
graphiadau amynt a gynnwysent enwau amryw frenhinoedd, a'r 
rhan fwyaf o honynt yn newydd, ao o ddyddordeb mawr, gan en 
bod yn ychwanegu at lechres brenbinoedd y deymach forena£* 

Ni allwn gael all an pa nn a oedd unrhywystafelloedd, neu wedd- 
illion adeiladan, oddi tan yr adeilad nchaf; neu ynte dwr wedi ei 
adeiladu ar y xnur allanol. Agorwyd fibs ddofn ar y tu dwyreiniol 
iddo, ac ynghylch ngain troedfedd yn is na'r wyneb, pabnant o 
briddfeini, ac amrywiol lechau pedwar onglog o gleinfaen, a ddar- 
ganfyddwyd; ond ni thaflodd y gweddillion hyn unrhyw oleuni ar 
natur yr adeilad uwch ben; ac nid oeddynt yn ddigonol i ddangos 
bod y palas Gogledd Orllewinol wedi cael ei estyn o dano. Nid 
oedd unrhyw weddillion adeiladau ar y tu deheu, a'r esgynlawr o 
briddfeini heb eu crasu oedd yn parhau fynu hyd wastadrwydd 
llawr yr ystafelloedd. 

Ynghanol y crag, ymdrechais yn ofer i gael allan furiau a 
gweddillion eraill y palas, pa rai ar ryw amser yr oedd yn rhaid en 
bod yn sefyU yno. Hyd yma, ni ddarganfyddwyd cerfiadau yno, 
ond y teirw mawrion, y big-adail, dau arlun adeiniog, ac ychydig 
weddillion o garreg galch felen, y rhai a ymddangosent eu bod yn 
fiurfio rhan o darw mawr neu lew. Cloddiadau tu deheu i'r teirw, a 
ddygasant i'r amlwg fedd wedi ei adeiladu o briddfeini, a'i gau i Uech 
gleinfaen. Tr oedd ynghylch pum troedfedd o hyd, a braidd dros 
ddeunaw modfedd o led o'r tu mewn. Fan symmudwyd y cauad, 
daeth rhannau o esgym dynol i'r amlwg ; yr oedd y benglog a rhai 
o'r esgym mwyaf yn gyfain, ond yn fuan maluriasant yn llwch. 
Cawg glai coch, ac iddo wddf cul hir, oedd yn sefyll yn ymyl y 
corphi mewn llestr o wneuthuriad mor gynnil, fel mai trwy an- 

* Mae un o*r lleehau hyn yn yr AmgueddfA Brydoinaidd. 



Pkn. X. BEDDAU, CAWGIAU, AC ADDURNIADAU. 245 

hawsdra 7 gellais ei symmnd yn gyfan. Dros enau y cawg yr oedd 
phiol neu gwppan, yr hwn hefyd oedd glai coch. Yn y Uwch 
ag oedd wedi crynhoi o amgylcb yr esgym yr oedd gleiniau ac 
addumiadan gwydr o liw tywyll, ac faen machudd, a chameliau, 
a gordduem. Yr oedd Hew bychan gorweddog lasfaen, wedi ei 
dyllu yn y cefn, ac wedi ei glymmu wrtli yr wddf-dorch. Gyd a 
y gleiniau yr oedd trolen, ar yr hon yr arddangosid brenhin yn ei 
gerbyd, yn hela tarw gwyllt, fel yn y Uedlnniau yn y palas Gogledd 
Orllewinol ; a llestr efydd, yn gyffelyb i sel, dwy freicbled arian, a 
phin at y gwallt. Dengys y gweddillion mai bedd menyw ydoedd. 
Wrth gloddio o'r tu hwnt i'r bedd, cefais rai eraill, o'r un gwneu- 
thnriad, ac o'r un maintioli. Ynddynt yr oedd cawgiau pridd 
gwyrdd-wydrog, o wneuthuriad hardd, ac wedi cadw yn berfiaith, 
ynghyd k gwydrau a Uwyau efydd. 

SynnaiSy pan gefais yngbylch pum troedfedd dan y heddau hyn, 
weddillion adeilad. Gellid etto olrhain muriau briddfeini heb eu 
crasu; ond y Uechau gleinfaen, k pha rai yr oeddynt wedi eu ped- 
ronglu, oeddynt wedi cael eu symmud, ac yn bentwr ar y palmant. 
Llech a geid ar ol Uech, a phan symmudais yngbylch ugain honynt, 
a glanhau lie banner can troedfedd petrual, yr oedd ymddangosiad 
nodedig i'r adfeilion. Diorcbuddiwyd dros gant o lechau, wedi eu 
rhoddi yn rhesau, un yn erbyn y Hall, fel 4a'lennau llyfr anferth- 
fawr. Yi.oedd pob llecb wedi ei cberfio; ac fel yr oeddynt yn can- 
lyn eu gilydd yn ol y testunau oedd amynt, yr oedd yn eglur eu 
bod wedi cael eu symmud yn y drefn yr oeddynt yn arcs, o'u sefyllfa 
gyntefig; ac wedi eu gadael fel ag y cafwyd hwynt, er eu symmud 
i le arall. Yr oedd yn amlwg nad oedd y llechau wedi cael eu cas- 
glu cyn iddynt gael eu gosod wrth y muriau, canys y mae yn am- 
lwg, a thu hwnt i amheuaeth, fod yr Assyriaid yn cerfio eu llechau, 
ond y teirw mawrion a'r Uewod, wedi iddynt gael eu gosod yn eu 
lleoedd. Yr oedd y llechau hefyd wedi cael eu hoUti, os caniatteir 
i mi ddywedyd felly, er mwyn lleihau eu maintioli, a gwneuthur 
eu cludiad yn hawddach. I'r deheu i'r teirw canol, yr oedd dau 
ddarlun dirfawr o faint, yn gyffelyb i'r rhai hynny a ddarganfydd- 
wyd ar y tu Gogleddol. 

Yr oedd y lledluniau, mewn llawer bethau, yn gyffelyb i'r lled- 
luniau a ddarganfyddwyd yn y pjilas De Orllewinol, yn yr hwn, fel 
ag y mae yn gofiis, yr oedd wynebau cerfiedig y llechau wedi 

A 
1 



246 KINEPEH A'l QWEDDILUON. Pen. X. 

cael en troi at y mnrian o briddfeini heb en crasn. Tmddengya 
gan hjim;, i na adeilad gael el ddinjatrio, er mwyn cael defiif dd- 
ian i adeilada nn arall. Ond jma yr oedd beddan ar yr adfeilion. 
DinjBtrwyd yr adeilad, ac yu yr yegarthion a bentyrrwyd arno yr 
oedd rhyw bobl, cawgiaa ac addnrniadaa claddedigol pa rai oedd yn 
gyfielyb i'r rhai hyuny a geid ym meddan yr Aipht, wedi cladda en 
meirwon. Fa genedl gan hynny a feddjannodd y vlad ar oi dinystr 
y palaaanAuyriaidd ? Tm mha bryd y gwnaed y beddan hyn t Pa 
hynafiaeth a roddid gan bresennoldeb y beddan hyn i'r adeiladan 
oedd danyntl Ymaeynanhawddattebygofyniadan hyn. Mae y 
beddan yn ddian yn profi i'r adeiladan Assyrifudd gael en dym- 
chwelyd a'n cladda mewn cyfnod hen iawn. Mae dnilian y lleatri 
pridd, y gleinian, a'r addumiadau, yn nodedig iawn, ao megiB 
yn arwyddo bod y rhai hynny a gladdvyd yn Nimrond, wedi 
dyfod o'r Aipht ; sen en bod mewn cyssylltiad agos &'r wlad honno. 



Y mae yn ddiamhenol, nad ydyw y dnll o gladdn yn Aiphtaidd; 
ond yn y gwrthwyneb, y mae yn ddull a arferid drwy Assyria a 
Sabilonia droH gyfnod nad ydyw wedi cael ei nodi allan hyd yu 
hyn. Ymdebyga mewn rhai petban i'r dull a arferid gan y Per- 
siaid; oanys claddwyd Cynis a Daiina mewn maen-arch nengafli 



IPSN. X. 



LLEDLUNIAU. 



247 




248 NINEFEH Al GWEDDILLION Pen. X. 

Oymmaint ag a allwn ni yn bresennol ei ddjwedjd jdjw, bod y 
beddau hyn yn profi henaint y cyfnod y dinystriwyd y palas. 

Testnnaa y cerfiadan a gafwyd fel hyn yn gynnuUedig, ond 
ychydig o arlnnian mawr y brenhin a'r eunnchiaid a.weinyddent 
iddo, ynghyd a'r offeiriaid neu y duwian adeiniog, oeddynt yn ben- 
naf, frwydrau a gwarchaeedigaethao. Rhai dinasoedd a arddangosid 
megis yn sefyU ar afon, ynghanol gobalwydd; ac ym mhlith y bobl 
orchfygedig, yr oedd y rhyfelwyr ym marchogaeth ar gamelod. 
Gellir casglu gan hynny, bod nn gyfres o'r lledluniau yn dangos 
buddugoliaeth ar genedl Arabaidd, neu fe allai, ar ran o Babilonia. 
Yr oedd trigolion y trefydd yn cael eu cynnorthwyo gan filwyr an- 
ialwch cymmydogaethoL Y bobl orchfygedig, megis yn Uedlnnian 
y palas Gogledd Orllewinol, oeddynt yn gyfiredin felly, heb arfog- 
aeth na helmau, a*a gwallt yn syrthio yn ddidriniaeth dros en hys- 
gwyddau. Eithr yr oedd rhai k helmau ar eu pennau, ond yr oedd 
yr helmau hyn yn gwahaniaethu oddi wrth helmau y buddugol- 
iaeth wyr. 






Helxnau. 



Y dymhyrddod hefyd a wahaniaethent oddi wrth y rhai hynny 
a arddangosid yn y cerfiadau blaenorol. Ymddangosai bod y ces- 
tyll gwarchaeedig, yn yr un gyffelyb fodd a'r rhai Assyriaidd, wedi 
cael eu hadeiladu ar grugiau gwneuthuredig. Yr oedd y dym- 
hwrdd yn ymddangos, megis pe buasai wedi cael ei lusgo at y mur 
ar orwaered, wedi ei wneuthur o bridd, cerrig, a choed ; ac ym- 
ddangosai bod y gorwaered hwn weithiau wedi cael ei balmantu i 
phriddfeini neu gerrig pedwar onglog, er mwyn i'r peiriant esgyu 
yn rhwydd. Cyfeirir yn fynych yn yr Ysgrythyrau at y dull hwn 



Pen. X, LLEDLUNIAU YN Y PALAS CANOL. 249 

o warchae dinas, yn gjstal ag at j gwahanol ddulliau o ymosodiadau 
a ddarlnnir ar j cerfiadan. Ezeciel* pan yn prophwydo am Jerusa- 
lem, a ddy wed, '' A gwarchae yn ei herbyn hi, ac adeilada warch- 
glawdd, a bwrw o*i hamgylch wrthglawdd; dod hefyd wersylloedd 
-wrthi, a gosocl offer rhyfel o amgylch ;" ac Esay hefyd a ddywed, 
"Am hynny fel hyn y dywed yr Arglwydd am frenhin Assyria, Ni 
ddaw efe i'r ddinas hon, ac nid ergydia efe saeth yno; hefyd ni 
ddaw o'i blaen & tharian, ac ni fwrw glawdd i'w herbyn."t Y tar- 
iannaiL a grybwyllir gan y prophwyd, y mae yn debygol oeddynt o 
-wiailwaith, ac a arddangosir yn yr arluniau megis yn gorchuddio yr 
holl berson, ac yn gorphwys ar y ddaear. Nid oedd tyrau i rai o*r 
dymhyrddod i wyr arfog, ac yr oedd rhai o honynt heb olwynion ; 
ac y mae y debygol mai y rhai olaf hyn oeddynt yr ymddiflfynfeydd 
a adeiladodd Nebuchodonozor gyferbyn k Jerusalem, ac a elwir yn 
"amddifiynfa o amgylch ogylch." j: Ymddengys mai adeiladau dros 
ychydig amser oedd yr ymddiffynfeydd hyn o goed a gwiailwaith 
a gwaherddid yr luddewon yn bendant i ddefnyddio coed a gynhyr- 
chent gynhaliaeth i ddyn at y dibenion hyn, — ^*'Yn unig y pren y 
gwyddost nad pren ymborth y w, hwnnw a ddifethi ac a dorri ; ac a 
adeiledi warchglawdd yn erbyn y ddinas fydd yn gwneuthur rhy- 
fel k thi, hyd oni orchiyger hi."§ Ezeciel, pan yn prophwydo am 
ddinystr Tyrus gah Nebuchodonozor, sydd wedi rhoddi hanes fiydd- 
lon am warchaead Assyriaidd, a'r ymddygiadau at y bobl orchfyg- 
edig; mae ei ddarluniad mewn dull nodedig, yn egluro y Uedluniau 
a gaed yn Nimroud. 

"Canys fel hyn y dywed yr Arglwydd ; Wele fi yn dwyn ar Ty- 
rus, o'r gogledd, Nebuchodonozor brenhin Babilon, brenhin bren- 
hinoedd, t meirch, ac k cherbydau, ac k marchogion, a thorfaoedd, a 
phobl lawer. Dy ferched a ladd efe yn y maes k'r cleddyf ; ac a es- 
yd ^thgla^dd i'th erbyn, ac a gyfyd darian i'th erbyn. Ac efe a 
esyd beiriannau rhyfel yn erbyn dy geurydd, a'th dyrau a fwrw efe 
i lawr a'i fwyill. Gan amlder ei feirch eu Uwch a'th doa ; dy geu- 
rydd a gynhyrfant gan swn y marchogion, a'r olwynion, a'r cerbyd- 



♦ Pen. It. 2. 
•f* Pen. xxxvii. 83; cymharer 2 Bren. xix. 32; Jeremi xxxii. 2i, a xxxiii. i, 
Ezeciel xvii. 17. 

t Jer. Hi. 4. f Dent. xx. 19. 20. 

2k 



SISO NINEFEH A.'I QWEDDILIION. Psn. X. 

an, pan ddelo trwj dy bjrth di, fel dyfod i ddioas adwyog. A 
charnanei feirchyBathrefe dy heolydd oil ; dy bobi aladdefe&'r 
cleddyf, a'th seffll-fannaa cedjrn a ddisgyn i'r Dawr. A hvy a 
anrheithiant d; gyfoeth, aa a yspeiliant dy farchnadaeth ; ao a 
ddinyatriaut Aj genrydd, a'th dai dymiuol a dTUnant i lawr ; a'th 
gerrig, a'th goed, a'th bridd, a osodant TDghaool y dyiVoedd."* 



Hil-wyio fla^ndinas warohaoedig. Dymtwrdd yn oael ei lusgoit 7 

Tmddengys bod y dymhwrdd yn cael ei gyfarwyddo gan ddyn- 
iou o'r ta mewn i'r poiriant, yr hwn yn fjnych a orchuddid gan 
fretbynaa neu grwyn, ac wedi en haddnmo a rhidensaUj ac hyd yn 
oed a dyfeisiadan. 



Pbk. X. ■ LLEDLUNIAU TN Y PALAS CANOL. 261 

Ar ddwy lecb jr oedd lledlnn djddorol iawn, jna arddangos 78- 
peiliad dinas,* Qwetid y buddngoliaethvyr yn clndo ymaith jt 
yspai), a dan etrnuch yn aefjU yn ymyl y porth, a ysgrifenent ar 
rolian yatwyth, fe allai ar &th o bapyr neu ledr, nifer y defaid a'r 
anifeiliaid a yirid ymaitli gan 7 mitwyr. Yn nosparth isaf y lled- 
lnn, yr oedd troliau yn cael en Uosgo gan ychain, ac jn clndo men- 




ywaid & phlant. Yn gyfagoa i'r pyrth, jr oedd dauddjrnhwrdd, pa 
rai, gan fod y ddinas yn barod wedi cael ei chymmeryd, nid oedd- 
j-nt yn cael en gweithio. 
Ym mhlith y lledlnniau eraill, gelHr crybwyll am y brenhin yn 

• Ynanr jn jr Amgueddia Brydeinaidd. 



253 MINEFEH A'l OWEDDILLION. Pes. S.. 

eistedd ar ei oraeddfungc, yn darbja carcharorion a'a dwylav yn 
rhwym ar ea cefOan ; enunohiaid jn cofrestra peuiiaa y gelynion. 



CMtb-PeDywaia mewn rnen.yn caal eullua Jo gun Tcbain. 

pa rw oeddynt wrth draed y fenddtigoliaethwyr ; eilunod yn cael 
en cludo ar ysgwyddan dynion ; a dinaa gaerog yn se^H nwll ad 
ar y mor, neu ar afon. 



Yr yspail a arddangoaid jn y lledlonian fel yn cael ei chludo ym 



P EN. X. LLEDLUNIAU YN Y PALAS DE ORLLEWINOL. 253 

aith oddi wrth j cenhedloed gorchfygedig, oedd yn gynu'wysedig 
yn bennaf o anifeiliaid, defaid, a chamelod. Ymddangosai yn am- 
Iwg bod yr anifeiliaid o ddau ryw, fe allai y bual a'r ych cyffredin, 
pa rai a ddangosid yn y oerfiadau, gan gyrn yn plygu at barth 
ol y pen, a chym yn ymestyn ym mlaen dros y talcen. Ym- 
ddengys hefyd bod y. defaid o ddwy ry wiogaeth ; mae y defaid a'r 
cynffonnau llydain i*w cael yn bresennol yn y wlad, ac a ddarlunir 
gan Heredotus fel yn perthyn yn neillduol i Mesopotamia.* Mae 
i'r geifr hefyd gym hirion troellog. Mae y camel wedi ei dynnu 
yn gy wir. Mae y creadar hwn er y dyddiau borenaf wedi bod yn 
nn o'r creaduriaid mwyaf gwasanaethgar i drigolion Assyria ac 
Arabia, ac yn ddiamheuol, yr oedd y pryd hynny, megis ag y mae 
yr awr hon, yn un o'r creaduriaid gwerthfawroccaf y gellid cael 
gafael ynddo pan yn yspeilio. Yr oedd yn cael ei ddefnyddio hyd 
yn oed yn y dyddiau hynny gan y rhai a gludent lythyrau, ac yr 
oedd diadelloedd o honynt ym meddiant Abraham a Jacob.t 

O'r tu Dwyrain i'r teirw canol, darganfyddwyd amryw lechau, 
a'r rhai hynny yn sefyU yn eu gorsafion cyntefig. Y dosparth isaf 
yn nnig o'r Uedluniau oeddynt yn weledig, canys yr oedd y dos- 
barth uchaf wedi cael ei ddileu yn hollol. Arddangosent arluniau 
adeiniog anferth, yn dwyn y Uestr petrual cyffredin, a blodau cys- 
segredig o amrywiol ddulliau. 

Yr unig ddosparth o'r palas De Orllewinol ag oedd yn y cyfryw 
gadwraeth ag i drosglwyddo drychfeddwl am ei dduU cyntefig, yd- 
oedd un neuadd fawr o wneuthuriad cywraint Yr oedd iddi ddau 
gyntedd, wedi eu fiurfio gan deirw pen-dynol a Uewod, yn gerfied- 
ig ar garreg galch Iwyd a garw ; ac yn y canol yr oedd porth, (yr 
hwn hefyd a ffurfid gan deirw adeiniog,) mewn math o ganolfur, 
yr hwn a ranna y neuadd i bedwar dosparth gwahanol, ond yn ol 
yr ymddangosiad, ni fwriedid ond yn unig at gynnal trawstiau y 
nen. Rhwng y teirw a ffurfient y porth canol, yr oedd dau o fun- 
luniau 

Yr oedd yr holl neuadd hon wedi ei phedronglu & Uechau a 



♦ Lib. iiL c. 113. Crybwyllir am y gynffon lydan hon yn LefiticuB, ill 9. a 
▼ii. 3. ac a elwir yno yn gloren. 

t Ester, Tiii. 10, 14. Gen. :di. 16, xxx. 43 ; a cbymharir Genesis, xxiv. 19., 
xnl 34', I Sam. xxx. 17t 



254 



NINEPEH A'l GWIDDILLION. 



Pen. X. 



ddjgwyd yno o adeilad arall. Yr oedd rhai, a'r nifer liosoccaf 
hefyd, wedi en cymmeTyd or Gogledd Orllewinol, a'r lleill o*r palas 
canoL Ond yr oedd llawer o*r lledluniau yn gwahaniaethn yn 
fawr, yn y dnil o wnenthnriad, oddi wrth y cerfiadau a ddargan- 
fyddwyd yn y ddan adfail hyn. ba le y cafwyd hwynt ni allaf 
ddywedyd ; pa nn ai o balas o gyfhod arall a hanfodai unwaith yn 
Nimrond, ac etto yn gnddiedig mewn dosparth o'r crag ag oedd heb 
ei chwilio, neu oddi wrth adeilad yn y gymmydogaeth. 




Gelyn yn oeisio arbediad gan ikrchogwyr Assyriaidd. 

Yr oedd yr holl furiau wedi bod yn agored i dS.n, a'r llechau ages 
a myned yn galch, ac wedi cael eu niweidio i'r fath raddau, fel sa 



Fen. X. 



LLEDLUNIAU TN Y PALAS CANOL. 



255 



ellid en symmnd ; iiid oeddjnt wedi cael en cerfio ; yr oedd y lled- 
InnisQ wedi cael en gwa^ani jma ac accw, a'u hwyuBban at y mnr 
o briddfeini erased^. 

Ym mhlith y lledtnniaa mwyaf dyddorol yr oedd y rhM can- 
lynol : — brenhin yn eUtedd ar ei orsedd, ac yn derbyn ei Tizir, ao 
jn cael ei amgylchynn gan ei weinyddwyr, o fewn mnrian castell ; 
rhyfelwT yn gwi^o helm gribog ar gefn march yn Befyll ar ei draed 
ol, ac yn erfyn am ei fywyd gan farchogion Assyriaidd ; marohogwr 
yn dal gwaewffon ac yn hela y tarw gwyllt ; brenhin y palas Gog- 
ledd Orllewinol yn ei gerbjd yn ymladd a'r gelyn ; gwarchaead 




Hhan o ledlun yn arddangoa chweifen.amilwryntoiriystwooddi 
-wrth y rhaff. 

castell, yn yr hwn yr arddangosid ystwc, yn glymmedig wrth chwer- 
fan ; par o deirw pen-dynol mewn lledlon iael ; brenhin yn rhoddi 
ei droed ar wddf caethwas, ac jn dyrchafn gwaewffoD yn ei dde- 



266 NINEPEH A'l GWEDDILLION. Pen. X. 

heulaWy yr nnig enghraifft yr arddangosir ef &*r arf hwn yn ei law — 
Uedlun hef yd, yn eglnro yr ymadrodd hwnnw yn yr Ysgry thyr, lie 
y darlunir cadbeniaid Israel yn gosod en traed ar yddfau y bren- 
hinoedd a orchfygwyd ganddynt. " A phan ddygasant hwy'r bren- 
hinoedd hynny at Josua, yna Josoa a alwodd am boll w^r Israel, 
ac a ddywedoedd wrth dywysogion y rhyfelwyr, y rhai a aetbai gyd 
&g ef, Nesbewob, gosodwcb eicb traed ar yddfan'r brenbinoedd byn. 
A bwy a nesasant, ac a osodasant en traed ar en gyddfan bwynt.^* 
Ciybwyllir yn fynycb yn yr Ysgrytbyr am " wnentbnr fy ngelynion 
yn droedfaingc i'm traed.'* Yr oedd gorymdaitb o ryfelwyr yn 
dwyn ymaitb eilnnod cenedl orcbfygedig, yn dra dyddorol oblegid 
arlnnian y dnwian. Y cyntaf ydoedd Inn menyw yn eistedd ar 
gadair a cbe& ncbel iddi, yn dal modrwy mewn nn Haw, a matb o 
wyntyll yn y Haw arall. Ei gwyneb oedd lawn, a gwisgai y cap- 
pan comiog, a seren amo. Yr arlnn nesaf befyd oedd menyw yn 
eistedd, yn gwisgo cappan cyffelyb, ac yn dal modrwy mewn nn 
Haw. Yr oedd y trydydd yn gnddiedig mewn rban gan gysgodlen 
oedd wedi ei gosod ar gadair; a'r pedwerydd ydoedd dyn yn 
rbodio, ac yn dyrcbafn bwyall &g nn Haw, ac a*r Hall yn ymaflyd 
mewn gwrtbddrycb cyflFelyb i daranfoUt gyfammodol Ion Groeg. 
GeHai mai Hera a Bbea oeddynt yr arlnnian menywaidd, pa rai a 
addolid yn nbeml BabHon ; ac fe allai mai yr nn oedd y dnw a Baal, 
sef prif ddnw yr biliogaetban Semaidd, yr bwn yn ol Diodoros 
Siculus, a arddangosid yn y weitbred o gerdded. Mae y lledlnn 
bwn yn eglnro mwy nag nn ymadrodd yn yr Ysgrytbyr. Pro- 
pbwydodd Hosea, y bnasai i eilun Samaria gael ei ddwyn ymaith 
gan yr Assyriaid ;t a dyweda Jeremi, y byddai i'r Babiloniaid lo^ 
eilnnod yr Aipbt, a'n dwyn ymaitb yn gaetbion. j: Yn y llytbyr ag 
y meddylir iddo gael ei ysgrifenn gan y Propbwyd Jeremi at yr 
Inddewon caetbglndedig, i'w rbybnddioyn erbyn eilnn-addoHaeth y 
Babiloniaid, yr ydym yn cael y darluniad neilldnol canlynol o'r 
dnwian a arddangosir yn yr arlnnian Assyriaidd. " Yn awr, chwi 
a welwcb ym Mabilon, dduwian o arian, ac o anr, ac o goed, yn cael 
en dwyn ar ysgwyddan, ac efe, yr bwn ni all roddi i farwolaetb un 
a droseddo yn ei erbyn sydd yn dal y deymwialen, megis pe byddai 
yn famwr y wlad. Mae ganddo befyd yn ei law ddebeu dda^ a 

* Joeua, X. 24. f Hosea, x.[6. t Jeremi, xliii. 12. 



Pew. X. LLEDLUNIAU YN Y PALAS DE ORLLEWINOL. 257 

bwyall." • Yr ydym yn dysgu oddi wrth yr nn epistol, bod yr 
eilunod hyn wedi cael eu gwnenthur o goed a'u gorchuddio kg aur, 
a bod rhannau o honynt wedi en caboli gan weithwyr, bod coronau 
wedi en gosod ar en pennan, en bod wedi en harddn k gwisgoedd 
porphor, a bod tanan nen Inseman yn cael en cadw yn olen ger en. 
bron. Mae Jeremi yn darlnnio dnwian y cenhedloedd fel gwedi 
eu gwnenthur o bren o*r goedwig, a*u harddn ag arian ac kg aur, 
a*u sicrhan kg hoelion, a gwisgoedd o si dan glas a phorphor am 
danynt.+ Ymddengys bod y seren nwch ben y cappan comiog yn 
arluniau y lledlnnian, yn cyfeirio at gyfdndraeth serennog yn cael 
ei phersonoli yn yr eilunod ; ac at y ddeifod hon o roddi y seren 
nwch ben yr eilnn, fe allai, y mae y prophwyd Amos yn cyfeirio, 
pan ag y mae yn collfamn t^ Israel, am "ddwyn pabell Moloch. 
a Chiwn, en delwan, a seren en dnw, a wnaethant iddynt en 
hunain."j: 

Yr oedd rhai o'r cerfiadan wedi cael en dileu yn ofalus, ac ychydig 
olion yn nnig o'r arluniau oedd yn aros. Yr oedd yn gydfynedol 
&g amry w o ledlnnian yr argraphiadau darluniadol ; ac ar y palm- 
ant darganfyddwyd taflen, yn rhoddi hanes bnddngoliaethau bren- 
hin, nad yw ei enw wedi ei gael etto yn un o'r adfeilion a ddar- 
ganfyddwyd, ac i'r hwn ni ellir hyd yn hyn roddi lie i'w enw yn y 
llechresau brenhinol Assyriaidd. 

Ymddengys bod y tri chyntedd i'r Dehen o'r palas yn arwain 1 
nenadd ardderchog, ynghylch 220 o droedfeddi o hyd ; y cyntedd 
Gogleddol i hon a ffurfid hefyd gan bar o deirw pen-dynol. Yr oedd 
mnrian yr ochrau mewn rhai mannan yn gwbl ddileedig, a'r cerf- 
iadan ag oedd yn aros oeddynt wedi dioddef mwy nen lai oddi wrth. 
y tan, a bod yn hir yn agored i'r awyr. 

Yn gymmaint a bod gwaelod y palas De Orllewinol lawer nwch. 
na gwaelod y palas Gogledd Orllewinol, ac yn gymmaint a bod gor- 
safion Uawer o'r Jcerfiadau heb gael eu darganfod hyd yn hyn, yr 
oedd yn ymddangos i mi y gellai ei fod wedi cael ei adeiladu ar 
adfeilion rhyw adeilad henach. Er mwyn gwneuthnr rhy w brawf, 
perais i ffosydd hirion dyfnion gael eu hagor mewn amrywiol gy-^ 



* Bod yr luddewon yn edrych ar yr Epistol fel yu wir, a ellir gasglu oddi wrthi 
y cyfeiriad atto yn 2 Maccabeaid, xi. 2.3. 

t Jeremi, x. 4. 9. t Amos, ▼. 26. 

2l 



258 NINEFEH Al GWEDDILLION. Pew. X. 

feiriadan ; ond beth bjnnag, ni chafwyd dim, ond blwch neu dwU 
petmal, again troedfedd islaw yr wyneb, wedi ei wneuthnr o biidd- 
feini, a*r rhai hjnny wedi eu gosod ynghyd yn ofalus, ac yn cynn wys 
amry wiol eilunod bychain wedi eu gwnenthur o glai heb ei grasn. 
Arlaniau barfog oeddynt a meitraa uchel pigfeinion ar eu pennan, 
ac wedi cael eu gosod y mae yn debygol o dan seiliau yr adeilad, i 
ryw ddibenion crefyddol. Darganfyddwyd gwrthddrychau ryw 
beth yn o gyffelyb, ac o'r un defnydd, yn EJiorsabad, o dan lechau 
y palmant, rhwng y teirw mawrion. 

Tn gyfagos i gyntedd Deheuol y neuadd fawr, cafwyd ynghanol 
pentwr o goed golosg, a than lech oedd wedi syrthio, ddam o 
drawst, o bren merwydd yn ol pob tebygolrwydd, ac yr oedd wedi 
cadw yn rhagorol. 

Gellir casglu bod cyfwng hirfaith rhwng amser gwneuthuriad y 
palas Gogledd Orllewinol, a*r palas De OrllewinoL Bhaid bod am- 
ser hirfaith wedi myned heibio cyn y buasai brenhin yn dinystrio 
colofhau ei ragflaenoriaid, er mwyn cael ddefnyddiau i wneuthur 
preswylfod iddo ei hun ac i'w dduwiau. Mae yn debygol iawn 
bod cyfnewidiad mawr wedi cymmeryd lie, cyn y gallasai y cyfry w 
ddigwyddiad gymmeryd He, sef bod llinach o frenhinoedd newydd- 
ion wedi troi allan yr hen frenhinoedd ; ac fel buddugoliaethwyr, 
eu bod wedi dwyn rhyw yspryd newydd i'r genedl. Mae gwahan- 
iaeth nodedig yng ngwisgoedd y brenhin, yn null y cerbydau, cer, 
y meirch, ac arfau a gwisgoedd y milwyr, yr hyn sydd yn tueddu 
ym mhellach i brofi bod rhyw gyfhewidiad cyffelyb wedi cym- 
meryd He yn Assyria, rhwng dinystr y palas Qogledd Orllewinol 
yn Nimroud a gwneuthuriad y palas yn Khorsabad. Tr oedd cyf- 
Iwr celfyddyd, megis ag y dangosir yng ngwneuthuriad y cerfiadau, 
yn eu dulliau, ac yn eu haddurniadau, yn gwahaniaethu yn fawr 
rhwng y ddau gyfnod, ac yn nodi allan gyfnewidiad mawr mewn 
arferion, mewn cyflwr o wareiddiwch, ac mewn crefydd. 

Tmddengys mai congl Dde Ddwyreiniol y crug, yr hon oedd 
lawer uwch na gwastad unrhyw ran arall, oedd y prif le claddedig- 
aeth i'r rhai hynny a feddiannasant y wlad ar ol dinystr y palasaa 
Assyriaidd. Heb law y ddau fedd a ddarluniwyd yn barod, am- 
ryw eraill, yn^ol Haw, a ddarganfyddwydd yno. Yr oedd y bedd- 
feini gan mwyaf o'r un dduH, sef o ddull clawr dysgl ; ond yr oedd 
beddau eraill wedi eu gwneuthur o briddfeini cyd-gyssylltiedig, ac 



Pen. X. DARGANFYDDIADAU YN Y PALAS DE ORLLEWINOL. 259 

wedi eu gorchuddio a Uechan cyffelyb i'r llechau uwchlaw yr ad- 
feilion ynghanol y crag. Ym mhob un o honynt braidd, yr oedd 
cawgiau pridd, addurniadau efydd ac arian, a chostreli bychain 
gleinfaen. Mor gynted ag y diorchnddid hwynt, yr ysgerbwdau, a 
friwsionent yn ddarnau, er eu bod yn gyfein ar y cyntaf, ao tm ben- 
glog yn nnig a allwyd gadw. Ym mhlith y beddau hyn, yr oedd 
cawgiau o bob maiutioli yn wasgaredig, Uygym, a gwrthddrychau 
o bridd ; rhai o honynt heb eu niweidio, a'r lleill wedi eu toiri yn 
ddarnau.* 

Pan yn symmud y beddau, darganfyddais oddi tanynt weddiUion 
adeilad, a chwiliwyd saith o ystafelloedd. Ni chafwyd na cherfiadau 
nac argraphiadau ynddynt ; yr oedd godreon y muriau wedi cael eu 
pedronglu k llechau o gerrig calch, tair troedfedd a saith modfedd 
o uchder, ac o ddwy 1 dair troedfedd o led ; y rhannau uchaf o'r 
muriau oeddynt wedi eu gwneuthur o briddfeini crasedig yn yr 
haul, ac wedi eu gorchuddio i haen dew o gymmrwd gwyn. 

Yn yr ysgarthion, yn gyfagos i waelodion yr ystafelloedd, cafwyd 
amryw o wrthddrychau bychain ; ac yn eu plith ben menyw o 
gleinfaen gw^n, yr hwn sydd yn awr yn yr Amgueddfa Brydeinig, 

Nid oes gennyf yn awr ond crybwyll am y darganfyddiad neillduol 
yn wyneb Dwyreiniol y crag, yn gyfagos i'w derfyn Gogleddol. 
"Wedi agor ffos yn y llechwedd allanol^ daeth y gweithwyr at ysta- 
fell fechan fwaog, ynghylch deg troedfedd o uchder, a'r un faint o 
led, pumtheg troedfedd yn is na gwastad y crag, ac ynghanol mur 
o briddfeini crasedig, yr hwn oedd yn ddeg troedfedd a deugain o 
drwch. Yr oedd y bwa wedi cael ei wneuthur o briddfeini crasedig. 
Yr oedd yr ystafell yn Uawn o ysgarthion, a'r rhan fwyaf o honynt 
oeddynt fath o sindw, a'r priddfeini o ba rai yr oedd y muriau a'r 
bwa wedi eu gwneuthur oeddynt wedi ymwydroli, a hynny oblegid 
iddynt fod yn agored i wres angherddol. Ac oblegid hyn, yr oedd 
ymddangosiad yr ystafell yn gyflfelyb i ymddangosiad flfwrnes fawr 
i wneuthur gwydr neu i doddi metteloedd. Ni allaf ddywedydam 
ei diben, yn gymmaint ag na ellid mynediddi o un tu, hyd y gellais 
i gael allan. 

Yr oedd Uawer yn aros i'w chwilio ; ond oblegid prinder yr arian 
a roddwyd i mi, yr oeddwn yn analluog i wneuthur* ymchwiliadau 

♦ Amryw o'r gwrthddrychau bychain ydynt yn yr Amguedd& Brydeinig. 



260 NINEFEH A'l GWEDDILLION- Pen. X. 

mor helaeth ag y djmunwn. Wedi cloddio j fibs i ddyfhdera phell- 
der rhesymol, os na ddarganfjddid gweddillion cerfiadau neu ar- 
graphiadau, myfi a'i gadawn, ac a weithiwn mewn He arall. Yr 
oeddwn fel hjn yn dyfod i wybod pa un a oedd rbyw adeilad mawr 
yn sefyll neu beidio. Tr oedd gormod o wrthddrychau cyrhaedd- 
adwy yn y golwg, i gyfiawnhau trenliadau mewn cloddiadan nad 
oedd yn debygol y ceid gwrthddrychau yn nniongyrchol ynddynt ; 
a Than fawr o grug Nimroud a adawyd i'w chwilio, pan gynnygir 
etto ar adfeilion Assyria. 



Pbh. XI. YMADAWIAD AT YR ADFEIUON. 261 



PENNOD XI. 



ClODDIADAU TI« KaLAB ShBSGHAT.— YmADAWIAD at TB ADFXILIOir.— Y Ptllau 

Pro. — ^Abd'rvbbot7.— Ft nbbbtniad.— Darganftddiad Ablun tn xistbdd. — Gwbb- 
STLLFA Ababaibd. — BrwTD Ababaido.— Cloooiadau tn t Cbug.— Dabqahftddiao 

BbOOAU*— DtCHWBLIAD I NXMBOUD. 



Yb oeddwn wedi dymnno yn hir i gloddio crugiau Kalah Sherghat, 
pa rai oeddynt yn gymmaint mewn helaethrwydd a chrugiau Nimr 
road a Kouyunjik. Arabiad oddi wrth y Bedouiniaid Shammaraiddy 
a drenliai noswaith yn achlysurol, ym mhlith fy ngweithwyr, ac a'n 
difyrrai a hanes eilunod, ac arluniau cerfiedig cewri, pa rai yn hir 
faont yn achos o ryfeddod a dychryn i'r llwythau gwibiedig, a wer- 
syllant yn gyfagos i'r He. Ar fy ymweliad cyntaf, yn ofer y chwil- 
iais am y cyfryw weddillion ; ond yr Arabiaid a fyddent arferol o 
chwilio am borfeydd yn y gwanwyn yn y gymmydogaeth, a bar- 
haent i wirio yr nn peth, ac a gynnygient ddangos i mi ym mha le 
yr oedd y del wan rhyfedd hyn iV cael, pa rai, meddynt hwy oedd- 
ynt wedi cael eu cerfio mewn cerrig duon. Braidd mae adfail ym 
Mesopotamia heb ei hanq^ion rhyfeddol am ddrycblolaethau ac ei- 
Innod Ffrangcaidd, a phenderfynais nadoedd unrhyw fodoliaeth i'r 
cerfiadan hyn, ond yn nychymmygion ffrwythlon yr Arabiaid. Yn 
gymmaint a bod cymmydogaeth Kalah Sherghat mor nodedig o ber- 
yglns, oblegid ymgynhulliad y Bedouiniaid Shammaraidd, Aneyz- 
aidd, ac Obedaidd, gohiriais fy ymweliad &'r lie, hyd oni allwn arcs 
yno am ry w amser dan nodded rhy w Iwyth galluog. Yr oedd y 
diogelwch hwn yn angenrheidiol anhebgorol os byddai i mi anfon 
gweithwyr i gloddio. 

Yn gymmaint ag nad oedd porfa yng nghymmydogaeth Mosul y 
flwyddyn hon o ddiffyg gwlaw, yr oedd tri rhaniad mawr yr Ar^ 



262 NINEPEHA'IGWEDDILLION. Pen. XL 

abiaid Jebouraidd yn chwilio am y gwigoedd ar lennydd y Tigris. 
Disgynodd Abd'rubbou, efe Vi Iwyth, ar hyd yr afon, ac yn gyntaf 
a wersyllodd yn Senidij, yn gyfagos i gydiad y Tigris a'r Zab, ac 
wedi hynny a symmudodd tna Ealah Sherghat. Meddyliais fod hwn 
yn gyfleusdra rhagorol i gloddio yn y crug mawr ; a chan fod y 
Sheikh wedi addaw fy nghynnysgaeddu &§ Arabiaid i'r gwaith, 
ac k gwarcheidwyr i*w hymddiffyn, anfonais Mansonr, nn o*m 
gomchwylwyr i'r He. Minnan a*i canlynais ef ym mhen ychydig o 
ddiwmodan, a chyd & mi Mr. Hormuzd Rassam, y Bairakdar, ac 
amryw o wyr arfog, detholedig o blith y Jebonriaid, pa rai a fnont 
yn gweithio yn Nimroud. 

Groesasom y Tigris ar ddyfrglwyd fechan, — ^yr oedd yn rhaid i'n 
ceffylau nofio yr afon. Tarawsom allan i'r anialwch heibio i TVadi 
Jehainah, a marchogasom drwy ran o dir ag oedd yn arferol, a bod 
y pryd hwn o'r flwyddyn yn llawn porfa ; ond yr oedd yn bresennol 
yn noeth o herwydd y sychder. Am rai oriau ni welsom gymmaint 
ag an dyn^ ond ambell fugail wrtho ei hnn draw ym mhell, yn gyr- 
ru o'i flaen ei ddiadelloedd banner newynog. Erbyn yr hwyr cyr- 
haeddasom wersyllfa fechan o Jebonriaid. Yr oedd y pebyll wedi 
cael en gosod ynghanol twrr o gyrs uchel ar Ian y Tigris, agos gy- 
ferbyn i bedd Sultan Abd- Allah. Yr oeddynt wedi eu cuddio yn y 
fath fodd, fel nad oedd dim ond llygad craff* y Bedouiniad a allasai ea 
cael allan,* drwy y mwg tenen a esgynai uwch y drysni. Nid oedd 
ond porfa brin i'r anifeiliaid a^r defaid, mewn cors a wneid gan yr 
afon. Yr oedd yr Arabiaid mor dlawd ac mor druenus a'n creadur- 
iaid ; ond hwy a'n derbyniasant mewn caredigrwydd, ac a laddas- 
ant oen teneu I'd gwledda. 

Yn gyfagos i'r wersyllfa, yr oedd petrua^, jn gyffelyb, ond yn llai, 
na Uannerchan mawrion Nimroud a Kouyunjik, yr hwn a ffiirfid 
gan grugiau bychaiu, ac yn amlwg yn nodi allan sail tref, neu am- 
ddiffynfa Assyriaidd. Chwiliais am beth amser, ond yn ofer, am 
weddillion Uestri pridd neu briddfeini & Uythyrennau cynffnrf ar- 
nynt. 

Y dydd canlynol, nyni a aethom i'r pyllau pyg, neu " Kiyara,'* 

ff 

* Yn yr anialwch, mae gwersyllfa yn gyifredinol wedi ei nodi & rhyw arwydd 
tra adnabyddus i aelodau y liwyth. Oni bai hyn, byddai yn anhawdd iawn i 
ddarganfod y pebyll, am eu bod y rban amlaf yn cael eu gosod mewn ceunant neu 
gwm ; er mwyn eu cuddio rhag gelynion yspeilgar. 



Pen. XI. FY NERBYNIAD. 263 

xnegis ag eu gelwir gan yr Arabiaid. Gorchuddiant ran helaeth o 
dir ; mae y pyg yn bwrlwmmu fynu mewn ffynhonnau o agennau 
yn y ddaear^ ac yn ffurfio llynnoedd bychain. Mae y Jebonriaid, 
a llwythau eraill a wersyllant yn gyfagos i'r lie, yn ei gludo iV 
werthu ym Mosul, ac mewn rhannau eraill o*r Bashaliaeth. Mae 
yn cael ei ddefnyddio yn helaeth at adeiladu, a phygo y badau ar 
yr afon, ac yn neillduol i ddwbio y camelod, pan ag y maent yn 
dloddef oblegid rhyw anhwylderau neillduol perthynol Vw crwyn, 
ag y maent yn agored iddynt. Cyn gadael y pyllau, mae yr Arab- 
iaid megis ag y mae yn arferiad ganddynt, yn rhoddi t4n yn y pyg, 
yr hwn sydd yn anfon allan fwg tew, gan dywyllu yr awyr, ac yn 
weledig dros lawer o filldiroedd. Cyrhaeddasom bebyll Abd'rubbou 
yn gynnar yn y prydnhawn. Yr oedd y pebyll wedi eu gosod 
ynghylch deng milldir i'r tu Gogleddol i Kalah Sherghat, ar ben 
uchaf tafod glwybyrog o dir da, yn y cyfwng rhwng yr afon a rhes 
o fryniau bychain. Yr oedd y crug mawr yn weledig o'r man hwn, 
yn ymgyfodi yn uchel goruwch y Zor, neu y goedwig a orchuddia 
lennydd y Tigris. 

Ni allasai unrhyw Sheikh wneuthur dangosiad o gyfeillgarwch 
mwy nag Abd'rubbou. Marchogodd i gyfarfod k mi, ac yn ddioed 
a orchymynodd ar fod i ddefaid gael eu lladd i wledda mwy na 
banner ei Iwyth. Ond gwrthodais dreulio y noson gydag ef, er 
ei fod yn gwasgu arnaf i wneuthur hynny, a dywedais fy mod yn 
awyddus i weled pa beth oedd yn dyfod o'r cloddiadau yn Ealah 
Sherghat. Dy wedodd y deuai efe gyd a mi at yr adfeilion, ar ol 
boreufwyd, ac os oedd yno ddeilen o borfa i*w chael yn gyfagos. i'r 
He, y byddai iddo symmud ei hoU bebyll yno yn uniongyrchol er 
mwyn fy ymddiffyn. Yn y cyfryw amser, er mwyn fy anrhydeddn, 
efe a aeth k mi at ei wragedd, ac at ei chwaer, glendid pa un a gly- 
wais yn cael ei ganmol gan y Jebouriaid, ac nid ydoedd yn hollol 
anheilwng o'r clod a roddid iddi. Yr oedd heb briodi. Yr oedd 
Abd'rubbou ei hun yn un o'r Arabiaid glanaf ym Mesopotamia. 

Cychwynasom at yr adfeilion yn y prydnhawn, a marchogasom 
gyd kg ymyl y goedwig. Ysgyfarnogod, bleiddiaid, llwynogod, jac- 
aliaid, a beidd gwylltion a groesent ein llwybr yn barhaus, ac ym- 
ddangosai bod y lie yn llawn o greaduriaid helwriaethol. Helid 
hwynt gan yr Arabiaid, ond yr oedd y creaduriaid yn rhedeg i'r 
man goed i ymguddio cyn y gellai fy milgwn ddyfod o hyd 



264 NIKEFEH Al GWEDDILLION. Pen. XI. 

iddjnt. Ceir llewod weithiau yn agos i Kalah Sherghat, ond jn an- 
fynych iawn yn uwch ar y Tigris.* Pan ag yr oeddwn yn myned 
lawr ar hyd yr afon i Baghdad y flwyddyn o*r blaen, clywais mad 
Hew heb fod ym mhell o'r He ; ond yn anfynych y gwelir hwynt, 
ac yn ofer y curem y llwyni am y cyfryw helwriaeth frenhinol. 

Gyd & golwg ar borfa, ond yn tusswan teneuon wrth wreiddian y 
coed, nid oedd dim yn ymddangos. Yr oedd y sychder wedi cael ei 
deimlo dros yr hoU anialwch ; yn He dolydd gwyrddion y flwyddyn 
flaenorol, y rhai oeddynt yn orchuddiedig gan flodan, ac yn llawn 
o gronfeydd dwfr, nid oedd ond diffrwythder noeth a melyn, ar yr 
yr hwn yn brin y gallai diadelloedd cymmedrol ymgadw rhag ne- 
wyno. Fel ag yr oeddym yn marchogaeth ym mlaen, chwiliai 
Abd'mbboa bob congl a chwm mewn gobaith o gael lie i wersyllu, 

ac ychydig borfa Vw anifeiliaid, ond gyd kg ychydig iawn o Iwydd- 
iant. 

Y gweithwyr ar y crag, gan weled y marchogion yn djnesu, a 
ymbarottoisant i'w gwrthsefyll, canys tybient ein bod yn perthyn i 
ryw Iwyth gelynol. Ond mor gynted ag yr adnabuasant ni, tafias- 
ant ymaith eu gwisgoedd uchaf. Gollyngent eu ciysau dros en 
hysgwyddau, a chan eu clymmu am en canolau, dyrchafasant en 
c&d-floedd, a rhuthrent allan o'r fibsydd fel gwallgofiaid. 

Yr oedd y prif gloddiadau wedi cael eu gwneuthur ar ochr Ddwy- 
reiniol y crug. Wedi i mi Iwyddo i gael distawrwydd, a thaweln y 
bangfa ddisymmwth o benboethni a gymmerodd afael ynddynt ar 
fy nyfodiad, disgynais i'r ffosydd. Yr oedd yr arlun eisteddog o 
fynor du, a chymmaint a dyn byw, wedi ei ddiorchnddio. Ond yr 
oedd wedi cael ei anharddu yn dost. Yr oedd y pen a'r dwylaw 
wedi cael eu dinystrio, a rhannau eraill o'r ddelw oeddynt wedi en 
niweidio. Yr ystol betrual, neu y cyff, ar ba un yr eisteddai yr ar- 
lun, oedd yn orchuddiedig ar y tair ochr % argraphiadau yn y Uyth- 
yrennau cynffurf. Y llinell gyntaf a gynnwysai enw a theitlau y 



* Cyfarfyddir a'r Hew yn fynych ar lennydd y Tigris islaw Baghdad, ond yn an- 
fynych yn uwch. Ar yr Euphrates, y mae wedi cael ei weled, fel yr wyf yn 
credu, agos mor uchel a Bir, lie y gwtbiwyd i^r dwfr agerddlongau yr hynt 
gyntaf y Milwriad Cbesney aryr Euphrates. Yn y Sinjar, acar lennydd yKabonr, 
delir hwynt yn fynych gan yr Arabiaid. Maent yn lliosog yn Khuzistan, sef yr 
hen Susiana ; gwelais dri neu bedwar ynghyd yn fynych, a heliais hwynt gyd A 
phennaethiaid y llwythau a gyfiuineddant yn y dalaeth. 



Pen. XL 



ARLUN YN KALAH SHEBGHAT. 



265 



brenhin, oedd agos yn ddileedig ; ond un neu ddwy lythyren a'm 
galluogodd i adferu enw yr hwn oedd yr un a'r enw ar y teirw 
mawrion ynghanol cnig Nimroud. Wrth fwrw golwg lawrargolofn 
gyntaf yr argraph, cefai's enwau tad y brenhin (adeiladydd palas 
hynaf Nimroud,) a'i daid. Arabiad, yn fuan gwedi hyn, a ddaeth a 
phriddfaen i mi, ar yr hon yr oedd craifFt fechan, yn cynnwys tri 
enw yn ]lawn. Galluogent fi fel hyn, i bennodi cyfnod cymhar- 
iaethol yr adfeilion oeddynt newydd eu darganfod. 









_^ ^ 



-'J 



■•', 



I 



Yr Arlun Eisteddog. 

Yr arlun, heb fod yn gjrffelyb i gerfiadau Nimroud a Khorsabad, 

oedd yn llawn, ac nid mewn lledlun ; ac yn debygol a arddangos- 

ai y brenhin. Yr oedd rhan o'r farf wedi ei chadw ; ymddangosai 

bod y dwylaw yn gorphwys ar y penliniau, a gwisg laes, a thusswau 

ar ei hymyl, a gyrhaeddai hyd y migyrnau. Dywedai yr Arabiaid^ 

bod y ddelw hon wedi cael ei gweled ry w flynyddoedd yn flaenorol ; 

a gellai hyn fod ar amser gwlaw mawr, pryd yr oedd yn y golwg, 

a thrachefn iddi gael ei hail gladdu. Safai ar yspardyn y crug, ac 

fe allai yn ei sefyllfa gyntefig. Yr oedd Mansour wedi cloddio 

ffosydd yn cyfarfod &'u gilydd mewn pedair ongl, mewn disgwyl- 

2h 



266 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Per. XI. 

iad o gael arlun cjff*elyb, ond efe a siomwjd yn ei ddisgwyliadau, 
ac ni ddarganfyddwyd gweddillion adeilad yn gyfagos iddi.* 

Yn rhannau eraill y crug yr oedd gweddillion murian, ond ni 
chawsom unrhy w gerfiadan. Agorwyd amryw feddau, cyffelyb i'r 
rhai hynny a gafwyd ym mhalasau nchaf Nimrond ; a Mansonr 
a ddygodd i mi amryw gawgiau pridd a chwppanau a gymmerwyd 
o honynt. Efe hefyd a gafodd ym mysg yr ysgarthion, ychydig 
weddillion o*r garreg ddu, ac arnynt arluniau by chain mewn Ued- 
lun, a llythyrennau cj^nfiiirf, a demyn o efydd k'v unrhy w argraph 
arno. 

Wedi edrych gyd & brys dros y cloddiadau, marchogais i'm pabell, 
yr hon oedd wedi ei gosod ynghanol pebyll fy ngweithwyr. Yr 
oedd yr Arabiaid wedi dewis yn wersyllfa le diogel yn y goed- 
wig wrth droed deheuol y crug, nid ym mhell oddi wrth y Tigris. 
Yr oedd ffos yn dyfod o'r afon, a hon braidd a amgylchynai y peb- 
yll, y rhai a guddid yn hollol gan goed a llwyni. Arosodd Abd'rub- 
bou gyd k mi dros y nos. Pan yr oeddwn yn chwilio yr adfeilion, 
yr oedd efe wedi bod yn marchogaeth yma ac accw, i ymofyn am 
le cyfaddas iV bebyll, a phorfa i'w anifeiliaid. Y cyfryw ydyw 
dull yr Arabiaid. Pan fyddo y borfa o fewn rhyw bellder i*w gwer- 
syllfa, wedi cael ei phori, ymbarottoant i ymofyn am borfeydd 
newydd. Y Sheikhiaid, a phrif wyr y llwyth, a farchogant eu 
cessig yn ol ac ym mlaen dros wyneb y wlad, hyd oni chaffont borfa 
ddigonol iV diadelloedd. Wedi iddynt bennodi ar ry w le addas, 
dychwelant ac a fynegant eu llwyddiant i'w canlynwyr, ac a gy- 
hoeddant eu bwriad i symmud yno y bore canlynol. Pabell y 
Sheikh yn gyffredinol a osodir gyntaf ; a'r lleill o'r llwyth, os bydd- 
ant yn cael eu tueddu i hynny, a osodant eu pebyll. Os bydd achos 
gan neb i achwyn ar eu pennaeth, ac yn ewyllysio ymadael kg ef, 
hwy gymmerant afael yn yr achlysur hwn ; gadawant i'w pebyll 
sefyll hyd oni fyddo eraill wedi ymadael, ac yna a grwydrant i 
ffordd arall. 

O'r diwedd cafodd Abd'rubbou le cyfaddas ar lennydd yr afoD, 
ar y tu Deheuol i'r crug, ac efe a nododd ar fan i osod ei bebyll ar- 
no, ac a anfonodd farchogwr at ei Iwyth gyd a gorchymyn am idd- 
ynt symmud i ELalah Sherghat bore drannoeth. Wedi penderfynu 

* Mae hon yn yr Amgueddfa Brydeinaidd. 



Pen. XI. GWERSYLLPA ARABAIDD. 267 

ar y darpariadan hyn, efe a ddaeth i*m pebyll i swppera, Yr oedd 
yn oer ac yn llaith, a'r Arabiaid, wedi cynnuU brigau a boncyflfion 
coed, a wnaethant dan mawr, yr hwn a oleuodd holl gilfachau y 
■wig. Fel ag yr oedd y nos yn treulio, cyfododd tymhestl faMT ; 
chwythai y gwynt yn gadam ; y gwlaw a ddisgynai yn bistyll- 
oedd ; y taranau a nient yn ddidor ; ac yr oedd y mellt yn llew- 
yrchu yn ddibaid, ac ni a welem ym mhell o amgylch ogylch. 
Pan dawelodd y dymhestl, aethnm allan, ac a gerddais ychydig 
oddi wrth y pebyll, er mwyn edrych ar yr olygfa. Y tan mawr a 
gynneuasom a daflai oleuni erchyllddu dros y coed a amgylchynent 
ein gwersyllfa. Gellid gweled y crag mawr drwy y tywyllwch, yn 
ymgyfodi fel mynydd pellennig, yn erbyn yr wybren ddu. Llefain 
cwynfannus y jacaliaid a glywid o bob tn, pa rai a ddaethant allan 
o*u preswylfeydd tan-ddaearol yn y crug, mor gynted ag y ciliodd 
Uewyrch olaf y gwyll yn y gorwel Dwyreiniol. Y ddulluan, gan 
sefyll ar yr hen waith maen, a wnelai sain alaras yn achlysurol. 
Chwerthiniad main yr Arabiaid weithiai a ddyrchafai yn uwch na 
Uais y jacal. Yna pob twrf daearol a gleddid gan ruad mawr y 
daran bellennig. Yr oedd yn gyfry w anghyfannedd-dra na wyr neb 
am dano, ond y rhai faont yn dystion o'r cyfryw olygfeydd ; yr 
oedd yn anghyfannedd-dra mwy nag anghyfannedd-dra difFeithle- 
oedd tywodog AfFrica ; canys yr oedd yno ysgyrion dyn, yn gystal ag 
ysgyrion natur. 

Yn fuan wedi codiad yr haul bore drannoeth, crwydriaid ar 
feirch o wersyllfa ddiweddaf Abd'rubbou, a ddechreuent ddyfod. 
Hwynt'hwy yn fdan a ganlynwyd gan gorph y Uwyth. Rhesau 
hirion o gamelod, defaid, asynod llwythog, gwyr, gwragedd, a 
phlant, a orchuddient y gwastadedd bychan yn gyfagos i lennydd 
yr afon ; ac yr oedd yr olygfa amynt yn gyffelyb i*r olygfa a ddar- 
Inniwyd gennyf ar fy ymweliad a Soffnk. Golygfa o fywiogrwydd 
a thwrdd fn y canlyniad. Yr oedd pob un yn ymddangos megis pe 
buasai am drechu ei gymmydog mewn gweiddi uchel ac ysgogiad 
angherddol. Gallasai dyn dieithr feddwl bod rhyw un ymrafael 
mawr rhyngddynt ; yn yr hwn, allan o amrywiol ganoedd o w;^r a 
gwragedd a berthynai iddo, nid ymddangosai bod cymmaint a dau 
o honynt yn cymmeryd yr un ochr i'r ddadl. Ymddangosai megis 
pe buasai pob un yn gwahaniaethu oddi wrth bob un arall. Ond 
nid oedd yr holl gynnwrf hwn amgen na dadl gyfeillgar ynghylch 



268 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. XL 

y lie i osod en pebyll, a phan benderfynwyd y pwngc yn gyfeillgar, 
heb ddefnyddio unrhyw fesnrau pellach nag oernadan, pob tenln a 
ddechreuasant osod eu preswylfeydd amserol. Gwneid i'r camelod 
benlinio, a'r asynod i sefyll yn y lie a bennodid, a threiglid. y 
llwythi oddi ar eu cefnau. Y menywaid yn nesaf a ledent eu bras- 
liain o flew geifr. Y gwyr a elent o amgylch a'u gyrdd coed i guro 
y poliona*rpinnau ; acmewn ychydig funudau, gwnaed y preswyl- 
feydd yn barod, pa rai oeddynt i fod yn gysgod iddynt, hyd y pryd 
pan na fyddent mewn angen am gysgod, a than ba rai yr oedd3rnt 
wedi byw o'r bru hyd yma. Y menywaid a'r genethod a anfonwyd 
i ymofyn dwfr, neu i gasglu cringoed i wneuthur t4n. Y gw;^, 
gan adael pob peth teuluaidd iV gwragedd, a'u merched, a ymgyn- 
huUasant ym mhabell y Sheikh ; a chan gwrcwdo yn gylch oddi 
amgylch y tin wedi ei wneuthur o foncyff cyflawn hen bren, yr hwn 
yn fuan a losgwyd, ymbarottoisant i dreulio y gweddillo'rdiwmod 
mewn ofer siarad ynghylch defaid Uadrattedig, asynod crwydredig, 
neu yspeiliadau llwyddiannus, wrth yr hyn y treulia yr Arabiad 
ei awr segur, os na fydd efe mewn gwasanaeth mwy ynnillgar^ sef 
yspail neu ryfel. 

Gan adael Abd'rubbou a'i Arabiaid i osod eu pebyll, ac i bender- 
fynu eu matterion teuluaidd, cerddais i'r crng. Yr oedd y ffosydd 
a gloddiwyd gan y gweithwyr oddi amgylch yr arlun eisteddog, 
agos a bod yn ddigon helaeth i brofl nad ydoedd unrhyw adfeilion 
eraill yn bod yn agos atto. Oni buasai bod yr arlun yn syth, buas- 
wn. yn penderfynu ar unwaith ei fod wedi cael ei ddwyn yno o le 
arall, am na allwn gael olion palmant, neu weddillion cerfladau, 
neu gerrig naddedig yn gyfagos atto. Gan hynny, synmiudais y 
gweithwyr oddi wrth y rhan hon o'r crug, a rhennais hwynt yn 
dwrrau bychain, ac a'u dodais i wneuthur profion mewn gwahanol 
fieinnau. Ym mha le bynnag yr agorid flbsydd, ceid gweddillion o 
gyfnod Assyriaidd, ond yn ddarnau ; sef darnau o golof-graig, ac 
arluniau bychain mewn lledlun ; a darnau o lechau ac amynt 
lythyrennau c^ffiirf, a phriddfeini, ac amynt yr unrhyw llythyr- 
ennau. Amry w feddau a ddarganfyddwyd. Yn gyffelyb i feddau 
Nimroud, yr oeddynt yn perthyn i gyfnod yn hir o flaen yr adeil- 
adau Assyriaidd, ac yn yr ysgarthion a*r pridd a bentyrrodd ar- 
nynt. Yr oedd y cist-feddau yn gyffelyb i'r rhai a ddarluniwyd yn 
barod ; cistiau mawrion o glai crasedig ; rhai yn betrual, ac eraill 



Pen. XI. KALAH SHERGAT. 269 

* o ddull cauad cawg ; ac yn gyffelyb i feddau Nimroud, yr oeddynt 
yn rhy fychan i ddal corph dynol, heb ei wthio mewn, neu dorri 
yr aelodau ymaith. Nid oedd y cyrph wedi cael eu Uosgi, canys yr 
oedd yr esgyrn yn gyfain. Gellai eu bod wedi eu gadael, megis ag 
y mae yn ddefod gan y Parsees, hyd oni fyddai i'r cnawd by dm 
oddi wrth yr esgyrn, neu i adar ac anifeiliaid rheibus ei fwytta, ac 
yna eu cladddu mewn cistiau pridd. Yn y cist-feini, cafwyd am- 
ryw gawgiau bychain, addumiadau mettel, a chwppan efydd, yn 
gyffelyb i ddull, ac i'r lluniau oedd amo, i'r cwppan a ddelid gan y 
brenhin yn Uedlun palas Gogledd Orllewinol Nimroud.* 

Uwchlaw yr hen fedd-feini, yr oedd beddau o gyfnod diwedd- 
arach ; yr oedd rhai o hynynt, mewn gwirionedd, yn perthyn i'r 
llwythau ag oeddynt wedi bod yn gwersyllu ym mhlith yr adfeil- 
ion ychydig ddiwrnodau yn ol.t Yr oedd yr hyeniaid a'r jacal- 
laid wedi gwaghau un bedd o'r corph oedd ynddo, canys mae y cre- 
aduriaid hyn yn cynniwair yn flysig at gladdfeydd y marwolion. 
Symmudwyd y cerrig anghelfydd a ffurfient fedd Arabaidd oV tu 
mewn, ac yr oedd yr esgyrn a'r benglog, a rhyw faint o larpiau o 
gnawd arnynt, yn wasgaredig o amgylch. 

Er i mi dreulio dau ddiwmod yn Kalah Sherghat, ni ellais gyr- 
haeddyd yr esgynlawr o briddfeini crasedig ag yr oedd yn rhaid bod 
yr adeilad gynt yn sefyll amo, ond yr hwn adeilad yn bresennol 
sydd wedi ei orchuddio t phridd. Cafwyd llawer iawn o weddillion 
muriau ; ond yr oedd yn amlwg eu bod o gyfnod diweddarach na'r 
adeilad Assyriaidd, i'r hwn y perthynai y priddfeini ar ba rai yr 
oedd yr argraphiadau ynghyd i'r gweddillion o gerrig cerfiedig. 
ganlyniad ni chwiliwyd yr adfeilion drwyddynt. Ni welais wedd- 
illion y gleinfaen neu farmer Mosul, a ddefnyddid mor gyffredin yn 
y palasau ar y tu Gogleddol i Kalah Sherghat. Gellai mai pridd- 
feini heb eu crasu, yn unig a ddefnyddid at yr adeilad ; ac os felly, 



* Cymmerwyd y cwppan hwn allan yn gyfan, ond yn anffodus a dorrwyd gan 
y dyn gyd a'r hwn yr anfonwyd ef i Mosul. 

•f* Mae yr Arabiaid yn gyffredinol, yn chwilio am ryw le nchel i gladdu eu 
meirwon. Y crugian gwneuthur ag sydd mor Uiosog ym Mesopotamia ac Assyria 
a ddewisir yn gyffredin Vr diben hwn, a braidd y ceir cymmaint ag un crug nad 
ydyw e^ grib yn llawn o feddau. Cefais anhawsdra mawr yn fynych oblegid hyn 
pan yn cloddio, a gorfu arnaf adael un neu ddau o^r adfeilion heb eu chwilio o 
achos y beddau. 



270 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. XI. 

ni ellid mwyach, heb chwiliad manwl, wahaniaethu rhjngddynt 
a'r pridd yn yr hwn yr oeddynt yn gladdedig. 

Mae y Tigris yn raddol yn torri am draws yr adfeilion, a phob 
blwyddyn yn treulio y crug ymaith. Mae crugian mawrion o bridd 
yn syrthio yn barhaus i*r afon, ac yn dwyn cawgiau, a chist-feini, a 
gweddillion adeiladan i'r golwg. Ar hyd lennydd yr afon, amryw 
bydewau crynion o waith maen, yn ymddangos megis ffynhonnan, 
a ddygwyd i'r amlwg fel hyn. Yn adeg fy ymweliad cyntaf, syl- 
wasom ar ffynhonnan cyffelyb, ac nid oeddym yn gallu gwybod en 
dibenion. Agorais ddwy neu dair o honynt yn bresennol. Yr oedd- 
ynt yn llawn o bridd, cydgymmysgedig & gweddillion esgyrn dynol, 
a gweddillion cawgian, a llestri pridd ;* pa rai a allasent fod wedi 
cael en dodi yn wreiddiol yno, neu wedi syrlhio iddynt o'r adfeil- 
ion uchod. Gellai bod y ffynhonnan hyn wedi cael en gwneuthur 
mewn cyfnod borenol, i'r diben i ddyfrhau y tir, neu i gadw dwfr i 
drigolion y ddinas. 

Y prif adfail yn Kalah Sherghat, yn gyffelyb i adeiladau Nimroud, 
Kiiorsabad, a hen adeiladau Assyriaidd eraill, sydd betrual,ac amo 
bigwm, yr hwn a ymgyfyd yn agos i ganol ochr Ogleddol yr esgyn- 
lawT mawr. Yn is na hwn, ac yn ffurfio wyneb i'r crug mawr, y 
mae mur o gerrig naddedig, wedi eu cydgyssylltu yn ofalus, ac wedi 
eu conglynio. Mae y canllawiau, pa rai ydynt i'w cael yn awr, 
wedi eu torri yn risiau, ac yn gyffelyb i'r rhai hynny yng ngherf- 
iadau cestyll a thyrau Nimroud. Y mae y mur, gan hynny, yn ol 
fy mam i, yn Assyriaidd. Nid ydyw yn anhebygol, bod 11a wer o'r 
gwaith maen, a welir yn bresennol ar y crib, yn perthyn i ymddi- 
ffynfa Arabaidd . Rhesau hirion o grugiau isel, neu ymddiffynfqjrdd 
a fiiirfiant betrual, ac y maent yn weddillion mur a amgylchynai 
ddinas unwaith. 

Y prif adfail yn Ealah Sherghat, ydyw un o'r rhai mwyaf ag yr 
ydwyf yn adnabyddus Sg ef yn Assyria. Ni ellais ei fesur yn gywir 
pan ymwelais kg ef ; ond pan yn y fan gyd k Mr. Ainsworth, nyni 
a gammasom yn ofalus oddi amgylch iddo ; ac yn ol cyfrif y gwr 
bonheddig hwn,. yr oedd yn 4685 o lathenni o amgylchiad.f Ond 



* Cefais ffynhonnau cyffelyb, yn cynnwys gweddUlion dynol a Uestri'pridd, 
ym mhlith yr adfeilion, ar lennydd afonydd Susiana. 

f Dydd Lyfr y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, cyf. xi. tu dal. 5. 



Pen. XI. ADFEILION KALAH SHERGHAT. 271 

y mae rhan o hono heb fod jn waith djnion. Mae anwastadrwydd 
wyneb y wlad, a chodiadau nattiriol, wedi cael eu cyssylltu yn un 
esgynlawr ehang S. phridd, ac d» haenau o briddfeini crasedig yn yr 
haul. Ond mae yn adeilad anferthfawr, gymmaint ag un o'r cmg- 
iau gwneuthuredig a geir yn Assyria. Mae yn anghyfartal yn ei 
nchder ; ar y tu Deheu, y mae yn gogwyddo hyd at fod yn gyd- 
watad t'r gwastadedd, pan ar y tu Gogleddol, y man uchaf o hon, ei 
ochrau ydynt sythion, ac mewn rhai mannau yn gan troedfedd o 
uchder. 

Heb gael rhyw wybodaeth pellach nag sydd gennyf yn bresennol, 
ni chynnygiaf gyssylltu adfeilion Kalah Sherghat &g unrhyw ddinas 
hen ag y mae ei henw yn yr Ysgrythyrau, neu ar gael gan yr hen 
ddaearyddwyr. Ei bod yn nn o ddinasoedd hynaf Assyria, a brofir 
drwy fod enw y brenhin a gafwyd ar y colofnau a'r priddfeini, yr 
im d*r enw ag oedd ar y teirw canol ar bigadail yn Nimroud ; pa 
un ai Chalah, un o'r pedair prif ddinasoedd a grybwyllir yn Gen- 
esis ydoedd,* ni anturiaf benderfynu. 

Wedi cyfarwyddo Mansour i barhau cloddio, ymbarottoais i 
ddychwelyd i Mosul. Cynnygiodd Abd'rubbou ddyfod gyd & mi ; 
a chan fod yr anialwch rhwng Sherghat a Hammum Ali yn agored i 
ymweliadau Shammaraidd ac Aneyzaidd, ystyriais mai callineb 
oedd derby n ei gynnygiad. Dewisodd wyth o farchogion o'i Iwyth, 
a chydgychwynasom ynghyd tu a'r anialwch. 

Cysgasom y noswdith gyntaf ym mhebyll Seyyid, neu un o 
hanedigion y Prophwyd, yr hwn oedd o ryw fri oblegid ei sanct- 
eiddrwydd, ac am ei fod yn iachau clefydau yn wyrthiol, yr hyn a 
wnelai drwy gyffwrdd &'r claf. Yr oedd yr Arabiaid yn credu yn 
ei allu i iachau ; ond ni welais gymmaint ag un a ddywedai ei fod 
wedi cael ei iachau ganddo ; er bod digon o wrthddrjxhau i*w cael y 
gallasai y Seyyid arfer ei ddawn tu ag attynt. Yr oedd Sheikh y 
Jebouriaid yn hawlio i ferch yr hen wr bonheddig, yr hon oedd yn 
eneth dywyll landeg, a'r hon hefyd, meddai rhai, oedd wedi cael ei 
dyweddio i'r Sheikh. Treuliwyd y rhan fwyaf or noson mewn ym- 
rafaelion ynghylch y pwngc hwn. Gwadai y Seyyid y cyfammod, 
gan ddwyn ym mlaen fel dadl, na ellai un o haniad mor gyssegredig 
briodi a dyn, yng ngwythiennau yr hwn nid oedd gwaed y Proph- 

• Pen. X. 11. 



274 NINEFEH ▲*! OWEDSILUON. Pbn. XIL 



PENNOD XII. 



DTFftBAD CiLFTDOTDOL ASSTmiA*— ElSISU GhriiAW.— PAKOTTOADAV OTmBTH A BTM- 
MUDIAD TaBW AdBIN IOG A LlBW.—T DbOL,— GoSTWNQ T TaBW ADBINIOO. — El ITM- 
MUDIAD 0*B AdFBILIOK. — CTFrBOAO TB AbABIAID. — StMMUDIAD T LlbW. — DtFB- 
GLWTDI BB TBOaaLWTBDO T CbBFIADAU I BVBBAH.— ABH VTLIAD T LLBW A*B TaBW. 

— Dablumiao ctffbboimol o'b Adfbxlion. 



Yb oedd Assyria Briodol, fel hen Babilonia, yn ddjledus am ei 
ffrwythlondeb yn ogynuuaint i ddyfrhad celfyddydol ac i*r gwlaw a 
syrthiai yn y gauaf, ac yn gynnar yn y gwanwyn. Nid ydyw y Tigris 
' a'r Euphrates fel y Nile, yn goriifo dros en glennydd ac yn gadael 
gwrtaith bras ar wyneb y tir. Cyftxiant yn ddigpnol yn amser 
toddiad jr eira ar fryniau Armenia, i lanw y camlesi Uiosog a ar- 
weiniant y dwfr oddi wrthynt i'r wlad amgylchynol ; ond y mae y 
rhai hyn yn gyffredinol mor ddyfnion, nea eu ceulannau mor nchel, 
fel pan fyddo y dwfr yn dychwelyd iV uchder cyffredlnol, ni ellir 
ei gyfodi ond drwy dduU celfyddydol. 

Mae y camlesi mawrion a wnaed yng nghyfnod mwyaf llwydd- 
iannus yr Tmerodraeth Assyriaidd, ac a ddefnyddiwyd am lawer o 
ganrifoedd gan drigolion y wlad— hyd yn oed ar ol y goresgyniad 
Arabaidd — wedi eu cau, ac y maent yn awr yn ddiddefnydd. Pan 
fyddo dyfroedd yr afonydd yn uchel, trwy lafur dyn yn bresennol y 
gellir arwain y dwfr i*r meusydd. Yr ydwyf yn barod wedi dar- 
lunio yr olwynion anghelfydd a wneir i'r diben hwn ar lennydd y 
Tigris. Mae hyd yn oed y rhai hyn yn brin. Mae y Uywodraeth, 
neu yn hytrach yr awdurdodau lleol, yn cyfodi treth drom ar y 
peiriannau at ddyfrhau, ac y mae cryciau bychain yr Arabiaid yn 
fynych yn cael eu gosod dan y dreth orthrymmus hon. Ychydig 
gan hynny a anturiant iV defnyddio, canys mae y tir yn gyfagos 
i'r afonydd, yn gystal ag ym mharthau tu mewnol y wlad, yn ym- 



Pbn. XII. DYFROEDD CELFYDDYDOL. 275 

ddibjnna yn hoUol am ei firwythlondeb ar vrlawogydd j ganaf, pa 
rai ydynt yn ddigon at gael y cynnyrch mwyaf cyflawn ; y fath 
ydyw brasder y tir, fel ag y mae hyd yn oed ychydig o gawodydd 
trymion yng nghorph y flwyddyD, yn nhymmor hau, a phan ag y 
mae yr ^d ynghylch troedfedd o nchder, yn ddigon at gael cyn- 
hanaf toreithiog. 

Mae Herodotus* yn darlonio ffrwythlondeb mawr Assyria, yn 
ei chynhanaf toreithiog ; ac yn dy wedyd bod yr had yn dwyn cyn- 
nyrch ar ei ddau al dri chanfed. Dyweda bod dail y gwenith a'r 
haidd yn lied pedwar bys : a'r cyfryw oedd iirwythlondeb Babi- 
lonia, fel ag yr oedd yn diwalln brenhin Persia a'i fyddin & chyn- 
haliaeth am bedwar mis yn y flwyddyn, pan ag yr oedd y Uywodr- 
aethan Persiaidd eraill yn eu diwallu am yr wyth mis arall. Ond 
yn amser Herodotus, yr oedd yr Assyriaid yn ymddibynnu cym- 
maint ar ddyfroedd celfyddydol, ag ar wlawogydd y gauaf. Yr 
oeddynt yn gywraint 1 wneuthur peiriannau i gyfodi dwfr, ac yr 
oedd g^wneuthuriad eu camlesi mor nodedig am eu cwyreinrwydd, 
ag am yr wybodaeth mewn awelleiddiau a ddangosid. Ar y bryn- 
iau, yr oedd y gwinwydd, yr olewydd, a'r ffigyswydd, yn cael eu 
cynhyrchu yn yr hen amser fel yn yr amser presennol ; a Rabsha- 
keh, er mwyn hudo yr luddewon, a ddarluniai Assyria fel ^'gwlad 
bara a gwinllanoedd, a gwlad olewydd a meL"t 

Digwydda weithiau bod y tymmor yn myned heibio heb wlaw. 
Felly y bu, y flwyddyn hon. Yn nhymhorau y gauaf a'r gwan- 
wyn, ni syrthiodd dim gwlaw. Yr oedd trigolion y pentrefi, pa rai 
a dueddwyd i ddychwelyd oblegid gwellhad yng ngweinyddiad y 
cyfreithiau, ac ymddygiadau heddychol y Fasha diweddar, wedi hau 
eu holl wenith a'u haidd. Edrychent yn awr mewn anobaith ar 
yr wybren oleu. Sylwais ar y borfa ieuangc yn ymdrechu i dorri 
drwy y tir Uosgedig ; ond yr oedd yn cael ei ddifa megis yn yr ene- 
digaeth. Weithiau cwmmwl pellennig yn ymgrogi uwfch bryn unigol 
Arbela, neu yn ymddyrchu ym mhell yn y Gorllewin, a fegai 
obaith, ac ychydig ddafnau o wlaw a achosai lawenydd cyflredinol. 
Yr Arabiaid yng ngwyneb hyn a flurflent ddawns, ac a ddyrchent 
ganiadau a bloeddiadau, a'r menywaid a unent gyd iL'r tahlhd wich- 

♦ Lib. i. c. 192 a 193. 
i" 2 Bren. xviii. 82. Ar garreg ddu ym mcddiant Arglwydd Aberdeen, ar- 
cldangosir snadr, yn gyffelyb iawn i*r aradr a ddefnyddir yn y wlad hon. 



276 NINEF£H Al GWEDDILLION. Pbh. XU. 

ialaidd. Ond siomedigaethan a ganljnent. T cymin jlaa a gilient, a'r 
un awyr las a phnr oedd uwch ein pennau. I mi, yr oedd yr ab- 
sennoldeb hoUol o wyrddni jn boenos. Am fisoedd, ni orphwjsodd 
fj Hjgaid ar wjrddDi, a'r mi agwedd felen ae angyfhewidioly 
ynghjd 4*r diffrwythder a velid ym mhob man, a achosodd iselder 
yspryd ynof. Y Jaiff, yr hwn y flwyddyn flaenorol ydoedd megiff 
gardd flodan, ac yn Uawn bywyd, ydoedd yn awr mor noeth ag an- 
ialwch yngbanol haf. Yr oeddwn wedi ediych ym mlaen am ddy- 
chweliad y borfa, er mwyn gwersyllu o'r tu allan i'r pentref, ac 
wedi bwriadu gwnenthur teithian mynych at hen adfeilion yn yr 
anialwch ac ar y mynyddoedd, ond ni chefais, namyn yr mi siom- 
edigaeth ag eraill. 

Rhoes y Pasha orchymyn ar fod i*r Cristionogion, yn gystal a'r 
Mnssnhiianiaid, nno mevn ympryd cyfiredinol, ac mewn gwedd- 
lau. Erfyniadau a offiymmwyd yn yr Eglwysi a'r Temlan. Cad- 
wodd y Mahommediaid fath o Ramazan am dri diwmod ; newynent 
en hmiain yn y dydd, a gwleddent yn y nos. Ymgadwodd y Cristi- 
onogion oddi wrth gig am yr unrhy w yspaid. Os ymddangosai cwm- 
mwl yn y gorwel, hwy a gerddent yn nniongyrchol i'r wlad agored 
i gor-gann en gweddian ac adnodan o'r Koran. Sheikhiaid neu feu- 
dwyaid banner gwallgof, pa rai a grwydrent ar hyd y wlad, yn 
banner noethion mewn crwyn llewod nen gazeliaid, neu ynte yn 
gwbl noetbion,a losgent eu hunain k beiym poethion, ac a redent gan 
floeddio ar hyd heolydd Mosul. Ki esgeuluswyd hyd yn oed unrhy w 
fath o orcheiniaeth, a'r Cadi yngbyd a*r swyddogion Tyrcaidd a ar- 
ferent bob math o gyfareddion, ag y dywedid eu bod yn llwydd- 
iannus yn llywodraethau eraill y Sultan ar y cyfryw achlysuron. 

Ond nid oedd gwlaw yn dyfod, ac yn ol pob ymddangosiad, yr 
oedd newyn yn anocheladwy. Etto, yr oedd yn hyspys bod cy- 
flawnder o ^d yn ystordai prif deuluoedd Mosul ; ac wedi i'r Pasha 
wybod hyn, efe a roes orchymyn ar unwaith ar fod i*r ystordai gael 
eu hagor, a'r ^d i gael el werthu yn y farchnad am bris cymhedrol. 
Fel ag yr oedd yn digwydd bob amser, rhoed y gorchymyn hwn i'r 
personau ag oeddynt wedi bwriadu elwa ar gefii angenoctid y bob! 
dlodion ac anghenus. Aeth y rhai a orchymynasid i weled yr arch- 
iad yn cael ei gyflawni atti yn nniongyrchol gyd k zel ; ond ryw fodd 
neu gilydd, edrychasant hebio iV hystordai eu hunain, ac ystordai eu 
cyfeillion, ond a wagasant dai y trigolion eraill. Mewn ychydig 



pkk. xii. methiant y cynnyrchion. 277 

ddiwrnodaii, ychwanegwyd at nifer j tlodion y personau hynny ag 
oeddynt wedi darpam ^d at en hanghenion en hunain^ ac ych- 
wanegwyd at anghenion a thmeni y dref. 

Y Bedouiniaid, pa rai a ymddibynnent ar y pentref am fd^ a 
ddechreuasant yn awr deimlo effeithiau methiant y cynnyrch, ac 
yr oeddynt yn ymbarottoi i gyflawni en diffygion drwy yspeilio 
carafannan y masnachwyr, a thrigolion heddychol y cymmydog- 
aethan o fewn en cyrhaedd. Er bod y gwanwyn yn barod wedi 
decbren, yr oedd y Shammariaid, a Uwythan gallnog eraill, etto 
heb wersylln yng nghymmydogaeth Mosnl ; ond yr oedd mintei- 
oedd yspeilgar, yn achlysnrol wedi gwnenthnr en hymddangosiad 
ym mhlith y pentrefi ; a dywedid, mor fiian ag y byddai iddynt 
wersylln yn nes i'r dref, nid yn nnig y byddai y wlad yn dra anni- 
ogel, ond braidd yn anghyfanneddol. 

Tneddwyd fi gan yr amgylchiadan hyn i ymgymmeryd at sym- 
mnd y cerfiadan mwyaf m<wp gynted ag y gallesid. Penderfynais 
i'w banfon i Bnsrah ym misoedd Mawrth ac Ebrill, gan ragweled 
mor gynted ag y symmndai y Bedouiniaid tn a'r €k)gledd o Babi- 
lonia, a dechren ar en hyntiau yspeilgar, y byddwn dan yr angen- 
rheidrwydd o adael Nimrond. 

Nid oedd ymddiriedolwyr yr Amgneddfa Brydeinaidd wedi 
meddwl am symmud na Hew na tharw adeiniog, a chredais ar y 
cyntaf nad oedd y drysorfa a roddwyd dan fy ngofal yn ddigon at 
hynny. Bhoed cyfarwyddiadan i mi i'w gadael yn y mannan y 
darganfyddwyd hwynt, hyd oni cheid cyflensdra i'w symmud yn 
gyfein; ac i grugio pridd arnynt pan orphennid a'r cloddiadan. 
Ond gan fy mod yn anewyllysgar i adael yr holl gynlluniau heirdd 
hyn o gerfiad Assyriaidd ar ol, penderfynais symmud a thros- 
glwyddo dan o'r rhai lleiaf/k goreu ; a phennodais ar lew a tharw 
o'r neuadd fawr ganol. Yr oedd tri phar ar ddeg o'r cerfiadan ar^ 
nthrol hyn, ac amryw weddillion o rai eraill, wedi en darganfod ; 
ond yr oedd amryw o honynt wedi cael eu niweidio i'r fath raddan 
fel nad oeddynt werth i'w hanfon i Loegr. Yr oeddwn yn ewyll- 
ysio anfon y llewod a fiurfient gyntedd mawr prif neuadd y palas 
Gogledd Orllewinol, pa rai oeddynt y cynlluniau goreu o gerfiad 
Assyriaidd yn yr adfeilion ; ond wedi rhy w gymmaint ymbwyll, 
penderfynais eu gadael ar hyn o bryd ; canys yr oedd eu maintioli 
o'r fath, ag y buasai y draul yn fawr i'w trosglwyddo i'r afon. 



878 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. XIL 

Ffurfiais amiyw gynllimian i ostwng j Hew a'r tarw, a'n Unsgoat 
JT afon, a'a gosod ar j dwfrglwydi. Ond jr oedd i bob cam ei an- 
hawsderan, ac anuyw awgrymiadau gwreiddiol a roddwyd gan fj 
ngweithwjr, a chan bobl dda Mosul. O'r diwedd penderfynnis i 
'wneutbor trol ddigon cref i ddal o dan j cerfiadaa. Tn gjinmaint 
ag nad oedd coed ond popljswjdd iV cael yn y dref, anfonwyd 
saer i'r mynjddoedd, a pherais iddo dorri y ferwydden fwyaf^ nen 
unrbyw bren cadam arall a ellai gael, a dwyn yn ol gyd &g ef 
drawstiau o bono, ac ystyllod tewion o'i fongcyff. 

Erbyn mis Mawrth yr oedd y coed hyn yn barod. Prynus gan 
Ddragoman y swyddog Ffrengig ddau ecbel baiam cryf, a ddefhydd- 
iwyd yn flaenorol gan M. Botta i symmnd cerfiadau o Kborsabad. 
Tr oedd pob olwyn wedi ei gwnentbur o dri dam cyfieui, agos 
troedfedd o drwch, ac wedi en rhwymo ynghyd k chylcban baiam. 
Yn groes ar yr echelau y gosdwyd tri tbrawst, ac uwcblaw iddynt 
amryw drawstiau croesion. Pawl a osodwyd wrtb un ecbel, wrth 
yr bwn yr oedd modrwyau baiam i*r rbaffau, fel y gellai dynion, 
yn gystal a buail lusgo y drol. Tr oedd i'r olwynion facbau sym- 
mudol i'r un dibenion. 

Er mor gyffredin ydoedd y drol bon, etto daetb i fod yn wrtb- 
ddrycb o ryfeddod yn y dref. Heidiau o bobl a ddeuent iV gweled 
pan ag yr oedd yn aros yn llannercb yr Is-swyddog ; a topjiaid^ 
neu fagnelwyr y Pasba, pa rai oeddynt yn adnabyddus k tbroliau 
magnelau, ac ar y rbai beiyd yr edrycbid fel barawyr ar betbau fel 
byn, a siaradent bob dydd am ei defnydd, ac am ddefnydd troliau 
yn gyffredinol, wrtb dyrfa o wrandawyr astud. Cybyd ag y bn y 
drol ym Mosul, deuai pob dieitbr ddyn a ymwelai &'r dref i' w gweled. 
Ond pan aetb y newydd ar led ei bod yngbylcb ymadael &'r pyrth, 
ac i gael ei Uusgo dros y bont, peidiwyd & phob masnacb yn bollol. 
Cofiaduron ac ysgrifenyddion y palas a adawsant eu beisteddle- 
oedd ; y gwarcheidwyr a adawsant eu sefyllfannau ; y maelfeydd 
a adawyd yn weigion, a banner trigolion y <iref, a ymgynbuU- 
asant ar lennydd yr afon i weled ysgogiad y drol, yr bon a wtb- 
iwyd dros y bont o fadau pwdr gan bar o fuail, a tbwrr o ObaldsB- 
aid ac Arabiaid ysgarmllyd.* 



* Mae pont Moral wedi cael ei gwnenthur o nifer o ladaa anghelfydd wedi eu 
rhwymo ynghyd 4 chadwynan heiyrn. ITstyliod a osodir o fad i fad, a^r cwbl a 



Pen. XIL SUMMUDIAD Y LLEW A'R TARW. 279 

Fr diben i ysgafnhau pwysau y Hew a'r tarw, heb niweidio y cerf- 
iad, perais i dewder a maintioli y llechaa gael eu Ueihau, trwy 
dorri ymaith gymmaint a allesid o*a cefnan ; canys gan en bod 
-wedi cael eu gosod wrth fur o briddfeini crasedig yn yr haul, uid 
oeddid wedi bwriadu Vw cefnau gael eu gweled. Tu ag at symmud 
yr arluniau hyn, yr oedd yn rhaid gwneuthun hyn, neu eu Uifio yn 
ddarnau, ac ni phetrusais gymmeryd y dull a gymmerais. 

Er mwyn symmud y tarw o'r adfeilion, a'i osod ar y drol oedd 
ar y gwastad isod, torrwyd ffos neu fifordd^ agos ddau can troedfedd 
o hyd, ac yoghylch pumtheg troedfedd o led, ac mewn rhai man- 
nau, yn ugain troedfedd o ddyfnder, o'r cyntedd He yr oedd y tarw, 
hyd ymyl y crag. Yn gymmaint ag nad oedd digon o allu peirian- 
nol wrth fy rheolaeth, i gyfodi y cerfiad o'r ffosydd, fel y lledluniau 
bychain, yr oedd y ffordd hon yn angenrheidiol. Yr oedd yn orch- 
wyl hirfaith, yn gymmaint a bod pentwr mawr o bridd i'w sym- 
mud. Ehoddwyd ynghylch banner cant o Arabiaid a Nestoriaid 
wrth y gwaith. 

Wrth gloddio y ffos hon, cafwyd bod ystafell unwaith yn hanfodi, 
i'r Gorllewin o'r neuadd fawr. Y Uechau cerfiedig oeddynt wedi eu 
dinystrio, neu wedi eu cludo ymaith ; ond rhan o'r muriau o bridd- 
feini heb eu crasu, ellid weled etto. Yr unig ledlun a ddargan- 
fyddwyd oedd ar ei orwedd ar y palmant, ym mha le, yr oedd yn 
amlwg, ei fod wedi ei adael, pan symmudwyd y Uechau cyfagos ym- 
aith. Lledlun bychan helfa y Hew ydoedd, yr hwn yn awr sydd yn 
yr Amgueddfa Biydeinaidd, ac yn nodedig am ei fanyldeb, hardd- 
wch ei addurniadau, ac yspryd y gwrthddrych. Yn ei wneuthuriad 
cyffredinol, y mae yn ymdebygu i'r olygfa frwydrol a ddarganfydd- 
wyd gyntaf yn y palas De Orllewinol, a thueddir fi i gredu eu bod eill 
deuoedd yn perthyn i'r ystafeU adfeiliedig hon; yn yr hon, fe allai, 
bod y cerfiadau yn fwy cywrain, ac o well gwneuthuriad nag yn 
unrhyw ran arall o'r adeilad. Gellir olrhain yn amlwg waith am- 
ryw gelfyddydwyr yn yr adeUadau Assyriaidd. Yn fynych pan 
fyddo yr amlinell yn fywiog a chywir, a'r addurniadau wedi exK 

orchaddir i phridd. Pan ddeuai llifogydd y gwanwyn, ni ellai y bont wannaidd 
hon ddal grym yr afon ; am hynny gollyngir y cadwynau aM daliant un ochr yn 
riiydd, a nofia i^ ochr aralL Mae y dramwy& rhwng y ddwy Ian fel hyn yn cael 
ei tborri, a defhyddir y badau i nofio yn groes hyd oni byddo y dwfr wedi gos- 
twng. 



NINEFBH A1 QWEDDILLION. 



Pen. XII. DARGANFYDDIAD Y LLEDLUNIAU. 281 

hamrannu gyd kg archwaith dda, mae j gwaith yn ddiffjgiol neu 
yn arw ; ac mae hjn jn dangos yn amlwg, pan oedd y gwrth- 
ddrych wedi cael ei dynnu gan gelfyddydwr da, bod y gwaith 
o naddn y garreg wedi cael ei ymddiried i'w wneuthur gan weith- 
iwr canolig. Mae rhyw rannau o lawer o'r Uedluniau wedi cael eu 
gorphen yn rhagorach na'r lleill, megis pe bnasent wedi bod dan 
law celfyddydwr gwell. Mae arluniau y gelynion yn gyffredinol yn 
anghelfydd; ac wedi eu gadael heb en gorphen, a hynny fe allai, am 
en bod yn perthyn i hiliogaeth orchfygedig, eu bod yn annheilwng o 
ofal y celfyddydwr. Yn anaml y ceir Uedlun cyfan wedi ei wneuth- 
ur yn ogystal yn ei hoU rannau. Y perflfeithiaf hyd yn hyn, y mae 
yn debygol, a ddarganfyddwyd yn Assyria, ydyw helfa y Hew a 
ddarluniwyd yn barod, a thwrr mawr, y lie mae brenhin yn eistedd 
ar ei orsedd, ynghanol ei weinyddwyr aV arluniau adeiniog, y rhai 
sydd oil yn bresennoi yn yr Amgueddfa Brydeinaidd. 

Fan yn gwneuthur y ffos hon, darganfyddais hefyd, dair troed- 
fedd dan y palmant, gwtter a ymddangosai ei bod yn dwyn cys- 
sylltiad 4'r gwtter a agorwyd yn flaenorol yng ngwahanol rannau 
yr adeilad. Fe allai mai y gwtter fawr ydoedd, i'r hon yr ym ar- 
il wysai y cwtteri by chain. Yr oedd wedi cael ei gwneuthur o 
briddfeini crasedig, ac wedi ei gorchuddio i Uechau mawrion a 
pheithynau. 

Fel ag yr oedd y tarw i gael ei ostwng ar ei gefh, a'r ochr ang- 

herfiedig i gael ei gosod ar rol-brennau, symmudais y muriau o> tu 

cefn iddo er mwyn cael lie digon ehang i dderbyn y cerfiad hwn 

ar ei orwedd, a chael lie i'r gweithwyr i fyned bob ochr iddo. Yr 

anhawsdra mwyaf oedd ei ostwng lawr, canys pan unwaith ar y 

Ilawr, neu ar y rhol-brennau, gellid ei lusgo ym mlaen gan nifer o 

ddynion yn cyd-dynnu, ond yn ei ddisgynfa, ni ellid dal ei bwysau 

ond di rhaffau. Os byddai y rhaffau hyn yn weinion, a digwydd 

torri, y cerfiad a ddisgynai ar y Uawr, ac yn debygol a elai yn 

ddiylliau. Yr ychydig rafifau oedd yn fy meddiant a anfonwyd i 

mi yn groes i'r anialwch, o Aleppo, ond yr oeddynt yn fychain a 

gweinion. Oefais o Baghdad dynrafT fiyrf, wedi ei gwneuthr o eda- 

fedd y balmwydden. Mewn ychwanegiad at hyn, cefais ddau bar 

o chwerfanau, a phar o gogyrnau a berthynent i'r agerddlongau fii 

ar yr Euphrates. Dyna y cwbl oedd gennyf tu ag at symmud y 

tarw a'r Hew. Gosod wyd y cerfiadau mewn matiau a brethynau 

2o 



282 NINEFEH Al GWEDDILLION. Pm XII. 

llawban, er mwyn eu cadw rhag niweidiau hyd yr oedd modd, pe 
buasent yn syrthio, ac er mwyn i'r rhaffau beidio rhnglo y glein- 
faeD. 

Yr oedd y tarw yn barod iV symmnd erbyn y dennawfed o 
Fawrtb. Symmudwyd y pridd o dano, a chynhelid ef yn bresennol 
gan drawstiau wedi eu gosod i orphwys ar y mnr yr ochr arall. 
Gyd k y coed a gaed o'r mynyddoedd, yr oedd amryw rol-brennau 
fFyrfion. Gosod wyd y rhai hyn ar gledrau, neu banner trawstian a 
wnaed o fongcyffion y poplyswydd, y rhai wedi eu biro a bloneg, 
a osodwyd ar y llawr, yn gydwastad 4'r cerfiad. Yr oedd y tarw i 
gael ei ostwng ar y rhol-brennau byn. Yr oedd ffos ddofn wedi 
cael ei cbloddio o*r tu ol i*r ail darw, yn bollol am draws y mur, 
ac ganlyniad yn estynedig o un ystafell i ystafell arall. Sypyn o 
raffau wedi eu troi am y pentwr pridd bwn a wasanaetbai i ddal 
dwy cbwerfan, a dwy arall wedi eu gosod wrtb raffau oeddynt am 
y tarw. Y rbaffau, a'r rbai yr oedd y cerfiad i gael ei ostwng a 
roddwyd drwy y cbwerfanau byn. Pennau y rbaffau oeddynt yn 
myned o*r cbwerfanau dros yr ail darw, ac yn cael eu dal gan yr 
Arabiaid. Y dynraff fawr oedd yn myned flaenaf drwy y ffos, ac 
yna am y cerfiad, a ddelid gan ddwy fintai o ddynion, Amryw o'r 
ChaWaeaid cryfaf a osodasant drawstiau ffyrfion yn erbyn cefn y 
tarw, a pberwyd eu tynnu yn raddo), ac felly cynbelid pwys y llecb, 
a gwDaed ei ddisgynfa yn araf. 

Adgyfnertbwyd fy mbobl gan nifer fawr o'r Abou-Salmaniaid. 
Yr oeddwn wedi gwabodd Sheikb Abd-ur-rabman i fod yn bresen- 
nol, ac efe a ddaetb yngbyd a cborpb o farcbogion gyd ig ef. Tri- 
golion Naiffa a Nimroud, a ddaetbant yn ewyllysgar i roddi eu cyn- 
nortbwyon ar yr acblysur bwn, a bwy a osodwyd ym mblitb yr 
Arabiaid. Rbannwyd y gweitbwyr, ond y Chaldaeaid, pa rai a gyn- 
balient y trawstiau, i bed war dospartb ; dau ddospartb a osodwyd 
yn wyneb y tarw, ac a ddalient y rbaffau oedd yn myned drwy y 
cbwerfanau, a'r lleill a ddalient ben y dynraff fawr, a pberwyd 
iddynt ei Uacbau yn raddol fel yr oedd y cerfiad yn disgyn. 

Pan yr oedd y bobl yn barod, a pbob petb gennyf finnau yn bar- 
od, sefais ar bentwr inawr o bridd uwcb ben yr ail darw, a pberais 
i'r cynion gael eu taro ymaitb, pa rbai oeddynt dan y cerfiad oedd 
i gael ei symmud. Ond er byn, y cerfiad a safai yn sicr yn ei le. 
Rhoed rbaff am dano, a cbwecb neu saitb o ddynion a'i dymchwel- 



Pen. XII. GOSTWNG Y TARW ADEINIOG. 283 

odd. Ymestynai y rhaff fawr gan j pwysau, a chladdai ei hun 
agos yn y pridd am yr hwn y sicrhawyd hi. Dalioddd y rhaffau yn 
-wycb. Disgynodd y cerfiad yn raddol, a'r ChaldoBaid a'i hattegent 
4'r trawstiau. Yr oedd y funud hon yn funud o bryder mawr. 
Ychwanegai tabyrddau a phibau uchel-seiniol y Kurdiaid at yr ys- 
twr a'r cyflTroad a achosid gan gald-floedd yr Arabiaid, pa rai oedd- 
ynt yn banner gwallgof gan y cynnwrf. Yr oeddynt agos wedi 
tafln eu boll wisgoedd ymaith ; eu gwallt hir a cbwifiai yn y gwynt, 
a gwnaent pob math o ystumiau pan yn tynnu y rhaffau. Yr oedd 
y menywaid wedi ymgynniill ar ochrau y ffosydd, a thrwy eu hys- 
grechfeydd didor, a'u tahlehl, a ychwanegent at benboethni y dyn- 
ion. Wedi iV tarw unwaith gael ei roddi mewn ysgogiad, ni allesid 
mwyach glywed gair. Y bloeddiadau uchaf a allwn wneuthur, a 
goUid ynghanol y lleisiau anghydsain. Nid oedd fflangellau crwyn 
morfeirch y Cawassiaid, na'r priddfeini a'r tywarch i pha rai yr 
ymdrechwn dynnu sylw y rhai mwyaf lleisgar, o unrhy w ddefnydd. 
Ymaith yr elai y tarw, heb siglo cyhyd ag y cynhelid ef gan atteg- 
ion o'r tu ol ; ond fel ag yr oedd yn dyfod yn nes at y rhol-bren- 
nau, ni ellid mwyach wneuthur defnydd o'r trawstiau. Yr oedd y 
djnrafF fawr, a'r rhaffau' eraill, yn estyn fwy fwy. Gan eu bod yn 
sychion, ac yn tynhau, grilliasant a thaffasant allan Iwch. Teilid 
dwfr arnynt, ond yn ofer, a hwy a gyd-dorrasant pan oedd y cer- 
fiad o fewn pedair neu bum troedfedd at y rhol-brennau. Syrthiodd 
y tarw ar y Uawr. Gan i'r rhai a'i dalient gael eu gollwug y n rhydd- 
ion yn ddisymmwth, hwy a'i dilynasant ac a roliasant am draws 
eugilydd. Canlynwyd yr ystwr gan ddistawrwydd disymmwth. 
Prysurais i'r ffosydd, gan benderfynu bod y tarw yn llawer o ddam- 
au. Byddai yn anhawdd i ddarlunio fy moddlonrwydd, pan welais 
ef yn gorwedd yn y fan ag yr oeddwn yn dymuno i'w osod, ac heb 
ei niweidio 1 Mor gynted ag y cafodd yr Arabiaid eu traed danynt, 
a gweled nad oedd niweid wedi cymmeryd He, rhuthrasant allan 
o'r ffosydd, a chan ymaflyd yn nwylaw y meoywaid a edrychent, 
ac wedi ffurfio cylch, hwy a fanlefasant eu cad-floedd gyd kg egni 
adnewyddol, a dechreuasant ar ddawns gwallgof. Gwnaeth y per- 
oriaethwyr eu goreu, ond eu peroriaeth a foddwyd gan leisiau y 
dawnswyr. Cyfrannodd Abd-ur-rahman o*r cyffroad, a chan daflu 
ei fantell i un o'i weinyddwyr, mynnodd flaenori yn y debke, Bu- 
asai yn orchwyl ofer i gynnyg gosod attalfa ar eu gorchwylion. 



284 NINEFEH Al GWEDDILLION.J Pew. XII. 

Dewisiais yn hytrach adael Tr bobl flino eu hunain allan ; ac wrth 
jstyried en hegniadan a'r ymdrechiadau blaenorol, a ddangoswyd 
gan aelodau a gjddfau, nid yn hir y bn hyn cyn cymmeryd He. 

Mi ymbarottoais yn awr, gyd & chynhorthwy Behnan, y Bairak- 
dar, a'r Tiyariaid, i symmnd y tarw i'r ffos hir a arweiniai i ymyl j 
crag. Gosodwyd rhol-brennan mewn trefb ; ac mor gynted ag y 
llonyddodd cyffroad yr Arabiaid yn ddigonol i ail-ymaflyd yn en 
gwaith, llnsgwyd y cerfiad o'i le & rbaffan. 

Gosodwyd cynnalyddion coed hyd ben draw y ffos, a gosodwyd 
rhol-brennan newyddion dan y tarw fel ag yr oedd yn cael ei Insgo 
ym mlaen & rhaffan, wrth y rhai yr oedd yr offer a ddelid gan gy* 
ffion yn y ddaear, wedi en sicrhan. Tr oedd yr hani ym machind 
pan orphenwyd y parottoadan hyn. Rhoes heibio bob Uafhr 
hyd drannoeth. Rhoes yr Arabiaid en dillad am danynt, a chan 
osod y peroriaethwyr yn flaenaf, aethant tn a*r pentref, gan gann 
en c&d-ganenon, ac yn achlysnrol, hwy ddyrchafent floedd wyllt, a 
thaflent en piccellan i'r awyr, gan chwareu en cleddyfan a'n tarian- 
nan uwch en pennan. 

Marchogais yn fy ol gyd ftg Abd-nr-rahman. Schloss a'i farch- 
ogion a garlamment oddi amgylch i ni, yn chwaren y jerrid, ac a 
osodent bennau eu piccellan yn gyfagos i fy mhen a'm corph, yr hyn 
oedd ym mhell o fod yn gysnms ; canys yr oedd yn amlwg ddigon, 
pe buasai y cessig yn peidio syrthio yn ol ar en garrau yn nnion- 
gyrchol, neu pe buasent yn tramgwyddo, y gwanesid fi yn y fan. 
Ond yn gymmaint a bod y dangosiad'wedi cael ei fwriadu mewn 
ffordd o foesgarwch i mi, ac yn rhoddi cyfleusdra i'r rhyfelwyr 
ienaingc i ddangos en galln, ynghyd k dysg da y meirch, arwyddais 
fy mod wedi cael boddlonrwydd mawr, a chanmolais bawb fel en 
gilydd. 

Gwedi i benboethni» y Sheikh Arabaidd lonyddn ac oeri, medd- 
iannwyd ef gan fyfyrdodan moesol. " Rhyfeddol ! Rhyfeddol ! Nid 
oes yn sicr nn Duw ond Dnw, a Mohammed yw ei brophwyd," ebai 
ef, ar ol distawrwydd hir. " Yn enw y Goruchaf, dywedwch wrthy^ 
Bey, pa beth yr ydych fyn myned i'w wnenthnr A'r cerrig hyn. 
Cynnifer mil o bwrsan gwedi en gwario ar y cyfryw bethan. A 
ddichon, megis ag y dywedir gennych chwi, bod eich pobl yn dysgu 
doethineb oddi wrth y pethan hyn ; neu, megis ag y mae ei barch- 
edigaeth y Oadi yn haeru, en bod yn myned i balas eich brenhines, 



Pmr. XII. SYMMUDIAD Y TARW O'R ADFEILION. 285 

yr hon, jnghyd &V anghredinwyr eraill, sydd yn addoli yr eiltmod 
hyn ? Gjd k golwg ar ddoethineb, ni all yr arluniau hyn eich dysgn 
i wnenthur gwell cyllill, neu welleifiau, nen gottym-weoedd ; ac yng 
ngwneuthuriad y pethan yna mae'r Saeson yn rhagori. Ond Dnw 
sydd fawr ! Dnw sydd fawr ! Yma y mae y cerrig, pa rai sydd wedi 
en claddu er dyddiau Noah Sanctaidd, — heddwch fyddo gyd &g ef ! 
Fe allai en bod dan y ddaear cyn y dilnw. Yr wyf wedi byw am 
flynyddoedd ar y tiroedd hyn. Fy nhad, a thad fy nhad, a wersyll- 
asant yma o*m blaen i ; ond ni chlywsant erioed am yr arlnniau 
hyn. Am ddenddeg cant o flynyddoedd, mae y gwir gredinwyr, (a 
moliant fyddo i Dduw, ganddynt hwy yn nnig y mae pob gwir 
ddoethineb) wedi ymsefydlu yn y wlad hon, ac ni chlywodd neb o 
honynt erioed am balas dan y ddaear. Ni chlywodd hefyd y rhai 
oedd o'n blaen hwynt. Ond wele ! Y mae Ffrangc yn dyfod yma 
ar ol Uawer o ddiwmodan o daith, ac a gerdda yn nniongyrchol i'r 
fsaiy ac. a gymmer bren (gan eglnro y darluniad & blaen el biccell,) 
ac a wna linell yma, ac a wna linell accw. Yma, meddai ef, mae 
y palas ; yna, meddai ef, mae y porth ; ac efe a ddengys i ni yr 
hyn sydd wedi bod dros ein holl oes dan ein traed, heb ein bod ni 
yn gwybod dim yn eu gylch. Rhyfeddol I Rhyfeddol ! Ai drwy 
lyfrau, ai drwy ddewiniaeth, ai drwy eich prophwydi y dysgasoch 
chwi y pethau yna 1 Dy wedwch, O Bey, dywedwch wrthyf ddir- 
gelwch doethineb." 

Yn sicr nid oedd syndod Abd-nr-rahman heb achos, ac yr oedd 
ei fyfyrdodau yn natnriol hoUol. Pan yn marchogaeth wrth ei ochr, 
yr oeddwn fy hun wedi bod mewn go-frenddwyd, heb fod yn an- 
nhebyg i'w freuddwyd yntau, yr hwn yn ddisymmwth a rwystrwyd 
gan ei siarad ef. Y cyfryw feddylian a ymddylenwasant amaf yn 
feunyddiol, fel ag yr oeddwn yn edrych ar bob cerfiad a ddargan- 
fyddid. Yr oedd bod estron yn gwneuthnr yn gyhoeddus golofnau fu 
yn gladdedig am dros ugain can mlynedd, a thrwy hyn yn profi i'r 
rhai hynny a breswylielit oddi amgylch iddynt, bod Uawer o'r 
gwareiddiwch a'r wybodaeth yr ymffrostiwn ni ynddynt, yn han- 
fodi ym mhlith eu cyn-deidiau, pan ag yr oedd ein " hynafiaid ni 
heb eu geni." — Yr oedd hyn mewn ffordd yn gyfaddefiad o ddyled 
y Gorllewin i'r Dwyrain. Mewn gwirionedd, nid achos bychan o 
syndod ydyw, bod cenhedloedd pellennig a newydd, megis yn cadw 
nnig hanesion pobl fu unwaith yn Uy wodraethu agos banner y byd, 



286 NINEFEH A»I GWEDDILLION. Pen. XIL 

yn awr yn gallu djsga hanedigion j bobl hynny, nen y rhai.a fedd- 
iannant en tiriogaethau, ym mha fannan yr oedd eu dinasoedd a'u 
colofnan yn sefyll. Yr oedd mwy na digon i gynhyrfu syndod Abd- 
nr-rahman, a mi a gymmerais afael yn y cyfleusdra i draddodi dar- 
lith hir iddo ar fuddioldeb gwareidd-dra a gwybodaeth. Ond ni 
wnaf sicrhau bod fy ymdrechion mor llwyddlannus ag ymdrechion 
y rhai a ddichon ymffrostio yn eu cenhadiaethau i'r Dwyrain. Yr 
hyn a ellais ei gyrhaeddyd ydoedd, rhoddi i'r Sheikh Arabaidd, 
ddrychfeddwl dyrchafedig am ddoethineb a gallu y Ffrangciaid ; yr 
hyn fu mor ddefnyddiol i mi, fel y bu yr argraph a daenwyd 
drwyddo ar byd y wlad, yn dra effeithiol gyd 4 golwg ar fy medd- 
iannau a'm person. 

Edrychid yn naturiol ar y noson honno fel noson o lawenychiad. 
Ciniawodd Abd-ur-rahman a'i frawd gyd & mi, ond oni buasai yr 
anrhydedd a roddid iddynt drwy gael defnyddio cyllill a ffyrch, bu- 
asai yn well ganddynt ddefnyddio eu bysedd gyd a y twrr ymgyn- 
hulledig oddi amgylch y dysglau coed, yn y llannerch o'r tu allan. 
Lladdwyd defaid fel arferol, pa rai a bobid neu a ferwid 3m gyfein. 
Y rhai hyn, a gyfansoddant hanfod pob gwleddoedd cyhoeddus. Yn 
brin yr ymborthwyd arnynt cyn dechreu dawnsio. Yr oedd y per- 
oriaethwyr wrthi bob yn ail, canys nid dichonadwy i unrhyw wynt 
dynol ddal yn ddidor. Pan ag y byddai rhai yn agos a syrthio o 
flinder, y rhesau a gyflenwid gan eraill. Ac yn y wedd hon yr elai 
yr Arabiaid ym mlaen hyd dorriad y dydd. Yn ofer hollol y pre- 
gethid cymmedroldeb, neu yr erfynid am lonyddwch. Cynghor a 
cherydd a dderbynid gan waeddiadau y gad-floedd, a munudau 
cynddeiriogwyllt, fel profion o'u diolchgarwch am y wledd, yn 
gystal ag fel profion o'u gallu i wrthwynebu blinder. 

Wedi treulio y nos yn y wedd hon, y dynion rhyfeddol hyn, gan 
ganu a chrychlammu, agychwynaaant at y crug. Yr oedd pob petb 
wedi cael eu parottoi y dydd o'r blaen tu ag at symmud y tarw, ac 
nid oedd yn aros i'r bobl yn awr, ond tynnu wrth y rhaffau. Fel 
ag yr oedd y cerfiad yn nesu ym mlaen, y rhol-brennau, a adewid o'r 
tu ol, a osodid o'r tu blaen, ac fel hyn, mewn amser byr, efe a gyr- 
haeddodd derfyn y ffos. Nid oedd ond anhawsdra bychan i'w lusgo 
lawr ar hyd lechwedd y crug. Pan ag yr oedd o fewn tair neu 
bedair troedfedd i'r gwaelod, symmud wyd digon bridd ymaith 
oddi tanodd i'r drol, ar ba un y gostynwyd y tarw ei hun, wedi 



Pen. XII. S YMMUDIAD Y TARW. 287 

cloddio ychwaneg o bridd ymaith. Yr oedd yn barod yn fuan iV 
lusgo at yr afon, Rhoddwyd buail yn gyntaf wrth yr iau ; ac er 
bod y bobl yn tynnu wrth y rhaffau oeddynt am y dolennan a sicr- 
hasid wrth yr olwynion a rhannau eraill o'r drol, yr anifeiliaid, gan 
deimlo y pwysau o*r tu ol iddynt, a wrthodasant syflyd. Gorfii ar- 
nom en gollwng yn rhyddion ; a'r Tiyariaid, yn finteioedd o wyth 
dyn ym mhob mintai, a gyfodent y pawl bob yn ail fintai, a'r Ar- 
abiaid, trwy gynnorthwyon pobl Naiffa a Nlmroud, yn Uusgo y drol. 
Yr orymdaith fel hyn a ffiirfiwyd. Marchogais yn flaenaf gyd a'r 
Bairakdar, er dangos iddynt y ffordd. Yna denai y peroriaethwyr 
gan guro eu tabyrddau, a chwythu en chwibanoglau hyd y gallent. 
Yna oanlynodd y drol, yr hon a lusgid gan dri chant o bobl, 
pa rai a waeddent mor uchel ag y gallasent waeddi, a hwy a gym- 
hellid yn eu hegnion gan y Cawassiaid a'r arolygwyr. Yn olaf yr 
oedd y meny waid, pa rai a gadwent benboethni yr Arabiaid rhag 
oeri a'u lleisiau gwichialaidd. Marchogion Abd-ur-rahman a gy* 
flawnent amryw gampiau oddi amgylch y dorf, gan garlammu yn 
ol ac ym.mlaen, a rhnthro k'n piccellau. 

Aethom ym mlaen yn lied dda, er bod y pridd yn drwm lawn, 
hyd oni chyrhaeddasom adfeilion pentref cyntefig Nimroud.* 
Mae trigolion pentrefi Assyria yn cloddio pyllau dyfnion i ddodi eu 
h^d, eu haidd, a'u gwellt, dros yr hydref a'r gauaf ynddynt. Mae y 
pyllau hyn yn gyffredinol oddi amgylch y pentrefi. Gan nad ydyw y 
pyllau hyn wedi eu gorchuddio ond gan ystram wannaidd o goed, 
a chynunrwd o laid, y maent yn dra pherygJus pan yn banner 
gweigion, i'r marchogwr ; canys oni fydd ganddo arweinydd yn 
gwybod am danynt, bydd traed ol y march yn debygol o fod yn- 
ddynt, ac yntau yn mesur ei hyd ar y ddaear o'r tu blaen. Yr oedd 
y pyllau ^d oddi amgylch Nimroud er ys amser maith gwedi cael eu 
gwaghau, ac wedi cael eu cuddio gan y tywod a'r llwch ysgafn a 
chwythir dros y gwastadedd yn yr haf. Canys y maent yn llanw 
pob twll a holltiad. ' Er fy mod gwedi chwilio y tir yn ofalus cyn 
cychwyn, etto un o'r pyllau hyn ni welais, a suddodd dwy o olwyn- 
ion y drol iddo. Synnai yr Arabiaid, a gwaeddent, ond yn ofer. 
Torrodd y rhaffau, ond ni symmudai yr olwynion. Defnyddiais 

* Symmudwyd y pentref i'r lie ymae yn bresennol gwedi i'r afon gilio yn raddol 
iV Gorllewin, am fod y trigolion gwedi eu gadael gryn bellder oddi wrth y dwfir. 



288 NINEFEH A*I GWEDDILLION. Pen. XIL. 

bob moddion iV cael jn rhjddion, ond yn afiwyddiannns. Gwedi 
gweithio jn galed hjd jr hwjr, gorfu amom roddi beibio. 
Gadewais nifer o Arabiaid i wjlio j drol a*i cbjnhwysiad, gau 
feddwl 7 buasai rbai o'r Bedouiniaid yn syrtbio mewn cariad k'r 
rbaffan, ac &'r matrassau, a*r brethynan Uawban, y rbai oedd am 
y cerfiad, ac yr ymwelsent k'r lie yn y nos. Nid oedd fy amhenon 
yn ddisail ; canys braidd yr oeddwn yn y gwely, cyn i'r boll ben- 
tref gael ei daflu i gynnwrf gan awn arfau tan, a ch&d-floedd y 
Jebonriaid. Gwedi brysio i*r fan, cefais fod mintai o Arabiaid 
gwedi ymosod ar fy ngweithwyr. Curwyd bwynt ymaitb, ond gad- 
awsant en nod ar eu bol ; canys tarawodd pelen ocbr y tarw ac 
a*i bylcbodd. Yr oeddwn yn chwennychu gwybod pwy oedd awd- 
wyr yr ymosodiad haerllng bwn, ac yr oeddwn wedi tynnn cynllnn 
i ddial yn uniongyrohol arnynt. Ond yr oedd yn rby ddiweddar 
pan wybnwyd pwy oeddynt, canys gan rag-weled cospedigaeth, 
cyfodasant eu pebyll, ac aetbant i'r anialwch. 

Bore drannoeth, Uwyddasom i symmnd ymaitb y pridd, ac i osod 
ystyllod trwchns dan yr olwynion oeddynt wedi eu claddu. Gwedi 
ychydig o egnion, symmudodd y drol ym mlaen ynghanol banllefau 
yr Arabiaid ; pa rai, yn ol eu defod ar y cyfiyw acblysuron, a 
waeddent yn ucbel, ac a wnaent amryw ystumiau pan yn tynnu y 
rbaffau. Ffurfiwyd yr orymdaitb megis ag y gwnaed y dydd 6*t 
blaen, a llusgasom y tarw yn orfoleddus hyd o fewn ycbydig gan- 
noedd o latbenni iV afon ; yna yr olwynion a suddasant Tr tywod, 
ac yr oedd gwedi myned yn nos cyn i ni ddyfeisio pa fodd i'w osod 
ar yr esgynlawr a barottowyd i'w dderbyn, ac o*r bwn yr oedd i 
ymlitbro i'r afon ; ond gwnaed byn gyd ag ystyllod a tbrwy egnion 
adnewyddol. Pebyll yr Arabiaid a wersyllent yn gyfagos i'r afon, 
a osodwyd oddi amgylcb y tarw, byd oni ddygid ei gydymaith, y 
Hew, lawr, ac arbwylio y ddau ynghyd tu a Baghdad. Treuliwyd 
y nos mewn Uawenydd adnewyddol, mewn ffordd o gadw gwyl ar 
derfyniad ein gwaith. Bore drannoeth, marchogais i Mosul, er 
mwynhau ychydig ddyddiau o orphwysfa ar ol fy ymdrechiadau. 

Gwedi mjmed a'r tarw yn llwyddiannus fel hyn i lennydd yr 
afon, gwnaed parottoadau, ar ol fy nychweliad i Nimroad, tu ag at 
symmud yr ail gerfiad ; a pherais i'r flfos, yr hon yn barod a agor- 
wyd i'r tarw, gael ei hestyn hyd at y cyntedd a ffurfid gan y Hew- 
od, yr hyn oedd ynghylch pedwar ugain troedfedd i'r Gogledd. 



Te», Xlt PAROTTPADAU I SYMMUD Y CERFIADAU. 289^ 

Yr oedd fy nhrefniadau yn barod erbyn canol Ebrill. Pender- 
fjnais i roddi y Hew ar unwaith ar y drol, ac nid ei lusgo allan o'r 
crug ar rol-brennau. Y cerfiad hwn yn ei ddisgynfa, a gynhelid yn 
yr nn modd ag y cynhaliwyd y tarw ; ond i ochelyd ail ddigwydd- 
iad, dyblais nifer y rhaffau, a thyrch y rhaff fawr. Symmudwyd 
digon o bridd ymaith er mwyn i'r drol fod yn gydwastad Sb gwaelod 
y Hew. Pan yn 83rmmud ymaith y mur o briddfeini anghrasedig, 
darganfyddais ddwy daflen gleinfaen, cyffelyb i'r rhai a ddarlun- 
iwyd eisioes, (tu dal. 78.) Yr oedd amynt yr argraph lumanol, ao 
yr oedd ynamlwg en bod wedi cael en gosodyn seUiau y palas ; fe 
allai, yn gySelyb ag y gosodir bathodan a thaflennan yn bresennol 
dan adeiladan, i ddangos cyfnod a diben yr adeiladan. 

Yn gymmaint a bod y Hew wedi hollti mewn mwy nag un man,. 
yr oedd yn ofynol am y gofal mwyaf wrth ei ostwng i'w symmud. 
Gwnaed pob un o*r ddau heb nnrhyw ddigwyddiad. Ymgynhull- 
odd yr Arabiaid ynghyd, megis ag y gwnaethant ar symmudiad y 
tarw. Marchogodd Abd-ur-rahman a'i farchogion dros y crug.. 
Cawsom yr un gwaeddi a*r unrhyw wleddoedd. Disgynodd y 
Hew ar y fan ag yr oeddwn wedi barottoi iddo ar y drol, a llus- 
gwyd ef yn rhwydd o'r adfeilion. Bu ddau ddiwmod cyn cyrhaedd- 
yd yr afon, yn gjrmmaint ag i'r olwynion suddo fwy nag unwaith 
i*r ddaear rydd, a chyd dg anhawsdra y rhyddheid hwynt. O'r diw- 
edd gosodwyd ef wrth ochr y tarw ar lennydd y Tigris, yn barod i 
fyned tu a Busrah, mor gynted ag y gellid ymbarottoi i' w arhwylio. 

Y cerfiadau, a anfonwyd yn barod i Busrah, a nofiwyd lawr ar 

hyd yr afon ar ddyfrglwydi hyd Baghdad yn unig, ym mha le y 

rhoddwyd hwynt mewn badau adeiledig gan y brodorion at ran 

isaf y Tigris a'r Euphrates. Yr oedd y badau hyn yn rhy fychain 

i gludo y tarw ; ac mewn gwirionedd, pe buasent yn ddigon mawr, 

gorchwyl anhawdd, os nad rhy anhawdd, fuasai codi cerfiadau mor 

bwysig iddynt heb beiriannau addas at y gorchwyl. Penderfynais 

gan hynny, gynnyg mordwyo rhan isaf yr afon fel y rhan uchaf, a 

dyfrglwydi, ac i arhwylio y Hew a'r tarw ar unwaith i Busrah. 

Dyfrglwydwyr Mosul, pa rai a arferent ddisgyn ar hyd y Tigris i 

Baghdad, ond riid yn is, a ddywedent, na ellid myned, a gwrthodent 

wneuthur y cynnygiad. Yr oedd hyd yn oed fy nghyfeiHion yn 

Baghdad yn amheus ynghylch Uwyddiant yr anturiaeth, yn bennaf . 

ar y sail o fod rhagfamau ac arferion y brodorion yn fy erbyn, ao 

2p 



290 NINEFEH AT GWEDDILLION. Pew. XIL 

y mae pob un yn gwybod pa mor anhawdd ydyw llwyddo gan y 
Dwyreinwyr i ymgymmeryd &g unrhyw beth ag fyddo yn wrth- 
wyneb iV harferion sefydlog. Y cyfryw ydynt wedi bod yn en 
natur am oesau. Megis ag y gwnaeth en tadan, felly y gwnaethant 
hwythan ar en holan, gan anghofio nen esgenlnso Uawer o bethan, 
end peidio ychwanegn at ddim,na gwella dim. Yn gymmaint ag nad 
ydyw y dyfrglwydi yn cyfarfod kg anhawsderan anoresgynadwy 
wrth ddisgyn hyd yn oed o daleithian mynyddig Diarbekir i Bagh- 
dad, nid oedd nnrhyw reswm o bwys, pa ham na bnasent yn par- 
han yn en taith nes cyrhaeddyd Bnsrah. Gellai fod rhwystran yn 
rhan uchaf yr afon, yr hon sydd yn Uawn fFrydiau chwym, creigian, 
a beis-'fannan ; ond nid ydynt yn -y rhan isaf, lie mae dyfnder dwfr 
ac heb ddim i rwystro badan mawrion i hwylio. Mae yr afon is- 
law Baghdad yn araf, ac mae y llanw yn esgyn yr afon hyd dm- 
gain milldir yn nwch na Bnsrah. Dyna yr nnig wrthwynebiadau, 
ac ni ddygai y rhai hyn berthynas ond k'r amser y byddai yn ofynol 
disgyn ar hyd yr afon. 

Nid oedd modd drwy y dadlenon mwyaf argyhoeddiadol, a'r rhai 
hyn yn cael en cefnogi gan bentwr o arian, i Iwyddo gyd 4 dyfr- 
glwydwyr Mosnl, 1 wnenthnr y cyfryw ddyfrglwydi ag oedd eisian 
arnaf, tn ag at hwylio ar hyd yr afon. Ond trwy gynnorthwyon 
Mr. Hector, cafwyd dyn yn Baghdad, yr hwn a ddy wedodd ei fod 
ef yn foddlon i wnenthnr yr aberth a dybid yn gyffredinol ei fod 
yn dwyn perthynas 4'r cynnygiad. Yr oedd hwn mewn dyled am 
lawer o arian, a chan fod ganddo nifer liosog a grwyn yn ddiddef- 
nydd, dewisiai yn hytrach i ymgymmeryd & gorchwyl peryglns, na 
chael ei gloi yng ngharchar am ddyled. 

Gwnaeth Mnllah Ali,— canys y cyfryw oedd enw y dyn hwn, ei 
ymddangosiad yn Nimrond. Canlynwyd ef gan Arabiad bndr, ban- 
ner noeth, sef ei gynnorthwywr i wnenthnr y dyfrglwydi ; ac yn 
gyffelyb i'r rhai a ddilynent ei gelfyddyd ryw ddwy fil o flynydd- 
oedd yn ol, yr oedd ganddo hkv o asynod yn llwythog o grwyn par- 
ed iV defnyddio. Fel brodor pnr o Baghdad, yr oedd wedi 
defnyddio ei hoU gywreinrwydd yn etholiad y defnyddian a gyfan- 
soddent ei ddillad. Ni allasai bod gwell cymmysgedd o liwian nag 
a ddangosid yn ei antari, ei fan tell, a'i bendorch fawr. Dechrenodd 
yn ol yr arferiad, gyd ag araeth hirfaith, gan dystio yn enw y Pro- 
phwyd, na bnasai efe yn cymmeryd y gorchwyl dros nn dyn ar y 



Pek. XII. GWNEUTHURIAD Y DYPRGLWYDI. 291 

ddaear, ag oedd yn gymmerjd drosof fi ; ei fod yn gaethwas ac yn 
aberth i mi, a bod y dyn nad oedd felly, yn waeth nag angbred- 
adyn. Mi dorrais yr araeth gymmediwiol hon yn fer. Tna, yn ol 
y dull cyffredin gyd & golwg ar orchwylion o'r fatb decbreuodd 
wneuthur esgusodion, ac ycbwanegu ei ofynion, a tbaflu anbaws- 
deran ar y fibrdd. Ymwrtbodais a siarad ynghylch y pyngcian hyn, 
ac a ddymunais ar Ibrabim Agba 1 egluro iddo y dull oedd gennyf 
fi i gyflawni fy ngyttundeb, a'i gyfarwyddo i ymostwng i V dyng- 
bedfen, yn gymmaint a bod y cyttundeb wedi ei dystio, a'i fod yn 
bresennol yng ngafael awdurdod rbag pa un ni allai ddiengyd. 

Gwnaetb MuUab Ali amryw gynnygion i wella ei gyttundeb, ac 
ymdrecbai gael gennyf ystyried ei baeddedigaethau yn fwy. Dis- 
gwyliai i'r ymdrecbion byn, o leia^ ycbwanegu swm fwy o wobr. 
0*r diwedd, efe a ymostyngodd i'w dyngbedfen, gan weitbio yn araf, 
gyd ll'i gynnortbwywr, trwy rwymo trawstiau a cbyffion coed & 
gwiail belyg, i wneutbur ystram i'r dyfrglwydi. Yr oedd etto ryw 
anbawsderau a rbwystrau iVgorfod. Yr oedd gan y dyn o Bagbdad 
ei farn yngbylcb adeiladu dyfrglwydi yn gyffredinol, ac yr oedd ei 
fam wedi cael ei sei^ydlu ar ddefodau cyn cof, ac ar draddodiadau ei 
wlad. Yr oedd gennyf finnan fy amcanion, ond ni ellid eu cad- 
amban a'r unrbyw ddadlenon sylweddol. O ganlyniad, gellai nad 
oedd yr bwn ag oedd a pbob prawf o'i ocbr, yn gamsyniadol, yn ei 
waitb yn cyboeddi yn erbyn cynllun, na allwn ddwyn ym mlaen 
dystiolaetb well drosto, na mai bynny oedd fy ewyllys. Ond yn 
gyffelyb i lawer o ddynion eraill a gawsant gam, syrtbiodd yn 
aberth Vr "droit du plus fort," a gorfu amo ar unwaitb abertbu 
rbagfarn ac arferiad. 

Nid oedd gennyf ambeuaetb, na fyddai i^r crwyn, wedi eu Uanw 
& gwynt, 1 gynnal y cerfiadau heb un anbawsdra byd Bagbdad, yr 
byn a gymmerai o wytb ,i ddeg diwmod o b'vOylio dan amgylcb- 
iadau ffafriol. Ond yno yr oedd yn rbaid eu bagor, a'u bail lenwi, 
amgen yn brin y gallasent ddal y pwysai i gyrbaeddyd Busrab. 
Gan nad pa mor ofalus y llenwir y crwyn, mae yr awyr yn diengyd 
yn raddol, ac mae y dyfrglwydi a gludant nwyddau masnacbol, yn 
gorfod aros lawer gwaitb wrtb ddisgyn ar byd yr afon, er mwyn 
i'r dyfrglwydwyr eu bail lenwi. 

Gellai fod yn ddyddorol i'r darllenydd wybod pa fodd y gwneir 
y dyfrglwydi byn, ag sydd yn debygol eu bod wedi cael eu def- 



292 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pbn, XII. 

njddio fel unig glndan masnach, ym mharthan nchaf Mesopotamia 
am lawer o oesau. CnTjn defaid a geifr yn en maintioli, a flingir 
gyd a mor lleied o donriadau ag j bjddo modd^ ac yna sychir a 
pharottoir h"wynt. Gadewir nn twU, drwy yr hwn y chwythir idd- 
ynt er mwyn eu llenwi. Gwneir ystram o drawstian poplyswydd, 
canghennau coed, a chyrs, gymmaint a'r ddyfrglwyd fwriedig, ac 
yna clymmir y crwyn chwythiedig wrthi a gwiail mer-helyg. Mae 
y ddyfrglwyd yn awr yn barod, a llnsgir hi i'r dwfr. Oymmerirgo- 
fal i osod y crwyn a'u gennenau ta ag i fynn, fel os bydd iddynt 
dorri nen ofyn am en hail lenwi, y geUir en cyrhaeddyd yn rhwydd. 
Ar yr ystram goed gosodir bymeidian o nwyddan, ynghyd & medd- 
iannau perthynol i fasnachvyr a theithwyr. Pan fyddo personaa 
o waedoliaeth, nen o gyfoeth yn hwylio lawr ar hyd yr afon, gwneir 
bwthynnod bychain iddynt ar y dyfi^lwyd, a hynny drwy osod 
gorchndd pren iakhl, nen bren gwely y wlad, gyd k chwfl wedi ei 
wnenthnr o gyrs, a brethyn llawban o*r tn mewn iddo. Mae y tram* 
wyedlgion tlottaf yn ymofyn cysgod nen gynhesrwydd, trwy gladda 
eu hnnain ym mhlith y byman a nwyfan eraill, ac eisteddant yn 
amyneddgar, braidd heb syflyd, hyd oni chyrhaeddant ben en taith. 
Clndant gyd k hwjnt/an^l bridd, nen badell 6&a, yn dal tan go- 
losg, a*r hwn y taniant en pibelli, ac y parottoant en coffi a*u hym- 
berth. Yr nnig beiygl i'w ofiii ar yr afon sydd oddifwrth yr Arab- 
iaid ; pa rai, pan fydd y wlad mewn cynnwrf, ydynt bob amser yn 
yspeilio y dyfiglwydi. 

Mae y dyfrglwydwyr yn gwthio ac yn arwain y Uestri anghelfydd 
hyn k phawlian hirion, wrth bennan pa rai y mae ychydig ddaman 
o gorsen holltiedig, wedi en sicrhan. Maent yn fedms yn goch- 
elyd ffrydian yr afon ; a chan eistedd ar y byman, rhwyfant yn 
ddidor, hyd yn oed pan fydd yr haul boethaf. Anfynych yr hwyl- 
iant yn y nos cyn cyrhaeddyd Tekrit, oblegid y creigian ar beis- 
fiinnan, pa rai a geur yn fynych ym mharth nchaf yr afon. Ond pan 
fyddent wedi myned heibio i'r He hwnnw, hwy ymroddant dydd a 
nos i*r firwd araf. Yn amser y Uifogydd yn y gwanwyn, nen 
gwedi.gwlawogydd tiymion, gall dyfrglwydi bychain nofio o Mosul 
i Baghdad mewn ynghylch pedair awr a phedwar ngain ; ond y 
dyfrglwydi mwyaf a dreuliant yn gyffredin o chwech i saith diwm- 
od i hwylio o nn i'r Hall. Pan ddilwythir hwynt, hwy a ddattodir, 
a'r trawstiau, y coed, a'r gwiail a werthir gyd kg elw mawr. Golchir 



Pmc. XII. SYMMUDIAD Y LLEW A'R TARW. 293 

y crwyn, ac wedi hynny hwy a ruglir & chrwyn pomgranadan wedi 
en cnro, er mwyn eu cadw rhag hoUti a phydm. Dygir hwynt yn 
ol, naill ai ar ysgwyddau y dyfrglwydwyr, nen ar asynod, i Mosnl 
a Tekrit, He mae y bobl a hwyliant ar y Tigris yn gyffredin yn arcs. 

Ar yr 20fed o Ebrill, yn fibdns iawn, cyfododd yr afon, a chan 
fod pob peth yn barod gennyf, penderfynais gynnyg arhwylio 
y tarw a'r Hew. Yr oedd y ddan gerfiad wedi cael en gosod yn y 
fath fodd ar drawstiau o goed poplyswydd, fel pan dynnid y geing- 
iaii oddi tanynt, yr ymlithrent byd agos i ganol y ddyfrglwyd. 
Torrwyd glan uchel yr afon hyd onid oedd y llechwedd yn cyr- 
haeddyd i ymyl y dwfr. Irwyd y trawstiau yn dda yn gyntaf, a 
dodwyd dwfrglwyd o cbwecb cant o grwyn gyferbyn &'r tarw, yr 
hwn, wedi symmnd y geingiau ymaith a ddisgynoddi'wle. Trdiben 
i'w attal i ymlithro yn rhy fuan, ac felly i hollti y crwyn drwy bwys 
disymmwth, yr Arabiaid a*i hattalieut k rhaffan, ac felly dodwyd 
ef yn ei le heb unrhyw ddigwyddiad. Yna y Hew a osodwyd ar 
ddwfrglwyd arall oV nn maintioli, gyd &*r an Uwyddiant^ ac ym 
mhen ychydig oriau, yr oedd y ddau gerfiad, ynghyd kg amry w led- 
luniau o'r un adfeilion, wedi eu gwneuthur yn ddiogel, a chyn y nos 
yr oeddynt yn nofio i Basrah. 

Gwedi i orchwylion y dydd fyned heibio, lladdwyd defaid er 
mwyn gwledda Arabiaid Abd-ur-rahman, y rhai a roddasant ei cyn* 
north wy on, ac hefyd i'r gweithwyr. Yr Abou Salmaniaid a ddych-* 
welasant iV pebyll ar ol y tywyll. Cymmerodd Abd-ar-rahman ei 
gennad oddi wrthyf, ac ni chyfarfyddasom ar ol hyn ; symmadodd 
y diwmod nesaf ta a thalaeth Jezirah i chwHio am borfa. Cly wais 
am dano ar fy nhaith i Gaercystenyn. Yr oedd y Kordiaid ag oedd* 
ynt ar ei ffordd, yn achwyn bod ei Iwyth yn ychwanega at ea diad- 
elloedd, drwy feddianna defaid gwasgaredig ea cymmydogion. 
Gwelais lawer o'r Sheikh hwn yn amser fy arosfa yn Nimrond, ac 
er, fel yr hoU Arabiaid, nid oedd ganddo wrthwynebiad i ofyn am 
yr hyn yr oedd rhyw fath o debygolrwydd y bnasai yn ei gael, etto 
yr oedd efe ar y cwbl, yn ddyn cyfeillgar a defnyddiol. 

Ar fore yr 22, yr oedd y dyfrglwydi yn barod, a rhoddais ddwy 
ddafad i'r dyfrglwydwyr i'w lladd ar Ian yr afon, mewn ffordd o 
aberth er diogelu llwyddiant y fordaith. BhannWyd y celeiniau 
megis ag y mae yn briodol ar y cyfryw achlysaron, rhwng y tlod- 
ion. Cadwyd y drydedd ddafad i fod yn fath o ofirwm cymmodol 



294 NINBFEH Al GWEDDILLION. Pen. XU. 

i V lladd ar fedd y Saltan Abd- Allah,— yr hwn a ymddengys ei fod 
yn sant ag sydd yn cyfryngu yn fawr iawn & mordwyad y Tigris, 
yr hwn hefyd a attaliodd yr agerdd-long a elwid yr " Euphrates^" 
a*i dwylaw anghredinol i esgyn yr afon yn uwcb, am iddynt esgen- 
Inso yr aberth defodol. Owedi cyflawni yr boll ddefodau yn ddyled- 
us, cnsanodd Mullah All fy Haw, a chan sefyU ar un o'r dyfrglwydi, 
a nofiodd yn araf ar hyd yr afon, a'r llwytb dan ei ofaL* 

Fel B/g yr oeddwn yn ediych ar ol y dyfrglwydi, hyd onid aeth- 
ant o*r golwg gan nn o'r cenlannan a ymestynai i'r afon, ni allaswn 
lai na meddwl am dynged rbyfedd en Uwythi ; pa rai, oeddynt wedi 
addamo palasau y brenhinoedd Assyriaidd, ac yn wrthddrychau o 
syndod, ac fe allai, wedi bod yn cael eu haddoli gan filoedd ; ac 
wedi cael en claddu am ganrifoedd o dan wyneb tir a droediwyd 
gan y Persiaid dan Cyras, a chan y Groegiaid dan Alecsander, a 
chan yr Arabiaid o dan ganlyniedyddion cyntaf y prophwyd. Yr 
oeddynt yn awr i ymweled &g India, i groesi moroedd pellaf yr 
arddrych Ddeheaol, ac yn y pen draw i gael en gosod yn yr Am- 
gueddfa Brydeinaidd. Pwy a %U antorio i ragddywedyd, pa mor 
ddieithr y terfyn en gyrfa ? 

Gwedi ymadawiad yr Aboa-Salmanaid^ yr oedd gwastadedd 
Nimroud yn anialwch hollol. Daeth ymweliadan minteioedd arf- 
<^ Arabiaid yn fynychach bennydd, ac yn fynych gwyliem hwynt 
o'r crag, fel ag yr oeddynt yn marchogaeth tu a'r brynian am ryw 
yspail, nea ynte yn dycliwelyd yn ol o'u hantariaethau, gan yrra j 
diadel]oedd a'r da yspeilieilig o'n blaen. Tr oeddym yn par- 
haa yn rhy gryfion i'r Bedouiniaid, ond gorfu arnaf osod fy vhf 

• Kid anhebygol Vr bigadail &wr, yr hon yn ol Diodoras Sicnlns (lib. iL o. 1.) 
a ddygwyd i Babilon o Armenia gan Semiramis, i gael ei uofio ar ddyfrglwydi 
a gynhelid gan grwyn, yn yr on cyffelyb fodd ag y trosglwyddais innan gerfiadaa 
Ninefeh i Basrah. Yr oedd yn 130 o droedfeddi o uchder, ac yn 25 o droedfeddi 
petnial wrth y gp^aelod, a chan ei bod wedi cael ei thorn oV graig, ob nad ydyw 
yr hanes wedi cael ei chwyddo, yr oedd yn rhaid bod ei pbwysau yn anferthol 
fawr. Yr anbawsdra mwyaf a all ymddangos, oedd ei rhoddi ar y dyfrglwyd ; 
cod gellid gwneuthur hynny drwy dduU rbwydd. — Sef rhoddi y trawstiau a fliir- 
flent yr ystram goed, a sicrhau y crwyn dan y bigadail, mewn rhyw le sych a 
orlifid gao y gorlifiad blynyddol, Pan ddechreuai y dwfr gyfodi, a symxnud y 
pridd yn raddol o dan y crwyn, gellid yn bawdd eu Uanw k gwynt ; a phan gyr« 
haeddai y dwfr y dyfiglwyd, hwy gyfodent y bigadail, yr hon gwedi hyn a ellid 
nofio i ganol yr afon. Buaswn yn cymmeryd y ffordd hon i symmud y llewod a*r 
teirw mwyaf, pe buasai yn ofynol i mi iV hanfon i Busrah heb fod gennyf lyw 
gynllun peiriannol i arhwylio pwysan mor fawr drwy ddull hawddacb. 



Pen. XII. DARLUNIAD CYFFREDINOL O'R ADPEILION. 295 

mewn cyflwr eithaf cadarn ; a chadw gwjlwjr oddi amgjlch fy 
nherfyn9.u yn y nos, er mwyn gochelyd ymosodiad disymmwth. Yr 
oedd y Jebonriaid yn agored i golledion parhans, mewn ffordd o 
asynod^ neu ddodrefn pabell, am fod y wlad yn agored i grach-ladron^ 
pa rai a ddenent allan o'u cuddfeydd, ac a grwydrent yma a thraw 
fel jacaliaid wedi'r tywyll. Nid oedd dim yn rhy fychan, neu yn 
rhy ddiwerth i ddiengyd rhag en sylw. Dihunid fi braidd bob nos 
gan waeddi, neu swn saethu, a chynhyrfid yr holl wersyllfa oblegid 
bod crochan eiydd, neu hen sach yd wedi myned ar ddifangcoll. 
Bum i mor ffodus a diengyd rhag eu hanrheithiadau. 

Cynhyddai ofnau y Jebouriaid oblegid niferi y minteioedd ys- 
peilgar, ac o'r diwedd pan ymosodwyd ar wersyllfa fechan Arab- 
aidd, o fewn golwg i Nimroud, gan fintai o farchogion Aneyzaidd, 
pa rai a lofruddiasant amryw o'r trigolion, ac a gymmerasant 
ymaith y defaid a'r da ; y gweithwyr fel corph, a wrthdystiasant 
yn erbyn aros ym mhellach mewn cynmiydogaeth mor beryglus. 
Nid oedd modd yn hwy i'w cadw ynghyd, a phenderfynais gan 
hynny derfynu y cloddiadau. 

Dechreuais gan hynny i guddio k phridd y parthau hynny o'r ad- 
feilion oeddynt yn parhau i fod yn agored, yn ol y cyfarwyddiadau 
a dderbyniais oddi wrth ymddiriedolwyr yr Amgueddfa Brydein- 
aidd. Pe buasai y cerfiadau lliosog a adewid ar ol, yn cael eu 
gadael heb eu cuddio er mwyn eu diogelu, buasent yn dioddef, nid 
yn unig oddi wrth yr awyr, ond oddi wrth biccellau a ffyn cnwp- 
paog yr Arabiaid, pa rai ydynt bob amser yn barod i daro allan 
lygaid, ac ym mhob modd i anurddo eilunod yr anghredinwyr. Y 
pridd a'r ysgarthion, a symmudwyd wrth agor yr adeilad, a ddyg- 
wyd yn ol yn bresennol mewn basgedi, ac a daflwyd i'r ystafelloedd, 
ac a grugiwyd ar y llechau hyd oni chuddiwyd y cwbl. 

Ond cyn gadael Nimroud ac ail-gladdu ei phalasau, dymunwn 
arwain y darllenydd unwaith yn ychwaneg drwy adfeilion y prif 
balas, ac i drosglwyddo drychfeddwl mor gywir ag y gallaf am y 
neuaddau a'r ystafelloed a agorwyd. Bydded i ni ddychymygu ein 
hunain yn myned allan o'm pabell yn gyfagos i'r pentref ar y 
gwastadedd. Wrth ddynesu at y crug, ni welir ol adeilad^ ond yn 
unig bwthyn bychan gorchuddiedig & chyrs, wedi ei adeiladu er 
mwyn fy ngweithwyr Chaldaeaidd. Yr ydym yn esgyn y bryn 
gwneuthuredig hwn, ond etto heb weled dim adfeilion, na charreg 



296 NINEFEH Al QWEDDILUON. Pen. XIU 

aJlan o'r ddaear. Nid oes o'n blaen ond esgynlawr gwastad llydan, 
fe allai, yn orchuddiedig gan gynnyrch toreithiog o haidi}, nen fe 
allai, yn felyn a Uosgedig, heb gymmaint a dalen i V gweled, ond 
ambell dassw teneu o ddrain y camel. Tyrrau duon isel, yn cael en. 
hamgylchynu gan f&n goed k phorfa gras, a cholofn deneu o fwg yn 
dyrchafu o*u canol| ydynt wasgaredig yma a thraw. Dyna bebyll 
yr Arabiaid ; ac ychydig o hen fenywaid tlawd ydynt yn ym- 
lusgo oddi amgylch iddynt, yn crynhol dom y camelod, neu frigan 
sychiou. Un neu ddwy o ferched, o gerddediad cryf, ac yn eu syth, 
ydynt ym mron a chyrhaeddyd pen y crag, a'n hystenau dwfr ar eu 
bysgwyddau, neu syppyn o f^n goed ar eu pennau. Ar bob ochr i 
ni, yn dyfod allan o*r ddaear, gwelir rhesau hirion o ddynion* o ed- 
rychiad gwyllt ; eu gwallt yn annhrefnus, a'u cluniau yn y golwg 
oblegid eu ciysau rhyddion ; rhai yn neidio ac yn crychlammu, ac 
yn rhedeg yma a thraw gan waeddi fel gwallgofiaid. Fob un yn 
dwyn ei fasged, ac fel ag y mae yn cyrhaeddyd ymyl y crug, neu. 
Tjvr fan cyfleus cyfagos, yn arllwys ei chynhwysiad, ac wrth bynny 
cwmmwl o Iwch yn dyrchafu. Yna y mae efe yn dychwelyd mor 
fiian ag a gall, gan ddawnsio a gwaeddi fel o'r blaen, a throi ei fasg- 
ed oddi amgylch ei ben. Mae efe etto yn myned o'r golwg yn ym- 
ysgaroedd y ddaear, o ba le y daeth allan. Y rhai hyn ydynt y 
y gweithwyr sydd yn symmud yr ysgarthion o'r adfeilion. 

Nyni a ddisgynwn i'r brif ffos, ar risiau wedi eu torri yn y 
pridd yn anghelfydd, yn gyfagos i wyneb Gorllewinol y crug. Fel 
ag yr ydymyn dynesu atti, nyni a gawn fintai o Arabiaid ar ei pen- 
liniau yn syllu yn ddyfal ar ryw beth islaw iddynt. Fob un yn dal 
ei biccell hir yn un Haw, a thussw o bluf yr estrys ar ei phen ; ac 
yn y Hall gebystr ei gaseg, yr hon a safa yn amyneddgar o'r tu ol. 
Y fintai hon a gynnwysa Sheikh Bedouinaidd o'r anialwch, a'i gan- 
Jynwyr ; pa rai, wedi clywed adroddiadau dieithr am ryfeddodau 
Nimroud, a ddaethant daith amryw ddiwmodau, er mwyn sym- 
mud ymaith eu hamheuon, a boddloni eu cywreinrwydd. Efe 
a gyfyd wrth glywed ein dynesiad, ac os byddwn am ochelyd cof- 
leidiad estron brwnt iawn, gwell 1 ni ar unwaith frysio i'r ffosydd. 

Nyni a disgynwn ynghylch ugain troedfedd, ac yn ddisymmwth 
a gawn ein hunain rhwng p^r o lewod anferthol, adeiniog a phen- 
dynol, yn ffiirfio y porth. Yr ydwyf yn barod wedi darlunio fy 
nheimladau pan yn syllu am y tro cyntaf ar yr arluniau mawreddog 



Pen. XIL DARLUNIAD CYPFREDINOL O'R ADPEILION. 297 

hjn. Buasai teimladaa y darllenjdd, j mae jn debjgol, yn o gy- 
ffelyb, yn neillduol, pan adgofiai, fod Ezeciel, Jonah, ac eraill o'r 
prophwydi, wedi sefyll ger eu bron, a Sennacherib wedi ym- 
grymmu o'u blaen ; ac, fe allai, fod hyd yn oed y patriarch Abra* 
ham ei hun wedi bod yn edrych amynt. 

Yn y droellfa dan ddaearol a gyrhaeddasom, mae y cwbl yn 
drafferth a chymmysgedd. Arabiaid yn rhedeg jrma ac accw ; rhai 
yn cludo basgedi llawn o bridd, a rhai yn clndo ystenau dwfr iV 
cymdeithion. Y Chaldaeaid, neu y Tiyariaid, yn eu gwisgoedd 
rhesog a'i cappannan pigyrnaidd yn cloddio a'u ceibiau blaenfain 
i'r pridd clydiog, ac yn cyfodi cwmmwl tew o Iwch gyd a phob er- 
gyd. Gellir clywed tonau gwylltion peroriaeth Gurdaidd, yn dyfod 
yn achlysnrol o barth pellennig o'r adfeilion, ac os sylwid amynt 
gan y gweithwyr, yr Arabiaid a unent eu Ueisiau mewn cyd-gerdd, 
a ddyrchent eu oad-floedd, ac a weithient gyd ig egni adnewyddol, 
Gan adael o'r tu ol i ni ystafell fechan, ag mae ei cherfiadau yn nod- 
edig yn niffygion eu gorpheniadau, ac yn dra anghelfydd yng nghy n- 
Hun yr addumiadau, yr ydym yn myned oddi rhwng y llewod ad- 
einiog, ac yn myned i weddillion y brif neuadd. bob tu i ni y 
mae arluniau adeiniog anferthfawr ; rhai k phennau eryrod, eraill 
a phennau hollol ddynol, yn dwyn arwyddion dirgeledig yn eu 
dwylaw. Y mae un o honynt wedi syrthio am draws y cyntedd, 
ac nid oes ond prin ddigon o le i ymlusgo oddi tano. O'r tu hwnt 
i'r porth hwn mae arlun adeiniog, a dwy lech gyd a lledluniau ; 
ond y maent wedi cael eu niweidio i'r fath raddau, fel mae yn brin 
y gellir olrhain y cynlluniau arnynt. Yn nes ym mlaen, nid oes un- 
rhy w olion mur, er fod ffos ddofn gwedi cael ei hagor. Nid oes 
dim yn arcs o'r mur ar yr ochr arall i'r neuadd, ac ni welir ond 
mur uchel o bridd. Wrth edrych gyd i manyldeb amo, gellir cael 
olion gwaith maen ; ac yr ydym yn fuan yn cael mai cyfanwaith 
ydyw, wedi ei adeiladu o glai heb ei grasu, o'r un lliw yn bresen- 
nol a'r pridd oddi amgylch iddo, ac y mae yn anhawdd ei wahan- 
iaethu oddi wrth y pridd. 

Y llechau gleinfaen a syrthiasant o'u sefyllfa wreiddiol, a gyfod- 
wyd ; ac yr ydym yn cerdded ynghanol dyrysfa o ledluniau 
hychain, yn arddangos cerbydau, marchogion, brwydrau, a gwar* 
chaeedigaethau. Fe allai, bod y gweithwyr ynghylch cyfodi Uech 
am y tro cyntaf ; yr ydym ninnau yn edrych gyd & chywreinrwydd 



298 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. XII. 

mawr, pa beth yn newydd a geir mewn banes Assyriaidd, neu pa 
ddefod anadDabyddns, neu grefjddol, a ellai gael ei hegluro gan y 
cerfiad odd! tanodd. 

Gwedi cerdded yngbylcb cant o droedfeddi ym mhlith y colofnau 
gwasgaredig byn o ben banesyddiaetb a cbelfyddyd, yr ydym yn 
cyrhaeddyd drws a ffurfir gan deirw adeiniog anferthfawr, mewn 
carreg galcb felen. Mae un o bbnynt etto yn gyfan : ond y mae ei 
gydymaitb wedi syrtbio, ac wedi torn yn amryw ddarnau, — ^mae 
y pen dynol mawr wrth ein traed. ' 

Yr ydym yn myned ym mlaen beb droi i'r partb bwnnw o'r ad- 
eilad i ba un y mae y portb bwn yn arwain. O'r tu bwnt iddo yr 
ydym yn gweled arlun adeiniog arall, yn dal blodeuyn byfryd yn 
ei law, ac mewn ymddangosgiad yn ei gyflwyno fel oflfrwm i'r tarw 
adeiniog. Yn gyfagos i'r cerfiad bwn, yr ydoedd cyfres berffaith o 
ledluniau wedi eu gorpben yn destlus. Yna mae y brenhin, yn 
lladd y Hew a'r tarw gwyllt ; yngbanol brwydrau a gwarcbaeedig- 
aethau ; ac yn derbyn fel caetbion bennaetbiaid pobl orchfygedig. 
Yr ydym yn awr wedi cyrbaeddyd pen draw y neuadd, ac yn gwel- 
ed o'n blaen gerfiad cywrain a bardd, yn arddangos dau frenbio, 
yn sefyll o dan arwyddlun y Duw gorucbaf, ac arlun iau adeiniog 
yn gweinyddu arnynt. Rhyngddynt y mae y pren cyssegredig. O 
flaen y lledlun bwn, mae yr esgynlawr o gerrig mawr, ar yr bwn, yn 
y dyddiau gynt y dicbon bod gorsedd y brenbin Assyriaidd yn cael ei 
i gosod, pan y derbyniai efe ei gaetbion gelynol, neu ei wjr llys. 

Fel ag yr ydym yn syllu ar y cerfiadau bynod byn, mae darluniad 
Ezeciel yn taro ein meddyliau yn fywiog. Y propbwyd bwn, pan 
yn dangos yn gysgodol y llygredigaetbau a ymlusgent i gyfundraeth 
grefyddol yr luddewon, a'r arferion eilunaddolgar a fentbyciasent 
oddi wrth genbedloedd dieitbr, a'r rbai y daethant yn adnabyddus, 
a ddarlunia ddylanwad yr Assyriaid fel byn. " Canys pan welodd 
wfr wedi eu llunio ar y pared, delwau y Chaldaeaid wedi eu Uunio 
k fermilion, wedi eu gwregysu & gwregys am eu llwynau, yn rba- 
gori mewn lliwiau am eu pennau, mewn golwg yn dywysogion oil, 
o ddull raeibion Babilon yn Chaldgea, tir eu genedigaetb."* Mae y 

* Pennod xxiii. 14, 15. Cyfieithiad Uythrennol yr ymadroddioD nodedig hyn 
sydd fel y canlyn ; — " hi a welodd wyr o wneutJmriad cerfiedig (neu liwiedig) 
ar y mur, cyffelybrwydd y Chaldaeaid, arluniedig (neu gerfiedig) mewn shasbar 
(x)chre coch, neu fermilion ;) wedi eu gwregysu a gwregys am eu llwynaa, a 



Tms. XII. DARLUNIAD CYFFREDINOL O'R ADFEILION. 299 

prophwyd yn prophwydo ar lennydd y Chebar, neu Khabonr, yng 
nghymmyd<^eth uniongyrchol Ninefeh, cyn dinystr y brif ddinas 
Aasyriaidd, yr hyn, y mae yn debygol a welodd y prophwyd. Y 
mae yn nodi allan addumiadau drudfawr penwisgoedd y brenhin- 
oedd cerfledig, ac mae yn amlwg ei fod yn cyfeirio at gyffredinol- 
rwjdd y lliw coch hwnnw, gweddillion pa un sydd mor gyffredin 
yn adfeilion Nimroad a Ehorsabad. Ac ni all y tebygolrwydd 
rhwng yr Arluniau arwyddol a arddangosir ar y nrnrian, a'r rhai 
a welwyd gan l^eciel yn ei wcledigaeth, fethn a tharo ein meddyl- 
iaii. Yn gymmaint a bod y prophwyd ■wedi gweJed y palasan Aa- 
syriaidd, ynghyd &'n delwan dirgeledigaetbol, a'u trwsiad gorwyoh, 
J mae yn debygol lawn, pan ag yr oedd yn ymgynnyg at gysgodi 
rhyw briodoliacthau dwyfoi neillduol, ynghyd k darlunio y gogon- 
iaot dwyfoi, ei fod jn defnyddio dullian, ag oeddynt nid yn unig yn 
adnabyddua iddo ef ei bun, ond hefyd i'r bob! a annerchid ganddo, 
y rhai, fel efe ei hun, oeddynt gaethion yn nhir Assyria. Cymmerai 
efe y pedwar creadur byw, a phedwar wyneb i bob un, a phed&ir 
aden, a dwylavi dt/tt oddi tan yr ade^dd, ar ea pedatr gsUys ; yr 



Cyagodlun or Duwdod. 

vyneban oeddynt wyneb dyn, Hew, ych, ac eryr ; — y pedwar crea- 
adur a welir yn barbaus ar y muriau oerfiedig, — ac yn eu hymyl yr 
oedd olwyn. ymddangosiad yr hon oedd, " olwyn ynghanol olwyn."t 
A all yr olwyn ton ddim a bod y cylch adeiniog, neu y bellen, yr 
bon a cbwiflai uwcb ben y brenhinoedd, ac a gysgodai dduwdod 
gorucbaf y genedl Assyriaidd ) 

Ar y tu aewy i'r lledlnn mawr ym mhen dwyreiniol y nenadd, 
y mae y bedwaredd fynedfa allan, yr hon a Surfir gan b£lr arall o 

phmaUgoedd jagwjdedig Uiwiedig ar eu pennau, a golwg tywjBOgion amynt 
oil, GjffBl;bcw;dd meibtan B^el-CbaJdxa, tir en gaaedigaetb." 
t E^edel, i. 16. 



300 NINEPEHA'IGWEDDILLION. Pen. Xll. 

lewod. Yr ydym yn myned rhyngddynt, ac yn sefyll ar ymyl ceu- 
nant dwfn, i'r Gogledd o'r hwn yr ymgyfyd, ym mhell uwch ein 
pennau, y pigwm nchel. Arluniau caethion yn dwyn treth, — clust- 
dJysau, breichledan, a mwngciod, — sydd gerfiedig ar y muriau ; a 
dau darw mawr, ynghyd & dau arlun adeiniog uwchlaw pedair 
troedfedd ar ddeg o uchder, sydd ar eu gorwedd ar y llawr. 

Yn gymmaint a bod y ceunant yn cylchynu yr adfeilion ar y tu 
hwn, rhaid i ni ddychwelyd at y teirw melynion. Y cyntedd a 
ffurfir ganddynt hwy, a'n harweinia i ystafell fawr a amgylchynir 
gan arlaniau pen eryr ; ar un pen iddi y mae drws a "wylir gan 
ddau offeiriad, neu ddan dduw ; ac yn y canol^ borth arall gyd a 
tharw adeiniog. Gan nad i ba ffordd y trown, yr ydym ynghanol 
nythaid o ystafelloedd ; ac heb fod yn gydnabyddus a drysan y He, 
coUwn ein ffordd yn y ddyrysfa. Y pentwr ysgarthion a adewid 
yn gyffredin ynghanol yr ystafelloedd, ac felly y mae yr hoU glodd- 
iadau yn gymmysgedig o nifer o dramwyfeydd culion, wedi eu 
pedrongin un ochr i llechau gleinfaen ; a*r ocbr arall gan fur uchel 
o bridd, ac wedi ei banner gladdu yma ac accw, gellir gweled cawg 
drylliedig, neu briddfaen wedi ei liwio yn glaerwych. Gallem 
grwydro drwy yr orielau hyn am awr neu ddwy, i edrych ar y cerf- 
iadau rhyfeddol, neu ar yr argraphiadau lliosog a*u hamgylchynant. 
Yma y cyfarfyddwn a rhesau hirion o frenhinoedd, ac eunuchiaid, 
ac oflfeiriaid yn gweinyddu arnynt, — ^tair rhes o arluniau adeiniog, 
yn dwyn cymynnau y iffawydd ac arwyddion crefyddol, ac yn ym- 
ddangos megis mewn addoliad ger bron y pren dirgeledigaethoL 
Cynteddau eraill, flfurfiedig o lewod a theirw adeiniog, a'n harwein* 
iant i ystafelloedd newyddion. Ym mhob un o honynt y mae 
gwrthddrychau newyddion o ryfeddod a chywreinrwydd. O'r di- 
wedd, wedi blino, yr ydym yn myned allan o'r adeilad claddedig, 
drwy fynedfa ar yr ochr gyferbyn a'r hon yr aethom mewn, ac yr 
ydym etto yn sefyll ar yr esgylawr noeth. Yn ofer yr edrych wn 
oddi amgylch am unrhyw olion o'r gweddillion rhyfeddol oeddym 
newydd weled, ac ym mron a chael ein tueddu i gredu ein bod 
wedi breuddwydio breuddwyd, neu wedi bod yn gwrando ar ry w 
chwedl Ddwyreiniol. 

Bydd i rai, ag y dichon iddynt droedio ar y llannerch pan fyddo 
y borfa wedi tyfu dros y palasau Assyriaidd, mewn gwirionedd 
ammeu, nad wyf ond wedi adrodd gweledigaeth. 



Pbs. xiii. ymadawiad a nimroud. 301 



PENNOD XIII. 



Ymadawiad a Nimeoitd. — Cloddiadau tn Koutunjik. — Dasgaitftddiad Nrxtadd. 

— LlEDLUNIAV. — DARLUNIAD CYFFEBDINOL 0*R CeBFIADAU. — Y ClODDIADAU A DDTG- 

WTO TM MLAEN GAN Mr. BoSS.— Ei DdARGANFTDDIADAU.— Y LLBCH GeRFIBDIG A*B 

BXDDFAEN.— PaROTTOADAU I DDYCQWELYD I GaBRCYSTBNTN.— YmADAKL A MOSUL. 



Llanwyd yr ystafelloedd yn Nimroud k phridd, a'r cerfiadan un- 
waith yn ychwaneg a guddiwyd oddi wrth lygad dyn. Yr oedd y 
wlad amgylchynol yn myned yn fwy peryglus o ddydd i ddydd 
oblegid hyntiau Arabiaid yr anialwcb, y rbai yn awr a ddechreu- 
asant wersyllu hyd yn oed ar lennydd y Tigris. Yr oedd gan hynny 
yn amser i ymadael a*r pentref. Yn gymmaint a bod swm fechan 
o arian yn aros gennyf heb ei threulio, penderfynais ei defnyddio 
at chwilio y gweddillion gyferbyn a Mosul ; yn neillduol crug 
mawr Kouyunjik. Er fod ymchwiliadau by chain wedi cael eu 
gwneuthur yn barod yno, nid oeddwn hyd yma wedi cael amser iV 
harolygu fy bun, ac ni ellir ymddiried y cyfryw ymchwiliadau i 
frodorion y tir. Y mae yn wybodus bod dinas o ryw faintioli, yn 
cynnrychioli hen Ninefeh, er agos i gwymp yr Ymerodraeth Assyr- 
iaidd, wedi bod yn sefyll ar lennydd y Tigris yn y parth hwn o'i 
rhedegfa, er nad oedd y cyfryw ddinas mwyach yn orsaf y lly wodr- 
aeth. Dichon nad oedd y ddinas ddiweddar wedi cael ei hadeiladu 
ar adfeilion yr hen ddinas ; ond yr oedd yn ddiamheuol yn sefyll 
yn ei chymmydogaeth, naill ai o'r tu dwyreiniol i'r afon, neu ar y 
tu gorllewinol, fel y ddinas ddiweddar Mosul. Yr oedd y llechau 
ag oeddynt unwaith yn wynebu yr hen balasau, ac yn guddiedig o 
dan y crugiau pridd, yn fynych wedi cael eu gwneuthur yn amlwg 
drwy digwyddiad, neu drwy ymofyniad. Y rhai hynny ag oeddynt 



302 NINEFEH A'l GWEDDILLION. Pen. XIII. 

yn byw yn y gymmydogaeth, a gawsant allan yn fuan bod yr ad- 
feilion yn cynnwys defnyddiau dihyspydd at adeiladu. Cloddid j 
gleinfaen allan iV ddefnyddio naill ai at adeiladu tai, neu iV losgi 
yn galch. Ychydig o flynyddoedd yn ol, darganfyddwyd lledlun yn 
an parth o'r adeilad, pan yr oeddid yn chwilio am gerrig i adgy- 
weirio pont Dichon bod symmudiad llechau a dinystr cerfiadau 
wedi myned ym mlaen am oesan i'r unrhy w ddibenion. Yr oedd 
achos i ammeu pa nn a oedd nnrhyw adeilad yn Konynnjik, ond 
mewn cyflwr ammherffaith. Gwyddwn fod o dan y pentref, lie yr 
oedd bedd y prophwyd Jonah, weddillion o werth, ac fe allai, mor 
gyfein a gweddillion Nimroud. Mae y rhai hyn yn ddyledus am eu 
cadwraeth er yr oesau mwyaf pellennig, i'r bedd a'r pentref sydd 
uwch law iddynt. Rhannau o gerfiadau ac argraphiadan, a gaed yn 
fynych, pan ag yr oedd trigolion y pentref yn gosod seilian en ban- 
neddan, a phan berodd All Basba o Baghdad i ffynnon gael ei 
chloddio at wasanaeth y deml Fahommedaidd, darganfyddwyd par 
o deirw adeiniog yn ddwfn lawn dan donnen y tir. .Ond rhwystr- 
odd rhagfarn pobl Mosul unrhy w gynnygiad 1 chwilio llannerch a 
berchid mor fawr am ei sancteiddrwydd. 

Gan fod palasau Nimroud ym mhell oddi wrth un dref fawr, 
wedi iddynt unwaith gael eu claddu, gadawyd hwynt yn eu carn- 
eddau. Nid ymddengys bod un lie o enwogrwydd ar ol cwymp yr 
Ymerodraeth, wedi ymddyrchafii yn agos attynt ond Selemiyeh. 
Mae y pentref hwn dair milldir o'r adfeilion, ac nid oes unrhy w 
weddillion yn agos iddo, i brofi ei fod er y cyfnod Assyriaidd yn 
ddim ond tref farchnad fechan. Gellir casglu nad agorwyd erioed 
ddim grug mawr Nimroud, nac i'r hyn a gynhwysai gael eu cludo 
ymaith at adeiladau, er dinystr y palas diweddaf ; ond pan ddarfu 
i Basha Mosul gynnyg symmud un neu ddwy lech i adgyweirio 
bedd sant Mussulmanaidd* 

Ni all, yn ol fy meddwl i, fod unrhyw amheuaeth, nad oedd yr 
adeiladau a hanfodant yn Nimroud, Kouyunjik, a Khorsabad, ar nn 
amser yn ffurfio rhan o'r unrhyw ddinas fawr. Yr oedd pob un 
o'r p?ilasau-temlog (canys felly yr ymddangosant) yn ganolbwynt 
parth neillduol, ac wedi eu hadeiladu ar amserau gwahanol, ac ar- 
nynt enwau gwahanol. Canys ar y llechau argraphedig, yr ydym 
yn cael enwau gwahanol yn perthyn i'r lleoedd y deilliasant o 
tonynt j si,c mae hyn yn egluro yr enwau Mespila a Larisa, a roddir 



t>EN. Xin. MAINTIOLI NINEPEH. 303 

gan Xenophon i adfeilion Kouynnjik a Nimroud, a'r enw Eforita a 
roddir i'r palas yn yr hwn y darfu i Saracus, y diweddaf o'r bren- 
hinoedd Assyriaidd, ladd ei hun, yn ol fel y dywedir. Yr oedd pob 
parth, a fuont un amser yn breswylfeydd brenhinol, yn cael ei am- 
gylchynu gan fur ac ymddiffynfeydd, ac a gynhwysai, fel y mae yn 
debygol, diroedd hela a gerddi, yn hytrach na phreswylfeydd i fy w 
ynddynt. Ymdebygent i baradwysan, neu hyddganau y brenhin- 
oedd Persiaidd diweddaf. Yr oedd y cyfwng rhwng y parthau hyn, 
yn dai neillduol yn sefyll ynghanol gerddi, perllannau, a thir llafur. 
Ni wn am un flfordd arall i gymmodi hanesion unfrydol yr hen 
haneswyr, yn gystal a'r haneswyr ysprydoledig, gyd k golwg ar 
faintioli Ninefeh ; neu i egluro y iFaith fod pob un o'r adeiladau a 
chwiliwyd yn ddyledus am eu seiliad i wahanol frenhinoedd, ac nad 
oes unrhyw weddillion, nac yn Kouyunjik neu Khorsabad, o'r un 
cyfnod boreuol ag adeiladau Nimroud. Maintioli y cytetig yn ol 
Diodorus Siculus, ydoedd 160 o stadia dwy hochr hwyaf y petrual, 
a 90 y rhai byraf ; y petryal yn 480 stadia, neu ynghylch 60 mill- 
dir. Mae Jonah yn ei galw " yn ddinas fawr iawn o daith tri di- 
■wrnod ;" a nifer y trigolion, y rhai ni wyddent wahaniaeth rhwng 
eu ilaw ddeheu na'u Haw aswy, yn ugain mil* Y mae yh dra 
nodedig bod taith "tri diwmod" yn cydweddu mor gywir k thrugain 
milldir y Daearyddwr; a bod y petrual a flfurfiirgan yr adfeilion 
mawr ar Ian Ddwyreiniol y Tigris, a chymmeryd Nimroud, a Kou- 
yunjik, Khorsabad, a Karamless fel pedair congl, yn rhoddi yn agos 
yr un faintioli.t Nid oedd y rhannau amddiffynedig hyn oil yn 
amgylchynedig gan un mur; ac y mae yn debygol, pan fyddai 

* Mae amity w feddyliau wedi cael eu rhoddi i'r dywediad hwn. Meddylia 
rhai mai plant bychain a feddylir, y rhai a wnaent fynu un rhan o bump o^r bob- 
logaeth, a^r hoU boblogaeth yn ol y cyfrif hwn a wnelai chwech can mil. Eraill 
a feddyliant mai eyfeiriad at anwybodaeth gyffredinol y trigolion ydyw ystyr yr 
ymadrodd. 

+ Mae y pellder o Kouyunjik i Nimroud ynghylch deunaw milldir ; y pellder 
o Nimroud i Karamles ynghylch deuddeg ; a'r ochrau cyferbyniol i'r petrual 
o'r unrby w bellder ; ac y mae y mesuriadau hyn yn cyttuno yn hollol k phetrual 
estynedig Diodorus. Ugain milldir ydyw taith diwrnod yn y Dwyrain, ac y mae 
gennym yn gywir daith diwrnod i amgylchyniad y ddinas. Mae y cyd-daraw- 
iadau hyn yn dra nodedig. O'r tu mewn i'r He hwn yr ymladdwyd y frwydr 
fawr rhwng Heraclius a Rhazates (B.A. 27.) *' Y ddinas, ac hyd yn oed adfeil- 
ion y ddinas sydd allan o'r golwg er ys amser hir ; yr oedd y lie gwag yn rhoddi 
maes digou helaeth i weithrediadau y ddwy fyddin.'' Gibbon's Decline and Fail^ 
ch. xlyi. 



304 NINEPEH Al GWEDDILUON. Pen. XIIl. 

y ddinas yn cael ei gwarchae, bod pobl j UanneTchati a'r maesdrefi 
yn rhedeg am ddiogelwch i'r gwahanol amddiflfynfeydd mewnol. 

Ymddengys oddi wrth y colofhaa sydd yn aros, bod y ddinas 
wedi cael ei seilio yn wreiddiol ar y llannerch ag y mae gweddill- 
ion presennol Nimroud arni. Ni allasid cael gwell man na'r Delta 
a ffurfir gan gyssylltiad y ddwy afon fawr, sef y Tigris a'r Zab. Y 
palas Qogledd Orllewinol oedd y cyntaf aadeiladwyd ; brenhinoedd 
dilynol a ychwanegasant y palas canol ; ac adeiladau eraill a ym« 
gyfodasant wrth ei ochr. Fel ag yr oedd y boblogaeth yn cyn- 
hyddu, a chenhedloedd gorchfygedig, fel y Samariaid, yn cael en 
dwyn o diroedd pell, a chael en sefydlu oddi amgylch y brif ddinas, 
yr oedd maintioli y ddinas yn cynhyddu hefyd Pan fyddai bren- 
bin yn sefydlu llinach newydd, neu am barhau ei enwogrwydd, 
a chofresu ei fiiddugoliaethau, ddetholai fan newydd i adeiladn 
palas amo. A'r ddinas gan ymhelaethn beunydd fel hyn, a gym- 
merodd yr boll adeiladau hyn yn raddol o fewn ei chylcb. Fel hyn 
mae Nimroud yn cynddrychioli hen orsaf Ninefeh. Mab adeilad- 
ydd y palas hynaf a seiliodd adeilad newydd yn Baasbiekhah. Ym 
mhell ar ol hjn, ac mewn cyfnod diweddarach, y brenbinoedd a 
ganlynas&nt a adeiladasant eu palasau temlog yn Khorsabad a 
Kouyunjik. Ei hanedigion a ddychwelasant i Nimroud, prif-adeil- 
adau pa un a adawyd i ddadfeilio, ac fe allai, yn barod wedi cael 
eu cuddio gan adfeilion ac ysgarthion. Yr oedd y ddinas yn awr 
wedi cyrhaeddyd y maintioli a nodid iddi gan ddaearydd wyr Groeg- 
aidd, a chan yr Ysgrythyrau Sanctaidd. Y preswylfeydd brenbinol 
lliosog, a amgylchynid gan erddi a chaeau, o'r tu mewn i fdriau 
ymddiffynnol, a phob parth yn adnabyddus wrth enw gwahanol, a 
ffurfiai, y cwbl gyd a'u gilydd, ddinas fawr Ninefeh. 

Nid gorchwyl s^hawdd ydy w rhoddi cyfrif am y preswylfeydd a 
aethant o'r golwg yn y llannerchau rhwng y palasau. Nid oeddynt, 
fe allai, ond ychydig yn Well na'r bwthynnod perthynol i breswyl- 
yddion y tir, ac yn gyflfelyb iddynt, wedi eu gwneuthur yn hollol o 
bridfeini crasedig yn yr haul. Mor gynted ag y syrthient i adfeil- 
iad, yr oedd y defnyddiau o ba rai yr adeiladwyd hwynt yn cael eu 
cyd-gymmysgu a'r pridd, ac ym mhen ychydig o flynyddoedd, 
braidd y gwelid eu holion. Ac fel hyn, pan adewir pentref yn bre- 
sennol yn Assyria, ni welir ei olion ond mewn crug ar y gwastad- 
edd. Ond y mae digon o olion yn bresennol i ddangos bod adeiladau 



Pen. Xin. MAINT NINEPEH. 306 

unwaith yn wasgaredig dros y lie a ddarluniwyd gennyf ; canys 
nid oes braidd lafurwr ag sydd wedi aredig y tir, nad ydyw wedi 
cael olion preswylfeydd blaenorol dan y cwysau. Mae y colofnau 
' mwyaf a phwysiccaf, yn cael eu harddangos yn gyflawn yn y crug- 
iau Uiosog ag sydd yn wasgaredig ar wyneb y tir. Ac y mae yn 
rhaid cofio y buasai hyd yn oed y palasau wedi aros heb eu dargan- 
fod, ond fel ag yr oedd y gleinfaen yn nodi allan y muriau. 

Ni allaf roddi hanes drwy unrhyw ffordd arall, am yr boll adfeil- 
ion a ddarlunir gyd k golwg ar sail Ninefeh, heb law i ni dybied 
bod mwy nag un ddinas o'r enw hwnnw; a bod y ddinas ddiweddaf 
wedi cael ei hadeiladu ar seiliau yr hen ddinas a ddinystriwyd. Os 
fel hyn, dichon bod Nimroud a Konynnjik yn arddangos Ninefeh 
mewn gwahanol gyfnodau. Ni ellir ystyried y maintioli a roddais 
i'r ddinas yn rhy fawr, yn amser ei llwyddiant mwyaf, pan ystyrir 
natur y dinasoedd dwyreiniol. Nid ydyw dinasoedd y Dwyrain yn 
dwyn yr un cyfartalrwydd a dinasoedd Ewrop gyd 4 golwg ar eu 
poblogaeth. Lie mor helaeth a Llundain neu Paris, ni chynhwysai 
y drydedd ran o boblogaeth preswylwyr y naill na'r Hall o honynt. 
Mae yr arferiad boreuol yn y Dwyrain, o gadw y menywaid ar wa- 
han oddi wrth y gwyr, yn peri bod tj^ gwahanol yn angenrheidiol 1 
bob teulu.* Mae yn debygol ei fod yn beth mor ddieithr, yn am- 
ser yr Ymerodraeth Assyriaidd, i gael mwy nag un teulu yn byw 
dan yr un gronglwyd, ond pan fyddai perthynasau agos, megis tad 
a mab yn cyd-gynnal, ag ydyw yn bresennol i gael y fath deulu 
cyd-gjrmmysg mewn din as Arabaidd neu Dyrcaidd. Ac heb law 
hyn, yr oedd gerddi a thir ar yn cael eu hamgylchynu gan dai, ac 
y jmae Diodorus Si cuius a Quintus Curtius yn dywedyd, bod lie 
digonol o fewn cylch Babilon, i gynnyrchu fd er cynhaliaeth i'r 
boll bobl yn amser gwarchaead y ddinas, heb law perllannau a 
gerddLt Oddi wrth ddywediad Jonah, bod anifeiliaid lawer yn 
Ninefeh,J gellir casglu bod yno dir porfa gyferbyn t hwynt ; ac fe 
a'n dysgir gan y cerfiadau bod nifer fawr o'r bobl yn preswylio 

* Yr ydym yn cael hanes yn llyfr Esther, mai hyn oedd yr arferiad ym mhlith 
y Persiaid boreuol, er bod y cyd-gymmysgiad rhwng y gwrrywaid a*r benyw- 
aid yn helaethach yn yr amser hwnnw, nag wedi ymhelaethiad Mahommediaeth. 
Caniatteid y pryd hynny i'r boneddigesau ymgymmysgu a'r gwyr mawr mewn 
cyfeddach, a derby nient ddieithriaid yn eu hystafelloedd eu hunain, pan ag yr 
oeddynt yn byw ar wahan oddi wrth eu gwyr. 

t Diod. Sic. lib. ii. c. 9. Quint. Curt. v. cap. 1. t Pen. iv. 11. 

2b 



306 



NINEFEH A*I GWEDDILLION. 



Pbn. xiir. 



mewn pebyll, hyd yn oed o*r tn xnewn i*r mnrian, — ac j mae yr 
arferiad hwn yn parhan yn Baghdad a Mosul, a'r trefydd cymmyd- 
ogaethol hyd yn awr ; ac yr oedd y cyfry w versyllfaoedd yn gofyn 
am ehangach He na bwthynnod. Nid oedd Dinasoedd Isfiahan a 
Damascus, ynghy d a'u gerddi a^ maesdrefi, yng nghyfhod eu Uwydd- 
iant pennaf, yn Uai eu maintioli na Ninefeh. 





Ty.* (KouyuDjik) 



I'afbvnotFabell (Kouyunjik-) 



Yr adfeilion a hanfodant yn bresennol, a ddangosant bod Nine- 
feh wedi cyrhaeddyd ei helaethrwydd a'i llwyddiant mwyaf, yn 
amser y brenhinoedd o'r ail deym-ach, hynny ydyw, yn amser y 
brenhinoedd y crybwyllir am danynt yn yr Ysgiythyrau. Y pryd 
hwnnw y dywedir i Jonah ymweled i hi ; a'r adroddiadau am ei 
maintioli a'i mawredd, a gludwyd i*r Crorllewin, ac a roes sail i'r 
traddodiadau hynny oddi wrth ba rai y cafodd y Groegiaid yn ben- 
naf, yr hyspysiaethau hynny a drosglwyddasant i ni. A'r pryd 
hwnnw hefyd darfu i gyfoeth, gloddest, a gallu ei thrigolion ach- 
osi gwrthdystiadau digllon y prophwydi ; a hyn fu yr achos i'r 
anfuchedd a'r eiddilwch, a ddygodd yn y pendraw ddiny str y ddinas,^ 
a chwymp yr ymerodraeth. 

Erbyn canol Mai, yr oeddwn wedi gorphen fy ngwaith yn Kim- 
roud. Yr oedd fy nh^ wedi ei ddifurio. Y ffenestri a*rdrysau a wnaed 
am dymmor, a gymmerwyd yn rhyddion, pa rai ynghyd a'r ychydig 



* Ymddengys bod y ty hwn yn gyffelyb mewn cynllan i*r t^ Aiphtaidd yn yr 
Amgueddfa Brydeinig, (gweler hefyd Sir Gardner Wilkinson^ Ancient Egypt- 
ians. Tol. ii. woodcuts 98 and 99.) Ymddengys oddi wrth ledlun a ddaigan- 
fyddwyd yngbanol y crug yn Nimroud, bod y partb uchaf, weithian o liain garw. 



Pew. XIII. y CLODDIADAU YN KOUYUNJIK. 307 

ddodrefn, a osodwyd ar gefnau asynod a chameTod, er mwyn en 
cliido i'r dref. Tynnodd yr Arabiaid eu pebyll yn rhyddion, a dech- 
reuasant ar eu taith. Arosais yn ol, hyd onid oedd pob nn wedi 
ymadael, ac yna troais fy nghefh ar y pentref anghyfanneddol. Nyni 
oeddym y rhai olaf yn ymadael k gwastadedd Nimroud ; ac mewn 
gwirionedd, yr hoU wlad i*r deheu i Mosul, mor belled a'r Zab, a 
aeth yn anghyfanneddol ar ol ein hymadawiad. 

Banner y fibrdd rhwng Mosul a Nimroud, mae y ffordd yn croesi 
*bryn bychan. Oddi ar grib hwn, mae y dref a'r adfeilion yn am- 
Iwg. Ym mhell ar un tu, mae pigwm yn ymddyrchafu, ynghanol 
gwastadedd llydan y JsaS, ac ar y tu arall y gellir gweled yn an- 
amlwg grug mawr gwneuthuredig Kouyunjik, a'r gweddillion sydd 
yn ei amgylchynu. Gellir hefyd gweled pigwm uchel pendemlog 
Fahommedaidd Mosul, yn ymddyrchafti uwch ben y tywyllwch ag 
sydd yn nodi allan sail y dref. Gellir olrhain yr afon am lawer o fill- 
diroedd, yn troi drwy y gwastadedd, ac yn ddisymmwth yn cael ei 
choUi ym mhlith y bryniau isel, ac wedi hynny yn ymsaethu i'r 
golwg ar dir gwastad. Bigon tebyg bod yr hoU le dros ba un y 
gwib-dremn^ia y Uygad, wedi cael ei orchuddio unwaith gan adeil-~ 
adau a gerddi y brif ddinas Assyriaidd, — sef y ddinas fawr honno, 
ag oedd yn daith tri diwrnod. Mewn cyfnod o flaen hwn, yr oedd 
J pigwrn pell, am ba un y crybwyllir, yn cyfarwyddo y teithwjT o 
bell i Ninefeh, pan ag yr oedd terfynau y ddinas yn liai. Yr oedd 
y pryd hwnnw yn un o'r prif sefyllfeydd hynny a ffurfid ar y cyn* 
taf gan breswylfeydd cynnulliadol dynion. I mi, yr oedd rhes hir 
y crugiau duon yn y pellder, yn wrthddrychau o ddyddordeb mawr. 
Atteliais fy ngheffyl er mwyn edrych amynt am y tro diweddaf, 
canys nid ydynt yn weledig o un parth arall o'r ffordd ; ac yna car- 
lamais ymaith tu a Mosul. 

Wrth gloddio yn Kouyunjik, dilynais y dull a gymmerais yn 
Nimroud, Preswyliwn yn y dref. Gwersyllodd yr Arabiaid mewn 
pebyll ar grib f crug, wrth eneuau y ffosydd, Y Tiyariaid a wer- 
syllent wrth ei odrau, ar lennydd y Khausser, sef yr afon fechan a 
reda drwy yr adfeilion. Yr oedd agosrwydd yr adfeilion i Mosul, 
yn rhoddi cyfleuSdra i drigolion y dref i ddiwallu eu cywreinrwydd, 
drwy edrych yn barhaus ar fy ngorchwylion; a thorf o Fussulman-» 
laid a Christionogion, a ymgynhuUent beunydd oddi amgylch y 
ffosydd. Byddwn yn marchogaeth bob bore i'r crug^ ao yn arcs 
yno drwy y dydd. 



308 NINEPEH A1 GWEDDILLION. Pek. XIII. 

Tr oedd j swyddog Ffrengig wedi myned 4'i gloddiadau ym 
mlaen am ryw hyd yn Kouyuojik, heb gael unrhyw olion o adeiL- 
ad. Efe a foddlonid mewn cloddio pyllau neu ffynhonnaa, ychydig 
droedfeddl o ddyfnder, ac jnsk eu gadael am na ddenai cerfiadau 
ac argraphiadan i'r amlwg. Wrth gloddio yn y dull ansefydlog hwn, 
pe buasai gweddillion adeilad o dan y wyneb, drwy ddigwyddiad 
yn nnig y cawsid gafael ynddynt. Mae cydnabyddiaeth o natur a 
sefyllfa hen adeiladau Assyria, yn dangos ar nnwaith y dull priodol 
o chwilio y crngiau a'u hamgylchynant. Ymddengys bod yr Assyr- 
laid, pan ynghylch adeiladu palas nen deml, yn gyntaf oil, yn 
gwnenthar esgynlawr o briddfeini crasedig gan yr haul, o ddeuta 
deg ar hugain, neu ddeugain troedfedd yn uwch na gwyneb y tir. 
Ar hwn, hwy a adeiladent y golofn. Pan ddinystrid yr adeilad, 
byddai iV adfeilion, y rhai yn barod fyddent wedi eu banner 
gladdu drwy syrthiad y muriau uchaf a'r nen, wedi eu gorchuddip 
yn hollol mewn amser gan y llwch a*r tywod a gludid oddi amgylch 
gan wyntoedd poethion yr haf. ganlyniad, pan yn cloddio am 
weddillion, y cam cyntaf ydy w, cyrhaeddyd yr esgynlawr o bridd-* 
feini crasedig. Pan ddarganfyddir hwn, rhaid i'r fibsydd gael en 
hagor yn gydwastad ag ef, ac nid yn ddyfnach ; a rhaid gwedi hyn 
eu dilyn ym mlaen mewn cyfarwyddiadau gwrthwynebol, ond bod 
yn ofalus bob amser i ymgadw gyd &*r esgynlawr. Trwy gloddio 
fel hyn, os bydd adfeilion yn bodoli, rhaid iddynt o angenrheid- 
rwydd gael eu darganfod, os bydd y ffosydd yn ddigon o hyd ; 
canys y mae ystafelloedd yr adeiladau Assyriaidd yn gyffredinol 
yn gulion, a'u muriau, neu y llechau a'u gwynebant, os gwedi syr- 
thio yn sicr o gael eu cyrhaedd ryw dro. 

Yn Eouyunjik, yr oedd pentyriad yr ysgarthion a'r pridd yn 
fawr lawn ; ac er mwyn cyrhaeddyd yr esgynlawr o briddfeini heb 
eu crasu, agorwyd ffosydd ugain a deg troedfedd ar hugain o ddyfn- 
der. Cyn dechreu i'r cloddiadau, chwiliais bob parth o'r crug yn 
ofalus, er mwyn gwybod ym mha le yr oedd yn debygol y gellai 
bod gweddillion adeiladau yn hanfodi ; ac o'r diwedd penderfynais 
i barhau fy ymchwiliadau yn y fan y cychwynais hwynt yr haf di- 
wedda^ sef yn y gongl Dde Orllewinol. 

. Yr oedd y gweithwyr wedi bod yn cloddio am lawer o ddiwm- 
odau heb gael unrhyw weddillion, ond darnau o gleinfaen wedi eu 
Uosgi, ond yr oedd Ixjn yn ddigon Tm calonogi i barhau yr ymchwil'« 



Pbh. XIII. DARGANPYDDIAD PALAS. 309 

iadau yn j parth hwn o'r adfeilion. Un bore pan oeddwn ym 
Mosal, daeth dwy fenjw Arabaidd attaf, ac a ddywedasant wrthjf 
bod cerfiadau wedi cael en darganfod. Yr oeddjnt wedi cjfljmmn 
o'r crugian mor gynted ag y darganfyddwyd y llech gyntaf ; ac 
wedi chwythn yn en crwyn, pa rai a ddygant bob amser gyd & 
hwynt, croesasant yr afon amynt. Yn brin yr oeddynt wedi der- 
byn yr anrheg y gwneir hawl iddi yn y Dwyrain am ddwyn new- 
yddion da, a'r disgwyliad o dderbyn pa nn a wnaeth iddynt fod 
gymmaint en brys, cyn i nn o'm gomchwylwyr, yr hwn yn gyflfredin 
a adnabyddid wrth yr enw Toma Sishman, nen Toma Dew, a hyn- 
ny oblegid ei gorpholaeth mawr, — ^wele hwn yn gwnenthn^ ei ym- 
ddangosiad, ac agos allan o anadl oblegid ei egniadan. Prysnrodd 
mor gynted ag y gallasai ei draed ei glndo dros y bont, er mwyn 
derbyn yr anrheg a ynnillwyd y tro hwn gan y menywaid. 

Marchogais yn nniongyrchol i'r adfeilion, ac wedi disgyn i'r ffo&» 
ydd, gwelais bod y gweithwyr wedi cyrhaeddyd mnr, a gweddillion 
cyntedd. Yr oedd yr unig lech a ddarganfyddwyd agos wedi cael 
ei dinystrio yn hoUol gan dStn. Sefai ar ymyl cenle dwfn, yr 
hwn a redai ym mhell i ochr ddeheuol y cmg. 

Fel ag yr oedd cloddiadan Konynnjik yn cael en dwyn ym mlaen 
yn hollol ar yr nn dnll a chloddiadau Nimroud, nid rhaid i mi flino 
y darllenydd a hanes manwl o'm gweithrediadau. Y mur a ddar- 
ganfyddwyd gyntaf, a flfurfiai ochr ystafell. Trwy ganlyn y mnr 
hwn, cyrhaeddasom gyntedd a ffurfid gan deirw adeiniog, yn ar- 
wain i ail neuadd. Mewn nn mis, chwiliwyd naw o ystafelloedd. 

Yr oedd y palas wedi ei ddinystrio gan d§.n, Yr oedd y llechau 
gleinfaen agos a bod yn galch, ac amryw o honont a syrthiasant yn 
ddaman mor gynted ag y dygwyd hwynt i'r amlwg ; a'r palasan, 
ym mha rai yr oedd y Ueill wedi cael en gosod, ni ellais olrhain ; ond 
drwy waelodion tenan gw;^, cyffelyb i haen o gymmrwd, yr rhai 
a adawyd gan y gleinfaen Uosgedig ar y mnr o briddfeini crasedig. 

Yn ei wnenthnriad, yr oedd yr adeilad ag ydoedd newydd ei 
ddarganfod yn bresennol, yn gyfifelyb i balasan Nimrond a Khorsa- 
bad. Yr oedd yr ystafelloedd yn hirion ac yn gnlion ; y muriau 
wedi en gwnenthnr o briddfeini heb en crasu, ac wedi eu pedronghi 
k Uechan cerfiedig. Yr oedd y Uedlnnian yn fwy yn en maintioli 
•na*r rhai a gaed yn gyffredin yn Nimrond ; yr oeddynt ynghylch 
deg troedfedd o hyd, ac o wyth i naw troedfedd o led. Yr oedd y 



310 mMBFBH Al OVEDDILLION. Peh. SUI. 

t«inr adeiniog pendTool, a fiiirflent 7 CTnteddan, o bedair tro«d- 
fedd ar ddeg i nu ar bnmtbeg 711 betmal. Kid oedd j llecbaa yn 
gySeljb i'r rhai a ddargauiyddwyd byd jma, canys nid o«dd7iit 
wedi CD rhaDnn 711 7 canol k rhwymynnau o ai^rapbiadan, ond 
wedi en gorchnddio 711 gyfangwbl lig arlwiiaii. Yr o«dd y Iledloa- 
ian o Tnentbnriad gwaelach o lawer yn 7 gwrtbddrychau cyffred- 
iaol, ac yn barddwch 711 7 gwaitb, naY rhai a gafwyd ym mhalas 
boreaol Nimrond ; ond yn llawer o'u rhannaa, yr oeddynt wedi en 
gorphen yn ofalns a cbyd & manyldra. Yn yr ystyr hwn, ni rydd 
Konynnjik ^nn i anrbyw golofa arall yn Aaayria. Y teirw adein- 
iog oeddynt yn gyffelyb i rai Kborsabad yn en penvi^oedd ; a'r 
appanaa ncbel, a amgylcbynid gan grib o blnf, wedi ei Iiaddnrno 
ttg yanodennaa, yn gT^felyb i angbenfiiod adeinic^ Fenepolis. 



Van Tarr Adeinioft. IKouyunjik) Pan Angtonfil Adeinioj. (PoTaspolis) 

Yr oedd gan rai b'r teirw bedair troed, ac eraill bnmp, megis ja 
Nimroud* Tng ngwisgoedd y rhyfelwyr, ac yn addomwisgoedd y 
meirch, yr oedd y cerfladaa yn gyfTelyb i gerfiadau Kborsabad. 

Kid oedd yr argraphiadau yn Uiosog. Ceid hwynt rhwng clnn- 
ian 7 teirwadeiniog J nwcb ben 7 brenbin ; ar ledlnniau a arddang- 

• OrybwjUwyd jn barod, bod i lewod adeiniog paU« Qogledd Orllewinol Nim- 
roud, bump o ciraed, fel ag j bjddai i'r edcjcbwr, ym ntba. ls.a byaoag y u&i, i 
gael golwg gjflawD ar ; tn blaen a'r oohr. 



pMf. Xin. DARLUNIAD O'R CERPIADAU. 311 

osent warchaeedigaeth nen jspeiliad dinas; ac ar gefhan Ilechau ; 
ond yr oeddynt wedi eu niweidio i raddau mwy neu lai. Yr ar- 
graphiadau ar y teirw oeddynt hirion, a'r nn argraphiad yn cael ei 
barhau ar y ddwy ochr i'r cyntedd. Yn gymmaint a bod y pedwar 
pir o'r arlnniau anferthfawr hyn wedi eu darganfod, a phob p4r, 
a'r nn argraphiadau braidd amynt, gellir adfem y cwbl o'r damau.* 

Y brenhin, enw yr hwn sydd ar y cerfiadan a'r priddfeini o Kou- 
ynnjiky ydoedd dad i adeiladydd y palas De Orllewinol yn Nimroud, 
a mab brenhin Khorsabad. Yn hir cyn darganfod yr adfeilion, yr 
oeddwn wedi meddwl, ar ol ymchwiliad prysur o ychydig ddaman o 
gerfiad ac argraphiad a gymmerwyd fynu o'r crag, bod yr adeilad 
a safai nnwaith yno, wedi cael ei adeiladn yn amser brenhin Khor- 
sabad, neu ei ragflaenyddion, neu ei ddilynyddion uniongyrchol. 

Darganfyddwyd ychydig gawgiau a gweddillion Uestri pridd, 
uwchlaw yr adfeilion ; ond ni ddarganfyddwyd beddfeini, neu fedd- 
au a gweddillion dynol ynddynt, yn gyfielyb i rai Nimroud a Ealah 
Sherghat. Seiliau adeiladau, o gerrig wedi eu naddu yn eirwon, a 
gafwyd hefyd uwchlaw yr adeilad Assyriaidd. Un neu ddwy o gos- 
trelau gwydr bychain, ac amiyw daflenni argraphedig mewn clai, 
ac un neu ddwy lech rydd, wedi eu gorchuddio ag argraphiadau, a 
gymmerwyd allan o'r ysgarthion.t 

Y Ilechau a ffurfient y cyntedd i'r ystafell gyntaf J yn y clodd- 
iadau, oeddynt agos wedi eu dinystrio. Yr arluniau anferthfawr a 
gerfiwyd amynt, oeddynt dduwiau paganaidd cyffelyb i'r rhai a gaf- 
wyd yn Nimroud. Traed yrarluniau hyn yn unig oeddynt wedi cadw. 
Yr arluniau hyn oeddynt eryr neu fwltur; y darganfyddiadau ar ol 
hyn a ddangosent bod corph dynol wedi ei gyssylltu k hwynt, ynghyd 
k phen Hew. "Nid oedd muriau yr ystafell wedi dioddef Uai na'r cyn- 
tedd. Gellid olrhain arnynt orymdeithiau rhyfelwyr, a chaethion 
yn myned drwy wlad goedog fynyddig ; a'r mynyddau a arddan- 
gosir, fel ar ledluniau Nimroud, gan linellau o rwydwaith. Ar 
ddemyn o lech yr oedd eunuch yn dwyn llestr cyfFelyb i badell 
diln, ac yn sefyll gyferbyn ig allor, yn gyfagos i*r hwn yr oedd llestri 
o wahanol ddulliau. 

* Mae argraph adferedig yn gynnwysedig yn y casgliad a argrapbwyd i Ym- 
ddiriedolwyr yr Amgueddfa Brydeinig. 

+ Mae y nifer fwyaf o'r gwrthddrychan bychain hyn yn yr Amgueddfa Bry- 
deinig. X Ystafell A. cynllun 5. 



812 



NINEFfiH A'l GWEDBILLION. 



Pen. XIU. 



Yr oedd pen dehenol pellaf y neuadd fawr,* i'r hon yr oedd yr 
ystafell yn agoryd, wedi cael ei dinystrio yn hoUol. Yr oedd ei 
lied ynghylch piim troedfedd a deugain, a hyd y mur gorllewinol, 
o gyntedd yr ystafell leiaf (i'r dehen o'r hon ni ellid ei holrhain,) 
oedd agos cant a thn^ain troedfedd. Y Uedlun oyntaf wrth fyned 
mewn, a arddangosai ddinas yn cael ei Uosgi a'i hyspeilio, ac yr oedd 
vedi ei rannn i amry wiol ddosparthiadan gan linellau cyfochrog. 
Yn y parth ucbaf, yr hwn a gynh-wysai ynghylch hanner y cerfiad, 
arddangosid tai, a rhai o honynt yn ddwy nen dair llofft o uchder ; 
yr oeddynt wedi en tanio gan y gelyn, ac yr oedd y flamman yn 
dyfod allan o'r ffenestri a'r drysan. Oddi tanodd yr oedd tair rhes 
o ryfelwyr, yn cerdded yn gatrodau, a phob un yn wahaniaethedig 
gan wahanol helmau, arfau, a thariannan. Gwisgid yr helm big- 
fain gan rai, yr hon sydd mor neilldnol i*r 
Assyriaid yng ngherfiadau Nimrond, ond yn 
unig bod llipddarnau wedi eu hychwanegu, pa 
rai a syrthient dros y clnstian. Dygent dar- 
iannau o ddull hirgrwn cenog, yn ddigon 
mawr i gnddio y rhan fwyaf o'r corph ; ac 
wedi eu gwnenthnr y mae yn debygol o fet- 
tel, a'r canol a'r ymyl wedi en haddnrno & 
boglynnan. Yr oedd y bnddugoliaethwyr yn 
clndo ymaith yr yspail, yr hon gynhwysai 
ddodrefn^ cawgian, cerbydau, a meirch. dan 
yr arluniau yr oedd gwinw^dd yn dwyn 
grawn-sypian. Yr oedd y ddinas a gymmer- 
wyd yn sefyll ar fynydd. Uwch law iddi yr 
oedd argraph fer, ond yn anffodus, yn annar- 
llenadwy, yn cynnwys^i henw,a chyfnod o'r 
digwyddiad yn y lledlnn. 

Ar y llech yn ymyl, yr oedd mynydd yn 
orchnddiedig gan goedwigoedd. Ym mhlith y coed, yr oedd rhyfel- 
wyr ; rhai yn disgyn mewn trefn filwraidd, ac yn arwain y car- 
charorion at gastell ; ac eraill a ddringent y creigiau serthion drwy 
gynnorthwyon eu piccellau, neu a orphwysent gan eistedd dan y 
coed. Yr oedd yn amlwg bod yr un testun yn cael ei barhau ar y 
y llech nesaf, yr hon a ddioystriasid. 

♦ Ystafell B, cynllun 5. 




RhyfelwT a Tharian 



Pbh. SIII. DARLONIAD O'R CERFIADAD. 3I3 

At ol y lledlanian hyn, yr oodd cyntedd, ffdrfiedig ddau danr 
adeiniog, agos a bod yu an droedfedd ar btimtheg betroal, ac wedl 
en cerfio allan o un lech. Yr oedd pennao dynol y creadnriaid an- 
ferthfowr hyn -wedi en dinystrio yn hollol. Nid oedd ond ychydig 
Imellan yn aros, o'r ai^raph a orchnddiai y rhannan hynuy o'r 
llechan oeddynt beb en cerfio. Br cymmaint oedd maintioli y teirw, 
nid oedd y cyntedd hwn fawr dros chwech troedfedd o led, ac yn 
gwabaniaethn yn hyn oddi 'wrth gynteddan Nimrond. Y palmant 
a fiiirfid gan na lech, yr hon a addnmid yn ddestlas gan flodau 
tyffelyb i'r alaw. O'r to ol i'r cerfiadan, yr oedd ai^raph fer, yn 
Cjnnyrja enwan a theitlan y brenhin. 

O'r tn draw i'r cyntedd hwn, bjd ynghylch trngain troedfedd, 
nid oedd ond dwy lech wedi cadw. Un o'r Uechan a arddangosai y 
tn mewnol i gastell, ynghyd i'r mnrian a'r tyran, ar fath o gynllnn 
gwaelod, fel ag yn Nimrond. Yr oedd y ddinas wedi ei chym- 
meryd gan yr Aasyriaid, a'r brenhin yn eistedd ar ei orsedd, oedd 
o'r tn mewn i'r mnrian, yn derbyn y carcbarorion a'r yapail a 
ddygid iddo gan ei vizir. Yr oedd ei wisgoedd yn amrywio inewn 
Ilawer iawn o bethan oddi wrth wi^oedd y teym 
yng ngberfiadan borenaf Nimrond. Yr oedd ei dal- 
sith yn nwch, ac yn fwy pigyrnaidd, ac wedi ei 
gwnenthnr o amrywiol rwymynnau, ao wedi ei 
haddomo yn wycb. Yr addnmiadan ar ei wisgoedd 
oeddynt gynnwysedig ysnodennan a rhidensan ; . 
' and nid oedd tyrrau oddynion ac anifeiliaid amynt^ 
megis ar y cerfiadan heneiddiacb. Eisteddai ar gad- 
air ac iddi gefli nchel, a'i draed a safent ar atol-droed 
hardd. O'r tn cein i'r orsedd, safai dan cnnuch yn Psnwiag 
dal gwyntyllan nwch ben y brenhin. Breichiau y teoiiJii. 
carcbarorion oeddynt wedi en sicrhan o'r tu blaen i gefjnnan, a'r 
rbai bynny y mae yn debygol fettei.* fewn murian y ddinaa, 
megia yn y lledlunian, a ddarganfyddwyd yn Nimroud, yr oedd tai 
a pbebyll, yn y rhai yr oedd amryw ddynion ynghylch gwahanol 
orchwylion teulnaidd, ac yr oedd ynddynt befjd ddodrefn, sef byrdd- 
an, gwelyan, a cbadeiriau. Wrtli bawlian y pebyll yr oedd cawg- 

• " I rwjiDO en brenhinoBdd ft chadwjnau, a'u pendefigion 4 ga^nao heiyrn." 
(Psalm CKlii. 8.) " Ao a djnnMant Ijgaiil Sedeciah, ao a'i rfiwjmasant et men-n 
geffiuiau pre^ ac a'i djgasant i Babilon." {2 ilren. »v. 7.} Samson a t»7it.~ 



314 KINEFEH A*I GWEDDILUON. Pen. Xin. 

iaa yn grogedig, fel j mae yn debygol, megis ag y xoae yr arferiad 
yn bresennol yn y Dwyrain, er mwyn oeri y dwfr. Uwch ben y 
brenhin yr oeddargraph o nn linell, yn cynnwys ei enw a'i deiliaa. 
Yr oedd y castell wedi cael ei adeiladu ar fynydd^ ac yn cael ei am- 
gylchynn gan goed. 

Ar y llech arall yr arddangosid goresgyniad gwlad fynyddig. 
Ymddiffynnid coppa biyn coedog yn erbyn ymosodiad rbyfelwyr 
Assyriaidd, pa rai a ddringent y creigiau, gan ymgynnal wrth en 
piccellan a phawlian^nen yn Unsgo en hanain fynn wrtb ganghennaa 
y ooed, Eraill, yn dychwelyd o'r fr¥rydr, a ddisgynent o'r my- 
nyddoedd, gan yrm y caethion o'n blaen, neu yn dwyn pennau y 
lladdedigion. 

Cyntedd helaeth jm mharth uchaf, neu Ogleddol y nenadd, a agor- 
ai i ystafell fecban, yr hon a ddarlunir etto.* Y teirw a ffurfient y 
portb bwn, oeddynt mewn gwell cadwraeth na*r rhai a ddargan- 
fyddwyd yn flaenorol. Eu pennan dynol^ a'r dalaith addumedig, 
pertbynol i'r cyftiod Assyriaidd diweddaf, a ellid olrhain. Yroedd 
y rhan fwyaf o'r argraph hefyd yn gyfan. 

Ar y ddwy lech o'r tu hwnt i'r cyntedd hwn, yr oedd Uedlun o 
ddyddordeb mawr. Llestri llawnion o ryfelwyr, a meny waid, a welid 
yn gadael y castell ag oedd wedi ei adeiladn ar Ian y mor wrth 
droed y mynydd. Wrth y porth a agorai i*r dwfr, y safai dyn, yr 
hwn a roddai blentyn ieuangc ym mreichian agoredmeny wag oedd 
yn barod yn nn o'r llongau. Y mor a arwyddid gan linella^ tonnog 
yn gorchnddio y Uech o'r pen i'r gwaelod, ac yn eu plith yr oedd 
pysgod, crangcod, a chrwbanau. Y llongau oeddynt o ddau fath. 

^d A gefynnaa pres. (Barn. xvi. 21.) Ar ledlun yn Khorsabad, arddangodd 
caethion megis yn cael eu har^radn ger bron y brenhin a modrwyau heiym wedi 




Gefjmnau y Dwylav. 
(Shorsabad a XouyuDJik.) Ghefynnau y Traed. (Ehoxsabad a Kouyxiz^jik.) 

en gosod drwy eu ffiroenan a*u gwefdsan^ wrth y rhai yr oedd llinynnau ; ac y 
mae hyn- yn eglnro yr ymadrodd hwnnw. '* Ac mi a osodaf fj mach yn dy ftsoWf 
a*m ffirwyn yn dy weflau.*' ♦ Ystafell G, cynllun 5. 



FBI. Xin. DARLDNIAD O'BOEBFIADAU. 315 

I'r Thai mwjraf yr oedd im hwylbren, vrth ben ncliaf 3nr hvm yt 
oedd travslath vedi ei sicrhan yn ei lie gan raffiMi. Tr oedd yr 
hvylian yn biygedig. Tr oedd i'r Hong fwyaf ddan, neu fe atlai, 
dri bwrdd, yn gyminaint a bod dwy rea o rwyfwyr. Ar y bwrdd 
nchaf, yr hwn oedd yn nchel allan o'r dwfr wrth ei gymhani aV 
gwaelod-bren, yr oedd rhyfelwyr arfog o biccellan, a menywiud yn 
gwiego pendyrch uchel, nen gappanan, i'r tu ol i ba rai yr oedd 
gorchnddiati wedi ea sicrhan. Fen blaen y ]1ong a gyfodai yn syth 
oddi wrth ffloreg isel lem, eyffelyb i swch aradr, fe allai o fettel, yn 
gyffelyb i'r rhai yn y rhwyf-longan Rhufeinig, er mwyn diyllio a 
saddo lIoDgau y gelynion. Yr oedd pen ol y Hong yn 'w^rgam o'r 
gwaelod-bren, ac yn terfynn mewn pig nchel yn ymgyfodi yn nwch 
na'r bwrdd achaf. Ymddengys bod y Hong yn cael ei llywio gan 
ddwy rwyf. Wyth rhwyfwr a arddongoaid ar nn ochr, ond dichon 



RhTiTyr.loD e , (KoujniQjit ) 

bod y nifer fo allai fel y cyttnnid en dodi. Yr oedd y rhes isaf yn 
cael ei chuddio gan ochran y Hong ; y rhwyfan a ddenent o dyllan 
bychain. Nid oedd hwylbren i'r llong leiaf, ac yr oedd y pen blaen 
a'r pen ol iddi yn gyffelyb ; yr oedd iddi fwrdd dyblig^ a'rim nifer 
o rwyfwyr a'r llong fwyaf, Tr oedd tariannan yn grc^edig oddi 
amgylch byrddan y ddwy,* 



316 NINEFBH A'l QWEDDILLIOK. Pm XIIL 

Y llongan mwjaf ydynt yn gyffelyb neiUdaol mewn dnll i'r 
rliwyf-loDgan a arddangosir ar fathodan tra borenol, pa rai y 



Bhwyf-loag. (Kooyinijii.) 

jn fforto y pen bUen, • ohjnffon pysgodyn j pen o1. Trhwjlbren a gyohelir i 
jhtSui, u IT ei ben bth o ontl, ji hoD mewn oerfiaiUa AiphUidd ■ ddalU 




Kh^vytlocg, rKhore&bodJ 



Pki. Xin, DARLtTNIAD O'R CERFIADAU. 317 

niae yn debygol a wnaed gan drefedigion Phceniciajdd yn amser 
yr nchbennaeth Sersiaidd, nn wyneb i ba rai a ddygent Inn y bren- 
hin JPersiaidd yn ei gerbjd, megis a^ y ceir ar y Darics a'r rholiaa 



Bathodju.ft allai, Dinaa ar oroi Syria, yn amser y Poraiaid. 

o'r nn cjfitod. Mae y rhwyf-longan ar y bathodaa hyn, ac ar y 
Uedluuian, ym mhellach i'w badnabod wrth rai yr oror Syriaidd, 
wrth fathodaa Sidon, o gyfnod diweddaraoh, ar un -wyneb i ba 
rai y mae Hong o ddull cyfFeljb, ac ar yr wyneb arall ben dnwiea 
Aaayriaidd. Y mae yn debygo] iawn gan bynny, bod y cerfladau 
yn arddangoa gwarchae a chymmeriad Tyros, Sidon, nen lyw 
ddinas arall ar For y Canoldir, ynghyd i ffoedigaeth y bobl orchfy- 
gedig. Slae haneayddiaetb wedi cofnodi rhyfeloedd Salmaneaer &'r 
Tyriaiddanybrenbin!Elnlieus,yDghyd i. darostj^giad hoU Fbcenicia 
gan y teym Assyriaidd ;* ac yn ol yr hyn a ddyweda Ensebins, yr 
hwn a ddiJynna o AbydenuB, gorcbfygodd Senoaeherib y llyngea 
Boegaiddaryr oror Ciciliaidd. I un o'r ddau frenhin hyn, y gwnawn 
briodoli seiliad y palaa mawr, o'r hwn y mae yr adfeilion sydd ar 
gyfer Mosul yn 'weddillion ; ac y mae yn nodedig bod y taflennan 
cerrig wrth enau yr afon Nabr-el-Kelb, yn ages i Beyront yn Syna, 
■wedi en hadeiladu gan frenhin Kouyunjik, ac yn dwyn ei enw. 
Uae coffadwriaethan am frenbin Khorsabad a'i dad, wedi ea dar- 
ganfod yn Cyprns.t 

" Josephm, Lljfrix. pen. li. Wedi i> Tjmid mthrjfcla, jmosododd Sal- 
maneeer anijnt gyd i 60 o longau, ao SOO o rvjtvjr, i pba ni ; cydufagredd* 
vyd at gun drigoUoii j dinaBoedd arfbrawl erailL Ond ; Tyriaid > oHh^gasaut 
J Ujnges feisi hon, ac a gynunenuant 600 o gatcharorion, Yna jr Assjriaid a 
varcbaeasant ; ddinas am bum ml^edd, ac a gsdwaaant j trigolioD oddi nrtb 
jialaa a*r %iiboniiau a'u cjnnjagaaddeut & dwircnijm. 

f Yr argmpbiadan a ddygwjd yn ddiweddar geDHjf fl Eoayanjik, agsdun- 
hant yn bollol t; nhybiadan gyd A golwg ar balas Kouyunjik, a'i seilydd tebygol, 
yr hwn oedd Sennacherib, megii ag y mae yn debygol. Troaglwyddodd y Milwr- 
i>d BawUnaou gynbwyuad on o'r argiaphiadau i'r AtlWDtBum am Amt 23, ISCl. 



318 



NINEFEH Al GWEDBILLION. 



Per. Zin. 



Defii jddian o wledydd pellennig, a dradfawr iawn, a ddefiiyddid i 
wnenthor llongan Tjriaidd. Tr ^jgtyllod oeddynt fiynnidwydd o 
Senir ;*' yr hwylbrennan oeddynt gedrwydd o Libanus ; y rhwyfan 
a wneid o dderw Basan ; a'r xneingciaa o ifoii a ddygwyd o ynysk 
oedd Chittim^ ac a gerfiwyd gan yr Ashuriaid, a*r rhai hyn y mae 
yn debygol oeddynt yr Assyriaid ; canys y mae cerfiadau hardd 
ifori Nimroud, 3m profi eu bod ya fednis yn y gelfyddyd. " Lliain 
main o'r Aipht, symmndliw oedd yr hyn a ledit i fod yn hwyl it'; 
glas a phorphor ynysoedd Elisah oedd dy do." Trigolion Sidon 
ac Arfad oedd dy rwyfwyr ; a hwyliad y llongau a roddid i oM 
Uong-lywiawdwyr o Tyrus ; canys y rhai hyn, drwy arferiad hir, 
oeddynt dra gwybodus yng nghelfyddyd morwriaeth ; ac oblegid 
hyn, edrychid amynt fel " doethion " yn ninas y morwyr a'r mas- 
nachwyr.* Yn y llongan hyn yr oedd y FhoBniciaid yn mordwyo 
gyd k gororai Mor y Canoldir, ao yn myned i*r mor Weiydd, gan 

fasnachn k'r cenhedloedd mwyaf 
■**«, pellennig : gan sefydlu trefedig-. 

J' 1^ ^ I aethau, a gwasgam eu gwareidd^ 

i/YYYVYi « I ^^ ^^ celfyddydan, a'u hiaith, 

Mae cestyll y bobl a ymofynnant 
am noddfa yn y llongan, iV gwa- 
haniaethu wrth en tariannau crog- 
edig odd! amgylch y mnrian ; ac y 
mae yr amgylchiad hwn yn eglnro 
ymadrodd yn Ezeciel (Pen. 27, 11.) yngylch Tyrus. " Meibion Arfad 
oedd gyd &'th luoedd ar dy gaerau odd! amgylch, a'r Gammadiaid 
yn dy dyrau ; crogasanteu tariannau ar dy gaerau oddi amgykhy 

Ar y ddwy lech nesaf i lech y mor, arddangosid y fyddin oedd yn 
gwarchae. Yr oedd rhannau uchaf y ddwy wedi eu dinystrio ; ar yr 
isaf yr oedd ychydig ryfelwyr Assyriaidd wedi eu cadw, ac yn cael en 
diogelu gan darian wiail uchel ; ac yr oedd y rhyfelwyr hyn yn goU- 
wng eu saethau at y castell ; ac yr oedd hefyd res o garcharorion 
f^'u dwylaw yn rhwymedig; yn cael eu harwain ymaith gan y 
buddugoliaethwyr. 
Ar y tu dwyreiniol 1*1: neuadd yr oedd trydydd cyntedd, yr hwn 

* Mae 7 aeitbfed bennod ar hngun o Ezeciel yn cynnwys darluniad c^yflawn 
longan a xnasnach 7 Tyriaid, ac mae y bennod bon yn banes cyflawn o faenach" 
aeth yr ben genbedloedd. 




Castell pobl forawl, fe allsi 7 
l^jiiaid, (Zouyiixijilc.} 



PSN. XUL DABLUNIAD 0*R CERFIADAU. 319 

faeffd a ffurfid gan deirw pen-djmol. Yn yr ymyl yr oedd Uedlnniaa 
yn arddangos brwydp mown gwlad fryniog, yn llawn pinwydd a 
fiawydd« 

O'r tu hwnt i'r cyntedd hwn, y Uechan, er eu bod yn gyfein 
mown rhai mannau, etto yr oeddynt wedi eu dinystrio gan y t&n 
Tr fath raddan fel mai nn lledluh oedd wedi ymgadw. Arddangosai 
frwydr ac yspeiliad dlnas, ac yr oedd wedi cael ei rannu i chwech 
dosparth. Rhyfelwyr a Insgent gerbydau ; ac a yrrent gefiylan a 
da allan o byrth y castell ; eraill a ymladdent 4 marchogion 
ac d. gwyr traed ; ac yn y ddau ddospartb isaf, yr oedd rhesan o ger- 
bydau, a thri rhyfelwr ym mhob cerbyd, Tr oedd y cerbydau, yn 
gwahaniaethn mewn Uawer o bethau oddi wrth gerbydau cerfiadau 
boreuaf Nimrcfud, ac a ymddangosant yn debyccach i gerbydau y 
cerfiadau ar y Uedluniau Fersepolitaidd, ac i'r un Moesenaidd yn 
Amgueddfa Naples, a dybir ei fod yn perthyn i Darius. Yr oedd« 
ynt yn helaethach ac yn uwch, ac yr oedd yr olwynion cuwch a 
phen dyn. Yr oedd yn lie yr ystram goed addurnedig a ymestynai 
o'r parth blaen i ben pawl yr hen gerbydau, wialen fain, neu raff, 
neu garrai ledr, yn glymmedig yn y canol. Cer y ceffylau hefyd 
ydoedd wahanol. Yr oedd parth uchaf y cerbyd yn betrual, ac nid 
yn grwn, a He o'r tu blaen, a ddaliai saethau y saethwr, yn He 
cewyll crogedig wrth yr ochrau. Yr oedd y pedrouglau yn gerfi- 
edig ac addurnedig o ysnodennau ; yr oedd i'r olwynion wyth, ac 
nid chwech o rodadanau, y cammegau oeddynt wedi eu rhwymo 
a'u cadarnhau k phedwar rhwymyn meteL* 

Y cyntedd Gorllewinol a arweiuia i ail neuadd,t pedair ochr pa 
un oeddynt agos a bod yn gyfein, er bod y Uedluniau yn anffodus 
wedi dioddef yn fawr oblegid y tStn. 

Ymddengys bod y Uechau ar y tu aswy wedi eu rhannu i dri dos- 
parth ; ym mhob un resau o ryfelwyr wedi eu harfogi yn wahanol, 
ac fe allai mai cyngreirwyr yr Assyriaid oeddynt. Yn y cyntaf yr 
oedd saethyddion a wahaniaethid wrth eu huganau byrion brod- 
iedig, a phenwisgoedd, o ysnoden yn unig, ydoedd oddi amgylch eu 
gwallt Uaes ; yn yr ail yr oedd taflwyr yn gwisgo y darian bigyrn- 
aidd ; ac yn y trydydd yr oedd picellwyr a'r darian gylchog, a'r ben- 
ffestin gribog. Yr oedd y taflwyr yn dal ail garreg yn y llaw aswy, 

* Gwel yr arlun a wyneba ta daU 322, f Neiiadd C. cynllim 5. 



320 KINEPEHAlaWEDDILLION. Pm. Xm. 

&c o'r ttt blaen iddyat, yr o«dd pentwr o gerrig, yn barod at wasan- 
iwth. Yr oedd ea taflyddion yn ymddangos fel gwedi ea gwneuthor 
o raflf ddyblyg neu garrai ledr .• Tr oeddynt w6di eu gwisgo mewn 



Bmm. PiooaUwi, Taflwr. 

arfi^;aeth obotasan. Y piccell^ryr a wisgent bagan liun fer, yn cael 
«irhwyinoamycanol&rhwyiuyn,fealltuo fete). Yroeddmath o 
rvymyn trawii yu myued dros eo byagwyddau, ac yn addumedig 
o'r tn blaen gan lyw beth crwn, fe allai, o fetel. Ewytban befyd 
a wiagent fotasan. 

Ar y Dechaa canlyuol yr oedd un testun, sef dinas neu gastell, 
adeiledig yn gyfagog i afon mewn gwlad fynyddig amgylchynedig 
gan goed, yn cael ei cbymmeryd drwy mthr. Rhyfelwyr yn arfog 
o btcellan a ddringent y cFeigian, ac yr oeddynt yn Uadd y rbai 
gwarchaeedig ar bennau y tai, ac yn arwain y caethLon ymaith. 

Ar 7 gonglfaen yn ymyl, yr oedd dau jsgrifenydd, un yn enniich, 
yn y^rifenu ar rolian o ledr neu ryw ddefnydd ystwyth, nifer pen- 
nau y gelynion Haddedig a ddodid wrtU draed y rbyfelwjr AsByr- 



* Has Xenopbon ;ti ^jch yn ojfeirio at fednurwjdd ; tnflyddv;! AjBjrisidd 
(gwel ;a neillduol Anab. lib. iJL r.. 87.) Detnyddient gerrie mawrion, a bliaent 
ea geliaian pan allan a g^haedd eu piccellau a'u Baattaau, 



Pen. Xllt Y LLEDIUNIAC. 321 

iudd. Pel hjn j dygwyd peiman trugain a deg feition Ahab 
me vn ba^edi i Jezreel, ac a OBodwyd " yn ddan beDtwr wrth ddrws 
y porth ;"• a'r cyfryw hyd y djdd heddyw ydyw y doll o gyftif 
colled y gelyn yn y Dwyrain. 



Xoerifsnyddion yn y«griftiiu enwau 7 UBdaodigioQ, 
T gweddill ©"r mar oddi wrth y llech hon hyd y cyntedd, a fforfid 
gan y teirw pen-dynoJ, agoeddynt wed! eudinystrio yn fawr gan y 
t&n. Ymddengys bod y lledlunianynarddangoa gore^yniad gwlad 
(ynyddig a choedog. T brenhin yn ei gerbyd a dderbyniai y car- 
charorion a'r yspail. 

Tmddengya bod yr nu gwrthddrych yn cael ei barhau o'r tn b'wiit 
i'r cyntedd, mor belled ag y gellid olrhain y Uedlimiau. Tt oedd y 
brenhin etto yn cael ei arddangoa yn aefyll yn ei gerbyd, yn dal 
bwa yn ei law aawy, ac yn dyrchafn ei ddehenlaw fel arwydd fndd- 
ngoliaeth. Tr oedd cerbyd'wr gyd fig ef, a gweinyddydd yn dwyn 
gwlawlen ^fored, oddi wrth yr hon y syrtliiai cysgodlen, er mwyn 
ymgadw rhag yr hanL T cerbyd a djnnid gan ddau larch, ac o'i 
flaen yr oedd piccellwyr a aaethydUion. Uwch ben y brenhin yr 
oedd yn wreiddiol, argrapb fer yn cynnwya, y mae yn debygol, ei 



S22 NINEF£H Al GWEDDILLION. Pen. XHL 

enw a'i deitlan, ond yr oedd wedi ei dileu yn Uwyr. Yr oedd march- 
ogion yn croesi mynyddoedd ooedog, yn cael eugwahanu oddi wrth 
y twrr a ddarlnniwyd eisioes gan afon 3m llawn o bysgod. 

Ymddengys bod y lledluni^u eraill yn yr ystafell hon, yn rhoddi 
hanes &t nn digwyddiadau, sef bnddngoliaethau yr Assyriaid a 
gorfoleddJadau en brenhin. Nid oedd ond pedwar honynt wedi 
en cadw ; yr oedd y Ueill wedi en dinystrio yn hollol. Ar ddan o 
honynt yr oedd yn arlnniedig mewn dnll rhagorol^ ddmas yn cael ei 
chymmeryd. Rhyfelwyr, yn arfog a phiccellan, a esgynent ysgol- 
ion ; y rhai oeddynt ar ganllawiau y caeran, a gedwid draw gan y 
gaethyddion, a ollyngent eu saethan o'r gwaelod. Y gelynion a ym- 
ddiffynnent en hnnain & phiccellan ac i bwaan, ac a ddygent dar- 
iannan hirgnl. Oddi ar y castell, yr oedd argraph fer yn cynnwys 
enw y ddinas. dan y mnrian, yr oedd y caethion yn cael en gyrm 
ymaith gan y bnddugoliaethwyr : ac nwchlaw a thanodd, yr oedd 
mynyddoedd, coed, ac afon, er mwyn dangos natnr y wlad. 

Y cyntedd Gorllewinol i'r nenadd hon,* a arweiniai i ystafell 
bellach, ond ni ellais chwilio, namyn rhan o honi. Ar ddwy lech 
yr oedd gwlad fynyddig, ac afon yn rhedeg drwy ei chanol. Parthan 
uchaf y mynydd, oeddynt orchnddiedig gan goed pinwydd a ffa- 
wydd ; ac ar y parth isaf, goed cyffelyb i'r coed cerfiedig ar y llechan 
eraill, fe allai mai derw bychain y wlad oeddynt. Yn gymmaint a 
bod y brenhin yn cael ei arddangos yn ei gerbyd, a chyd dg ef am- 
ry w farchogion ynghanol coedwig, gellid meddwl bod yr Assyriaid 
wedi agoryd fTyrdd drwy daleithian mynyddig yr Ymerodraeth. 

Yr oedd y llechan eraill yn orchnddiedig o'r pen isaf i*r pen nchaf, 
gan resan o filwyr, piccellwyr, a saethyddion, yn en gwisgoedd am- 
ry wiedig, ac mewn trefn i ryfel. I(haid bod pob Uech yn cynnwys 
amry w gannoedd o arlunian bychain, pa rai, y mae yn debygol, a 
arddangosent gatrodan o filwyr trefnns; canys, mewn cyffelyb 
fodd a'r Aiphtiaid, y mae yn amlwg bod yr Assyriaid yn wybodus 
o drefniadan cadyddiaeth, ac yn feddiannol ar fyddinoedd trefnns. 

Yr oedd ar amryw o*r lledluuiau, filwyr yn arddangosedig, wedi 
en gosod mewn dnll cyfan-gorph, yn gyffelyb i'r petmal milwraidd 
presennol. 

Yr oedd y tair ystafell fechan, ar y tn Qorllewinol i'r nenadd a 

* Cyntedd b, YiUlell C, oynllvD, 5. 



Y LLEDLUNIAU. 



Cymxaeryii Dinae trwy rutJu, a dwyn y togolion jmaith yn gambarorion. 



324 NINEPEH A'l QWEDDILLIOW. Pbh. XIIl. 

ddarlnaiv^d yn barod,* wedi cael en niweidio i'r fath raddao gan 
d&n, fel mfii ar ychydig o'r llechaa yr oedd olion cerfiadau. Yux 
mMith y Iledluniau oedd yn aros, yr oedd gwarchaead a chym- 
meriad dinag yn sefyll ar Ian afon, ynghanor gwigoedd a mynydd- 
oedd, a rhyfelwyr yn cymmynn y coed, er mwyn gwnentlmr ffordd 
i'r caatell, ac yn clado ymaith eilnnod y bobi orchffgedig ; ao yr 
oedd hefyd ar y lledlnnian bysgotwr yn pysgota k bach a fiimeii 
tsewn llnn,t a rhyfelwyr yn derbyn rhesan hirion o gaethion, ym 
mhlith pa Ttu yr oedd monywaid a phlant ym marcliogaeth 
malod. 



Rhyfelwyr yn ffurfio byddin-rea, Sm;. CKtoraabaa.) 

Y porth llydan, a Snrfid gan y teirw adeinic^ ym mharth achaf 
y nenadd fawr a ddarganfyddwyd gyntaf, a ymagorai i ystafell 
fechan, i'r hon nid oedd mynedfa arall4 ^i* cedd an ochr iddi 
iredi el dinyBtrio yn hollol. T lledlnnian eraill a arddangoaent 
'warchaead ac yEpeiliad dinas rhwng dwy afon, ynghanol gvigoedd 
o balmwydd, o ganlyniad, gellir meddwl ei bod tnewu rhyw barth o 
FeBopotamia. Yn ffodns, yr oedd argraph nwch ben y ddinas oedd 
'wedi ei cbymmeryd, yr hon mac ya debygol a gynhwysai ei heuv. 
T brenhin, amrywiol weitbian, a arddangosidyn ei gerbyd,yn aro- 
lygu y gnarchae. Y gwarchaewyr a dorrent y palmwydd, er mwyn 
sgor ffordd i ddyneau at y caerau. 



325 




NINEPEH A'l GWEDDILLION. 



Qwi«8 pan oe^l (KouyTinjilc.) 

RhaD jn nnig o'r jstafell i't Qorllewin t'r nenadd &wr* a ddior- 
dinddi«7iL Yr oedd anuTw o'r cerfiadan vedi en diDjBtrio ^ 



* TataftU B, CTnllno 0. 



pBif. XIII. CERFIADAU A LLEDLUNIAU. 32? 

fvriadol & rhyw offeryn llym, ac yr oeddjnt oil wedi dioddef mwy 
neu lai oddi wrth d4n. Gellid olrhain rhyfelwyr ar rai o honynt 
yn cyxnhell y cefPylan ar garlam ; ac eraill yn gollwng en saethan 
o'r tu ol. dan y meirch, yr oedd rhesau o gerbydau a cbefiylan 
yn cael eu harwain. Yn eu gwisgoedd a'u cer, yr oedd meirch 
Kouyunjik, yn wahanol oddi wrth y rhai a arddangosid yn lledluniau 
Nimroud. Yr oedd oddi ar eu pennau^ yn gyffredinol grib fwaog a 
chlychau neu dusswau a grogent oddi amgylch eu gyddfau ; neu yn 
gyffelyb i feirch Khorsabad, pluf uchel, yn dri mewn nifer, yn gy- 
firedin, a gyfodent rhwng eu clustiau. Gwedi fy ymadawiad k 
Mosul, aeth Mr. Boss ym mlaen i'r cloddiadau yn yr ystafell hon, 
ac a gafodd amry w lechau eraill, a chyntedd £Fdrfiedig gan bedwar o 
funluniau. Ymddengys fod y lledluniau yn rban o'r gyfres a ddi- 
noetbwyd yn barod, ac a arddangos^nt gerbydau, marchogion, saeth- 
yddion, a rhyfelwyr mewn llurygau. Y wlad yn yr hon y cymmer- 
odd y digwyddiad le, a arwyddid gan afon a phalmwydd. flaen 
wyneb y lledluniau hyn, efe a ddarganfyddodd lech fawr anferthol, 
yr hon yn ol ei dyb ef, ydoedd allor, cyffelyb i honno yn neuadd 
fawr palas Gogledd Orllewinol Nimroud. 

Hyn ydoedd y cyfan o fy narganfyddiadau yn Kouyunjik. 
Oddi wrth faintioli rhai o'r neuaddau, y mae yn amlwg bod rhai 
o'r adeiladau o helaethrwydd a mawredd gorwych. Y crug ar ba 
un yr oedd yn sefyll, a olchid unwaith gan afon. Adeilad arall 
hefyd a orchuddir yn bresennol gan bentref Nebbi Yunus, a ym- 
ddyrchai uwch y ffrwd, a*r ddau balas a amgylchynid mewn pe- 
triial mawr, oddi amgylch yr hon yr oedd muriau uchel wedi eu 
hwynebu 4 cherrig, — eu tyrau oeddynt addumedig o gleinfaen 
cerfiedig, a'u pyrth a ffurfid gan deirw anferthfawr. 

Yn gymmaint a'm bod wedi darlunio yr adfeilion megis ag y dar- 
ganfyddwyd hwynt, dichon na fyddai allan o le i ychwanegu rhai 
geriau ar y pwngc o adeiladaeth Assyriaidd, ac adferu y palasau 
syrthiedig mor belled ag y caniatta y gweddillion. 

Rhaid bod adeiladaeth pobl yn ymddibynnu yn naturiol ar y 
defnyddiau a gynnysgaeddir gan y wlad, ac ar ddibenion yr adeil- 
adau. Mae y darluniadau a roddwyd yn barod yng nghorph y 
gwaith hwn, o adeiladau adfeiliedig hen Assyria, yn ddigon i ddan- 
gos, eu bod yn gwahanu mewn amrywiol bethau, oddi wrth adeil- 
adau pob cenedl arall ag yr ydym yn adnabyddus a hi. Pe buasai 



328 NINEFEH Al GWEDDILLION. Psar. xni. 

yr Assyriaid, ag oeddynt mor firwythlon mewn djfeisiadan, mor 
fddnu yn y celfyddydau, ac mor gyrhaeddgar am orchwylion mawr, 
pe buasent yn byw mewn gwlad mor gyfoethog mewn cerrig, 
mewn gronynfaen gwerthfawr, a manner, a*r Aipht a*r India^ nid 
oes amheoaeth, na foasent yn gyfartal, os nid yn rhagori ar drigol- 
ion y gwledydd hynny, ym mawredd en pigyman, ac yng ngor- 
wychder en temlan a'n palasan. Ond en prif sefydliadan oedd ar y 
gwastadedd mariannog a ddyfrheir gan y Tigris a'r Euphrates. Ar 
lennydd yr afonydd mawrion hyn, a wasgarant firwythlondeb drwy 
y wlad, ac ydynt yn dramwyfeydd rhwng taleithian pellennig, y 
seiliasant en dinasoedd cyntaf. O bob to, yr oedd ganddynt was- 
tadedd didor gan nchel fannan, byd oni ddynesent at droed y 
brynian Armeniaidd. 

T mae yn debygol, nad oedd y preswylfeydd boreuol, a wnaed 
pan na wyddid nemawr am y gelfyddyd o adeiladn^ ond nn lloft o 
nchder. Yn yr ystyr hwn, nid oedd mawr wahaniaeth rhwng t^ 
y llywodraethwr a'r bwthyn gwaelafl Ond cafwyd yn fnan ei fod 
yn angenrheidioly i demlan y dnwian, a phalasan y brenhinoedd, 
a thai i gadw yr hanesion gwladwriaethol, fod yn fwy amlwg na'r 
adeiladan bychain k pha rai yr amgylchynid hwynt. Natnr y 
wlad hefyd a ofynai i'r castell, lie o noddfa yn adeg peiygl, nen 
breswylfod arosol y gwarchawdln, i gael ei adeiladn nwchlawy 
ddinas, yn y cyfryw dduU ag i roddi y gwrthwynebiad mwyaf i'r 
gelyn. Tn gymmaint ag nad oedd nchelfannan natnriol yn y wlad^ 
yr oedd y trigolion dan yr angenrheidrwydd o wneuthur cmgian. 
Dyma darddiad yr adeiladan cedym hynny nad yw amser wedi en 
dinystrio ; a pha rai yn eu cribau gwelltog, a'u Uechweddi ardd- 
edig, a ymddyrchafant megis brynian natnriol ar y gwastadedd 
Assyriaidd. 

Bydded i ni arlnnio i ni ein hnnain fhdiad nn o denlnoedd 
gwreiddiol yr hiliogaeth ddynol, i ymofyn llannerch ddewisedig i 
fod yn breswylfod sefydlog, lie yr oedd cjrflawnder o ddwfr, a He 
yr oedd y tir yn barod yn gynhyrchiol heb ei drin, yn addaw t41 
da i'r llafiirwr. Dichon iddynt ddilyn hwnnw a aeth allan o wlad 
Sinar, i seilio preswylfeydd yn y Gogledd ;* nen dichon iddynt 
ddisgyn o fjnyddoedd Armenia ; o ba le, yn ol yr haneswyr Chal- 

* Qenetts, z. 11. 



Pen. XIII. I Y DULL O ADEILADU. 329 

dseaidd, y daath adeiladwyr dinasoedd Assyria.* Nid cyn y cyr- 
haeddent l^inydd afonydd mawrion, neu os oeddynt yn dyfod o*r 
uchel diroedd, neu pan oeddynt yn canlyn rhedegfa yr afonydd, os 
oeddynt yn teithio o'r Dehen, y gallasent gael cyflawnder digonol o 
ddwfr at anghenion parhaus poblogaeth liosog. Y gwastadedd hwn, 
a derfynid ar y tu Dwyreiniol a Deheuol gan y Tigris a'r Zab, oblegid 
ei fFrwythlondeb, a'r cyfleusdra i'w ddwfrhan, a'i cynnysgaeddai a 
dwy afon fawr, pa rai yn debygol a ddewiswyd yn gyntaf fel lie i 
orphwys; ac yno y gosodwyd seiliau dinas, ag ydoedd wedi ei 
bwriadu i fod yn brif ddinas y byd Dwyreiniol. 

Tr oedd defnyddiau at adeiladn wrth law, a chyd i golwg ar y 
gorchwyl o'u parottoi^ nid oedd angenrheidrwydd am lafur na 
chy wreinrwydd mawr. Y tir, yr hwn oedd farian a adawyd gan y 
dwfr, ydoedd ffrwythlon a glydiog. Yr adeiladwyr a'i teneuent 4 
dwfr^ ac wedi ei gymmysgu & gwellt, fel ag y byddai iddo gael ei 
rwymo ynghyd yn well, hwy a'i fixirfient yn briddfeini, pa rai a 
grasid yn yr haul. Yn hinsawdd y wlad honno, yr oedd dau neu 
dri diwmod yn ddigon i'w crasu. Y cyfryw oeddynt y defnyddiau 
boreuol at adeiladu ; a*r defnyddiau hyn yn hollol a arferir yn 
bresennol yn y wlad hon. Yn yr Aipht hefyd, defnyddid bwynt 
yn y cyfnod mwyaf pellennig ; a'r Aiphtiaid, er mwyn ggrthrymmu 
y caethion luddewig yn fwy, a ommeddent wellt iddynt, heb yr 
hwn ni ellid gwneuthur i'r priddfeini lynu. 

Bwthynnod i'r bobl a gyfodid yn fuan, a'u pennau a wneid o 
ganghennau y coedydd a dyfent ar lennydd yr afon. 

Preswylwyr y sefydliad newydd yn awr, a feddylient am adeil- 
adu lie i gilio iddo yn amser perygl, neu i fod yn breswylfod i'w 
llywydd, neu yn deml i'w duwiau. Tu ag at i'r adeilad fod yn 
uwch ndi'r gwastadedd, ac er mwyn iddo fod yn amlwg ynghanol y 
preswylfeydd a'u hamgylchynent, adeiledid ef ar grug gwneuthur- 
edig i'r diben, o bridd ac ysgarthion, neu o briddfeini crasedig yn 
yn yr haul.f 

* Xithurus a^i ganlynwyr ; Berosns, apud Euseb, Mae y cyffelybrwydd rhwng 
hanes y gwron Chaldaeaidd hwn, a Noah yn yr Ysgrythyrau yn dra nodedig. 

+ Y cyfryw ydyw yr arferiad yn bresennol ym mhlitb trigolion Assyria. Pan. 
ag y byddo rhyw deuluoedd o Iwyth gwibiog yn dymuno ymsefydlu mewn pen- 
tref, dewisiant ben crug; canys nid ydyw yn angenrheidiol yn awr i fiFurfio esgyn- 
lawr newydd, am fod digon o honynt ar y gwastadedd. Ar ei goppa, hwy a adeil^ 
adent gastell anghelfydd, a bwthynnod a adeiledid wrth ei droed. Ymddengys 

2u 



aSO KIXEFEH A*I GWEDDILLION. Pen. XIH. 

Ymddengys fod j temlan a'r palasan ar yr un pryd yn gof-gol- 
ofnaa cjhoeddus, jm mha rai j cedwid hanesion a chofion j ^en- 
edl, wedi en cerfio ar gerrig. TnddTnt hwy yr arddangosid rae^wn 
cerfiad, orchestion en brenhinoedd, a dnllian en dnwian ; pan a^ yr 
oedd banes y bobl, a*r gweddian at en duwiau, gwedi en gosod ar y 
mnrian mewn llytbyrennan ysgrifenedig. Tr oedd yn angenrbeidiol 
gan bynny, i ddarpam yn yr adeilad, ryw ddefhydd ar yr bwn y 
gellid cerfio arlnnian ac argrapbiadau. Gwastadedd Mesopotamia 
a'r tiroedd isel rbwng y Tigris a*r wlad fynyddig, sydd yn lla^wn 
gleinfaen garw. Mae talpian mawrion o bono yn dyfod allan o 
gefiiau isel o'r tir glwyborog, pan ydynt yn noeth yn y nentydd a 
wneir gan ffrydian y gauaf. Mae yn bawdd i'r c^ i V weitbio^ ac 
mae ei liw a'i ymddangosiad tryloyw yn byfryd i'r Uygad. Ac fel 
byn, nid oedd yn anbawdd i'r cerfiwr i*w weitbio, ac yr oedd yn add- 
nm i'r adeilad y gosodid ef ynddo. T gleinfaen bwn a dorrid yn 
llecbau, o wytb i ddeg troedfedd o ncbder, ac o bedair i cbwech o 
led, ac yngbylcb troefedd o drwcb, ac yna finrfiai y rbai byn bedr- 
ongliad y muriau o briddfeini. Ar gefban yr boll lecban, yr oedd 
argrapb wedi ei cberfio, yn rboddi enw, teitl, a biliogaetb seilydd 
brenbinol yr adeilad, a cbedwid bwynt yn en lleoedd gan baiam, 
efydd, nen gefynnau coed yn nnll cysswllt pensytb yn ymaflyd 
y naill yn y Hall wrtb ddwy lecb arall. Oonglan yr ystafelloedd yn 
gyffredinol, a finrfid gan an garreg onglog ; a'r boll fiiriau oeddynt 
yn gyfongl, nen yn gyfocbrol i'w gilydd. Ar y Uecban yr oedd y 
lledlnniau a'r argrapbiadan yn gerfiedig. 

Yn y prif gynteddan i*r ystafelloedd, yr oedd teirw a Uewod 
adeiniog anfertbfawr wedi en gosod, a pbennau dynol iddynt T 
drysan bycbain a warcbeidwedid gan arlnnian mawrion o ddnwian, 
nen offeiriaid. Nid oedd dim gweddillion drysan neu lidiardan ; 
end darganfyddwyd crogfacban mettel, a tbyllan i'r by lit a welir yn 
amry w o'r Uecban. Offeiriaid Babilon " yn cadw temlan en dnwiau k 
deran a tbrosolion, ac k cbloion, rbag i ladron en byspeilio bwynt,*" 
a cbrybwyllir am byrtb pres Babilon yn fynycb gan ben awdnron. 

fod yr un cynllun wedi cael ei ddilyn er amaer y goresgyniad Arabaidd ; ac fe 
allai, ym mhell cyn hynny, pan oedd y wlad ym meddiant y Persiaid* Nid 068 
nemawr o hen grugiau yn cynnwys gweddillion Aasyriaidd, nad oes cestyll, 
dinasoedd, neu bentrefi, ryw bryd neu gilydd wedi cael ea badeiladu arnynt. 
Y cyfry w ydynt Arbela, Tel Affer, Nebbi Yunus, &c. &o. 

* Epistol Jeremy, Baruch, vi. 18. * 



Pen. XIII. DULL YB ADEILAD. 331 

Ar yr holl lechau a fifarfient gynteddau, ym mhalas h3maf Nimroud, 
yr oedd olion gwlybwr du, cyffelyb i waed, ac yn ol yr ymddangosai 
yr oedd gwedi cael ei osod ar y oerrig. Ni ellais benderfynu ynghylch 
nator y gwlybwr hwn ; ond ni allai ei ymddangosiad lai na dwyn 
i*r cof^ y ddefod luddewig o osod gwaed yr aberth ar gappan y drws. 
Dan lechau y palmant, yn y cynteddau, yr oedd arlnniau bychain 
o dduwiau wedi eu gosod, fe allai mewn ffordd o ymddiffyniad i'r 
adeilad.* Weithiau, megis ym mhalas Gogledd Orllewinol Nim- 
roud, yr oedd taflennau wedi eu gosod yn y muriau, ar y rhai yr 
oedd yn ysgrifenedig enw a theitl y brenhin, ynghyd k chrybwyll- 
iad am ei brif fuddugoliaethau, yn gystal a chofnodiad o'r amser y 
gwnaed yr adeilad. 

Yr oedd parth uchaf mnriau yr ystafelloedd^ uwchben y llechau 
gleinfaen^ wedi cael ei adeiladu naill ai o briddfeini crasedig^ wedi 
eu lliwio^ neu o briddfeini crasedig yn yr haul, wedi eu gorchuddio 
4 haen denau o gymrwd, ar yr hwn yr oedd arluniau Uiwiedig ac 
addum-daleithiau. I'r muriau uchaf hyn y mae gorchuddiad hoUol 
yr adeilad, a chadwraeth y lledluniau iV priodoli ; canys pan ym- 
adawyd a*r adeilad, hwy a syrthiasant, a'r priddfeini anghrasedig a 
aethant yn bridd drachefn, ac a gauasant am y lledluniau. Yr oedd 
amryw ystafelloedd yn Nimroud wedi eu gwneuthur yn gyfangwb- 
wl o briddfeini wedi eu crasu yn yr haul, a'r muriau wedi eu Uiwio 
Hg arluniau ac addurniadau. 

Y dull o osod pennau ar y palasau, ac o oleuo yr ystafelloedd, 
amryw o honynt ynghanol yr adeilad, heb unrhyw fienestr ond y 
drws, sydd un o'r pethau mwyaf anhawdd i roddi cyfrif am dano 
mewn adeiladaeth Assyriaidd. Yr wyf fl yn cael fy nhueddu ar y 
cwbl i gyduno a Mr, Fergusson, i feddwl bod y goleuni yn dyfod 
drwy orielau, neu resau agored o golofnau isel uwchben y llechau 
gleinfaen, a bod colofnau coed weithiau yn cael eu defnyddio i gyn- 
nal y nen yn y neuaddau mwyaff Y mae, beth bynnag, yn nod- 

* Ciyb\vyllwyd yn barod, bod yr arluniau bychain hyn o glai heb eu crasu, 
wedi eu cael dan y palmant yn yr holl gynteddau yn Khorsabads Ni ddargan- 
fyddwyd hwynt yn Nimroud, ond yn unig dan y palas mwyaf diweddar, yng 
nghongl De Orllewinol y crug. 

>t* Mae y pwngc hwn yn cael ei drin yn helaeth, a^i egluro yn alluog, yn ei 
waith a elwir " Palasau Ninefeh a Penepolis wedi eu hadferyd/' yr hwn, ar yr 
un pryd, a gynhwysa amryw awgxymiadau gwerthfawr ar gelfyddydau ac adeil- 
adaeth yr ibsyriaid. 



332 NINEPEH AT GWEDDILLION. Pen. XIIT. 

edig na ddarganfyddwydimrhjrw weddillion o golofnan,nac UDrhy^w 
olion o honynt. Os na ddefnjddid hwynt, jv oedd yn rhaid bod 
yr ystafelloedd o led neilldnol, heb nennan arnynt. Nid oes un-* 
rhyw brawf beth bynnag, bod dim o'r ystafelloedd a mwdan dros- 
tynt^erbod yr Assyriaid yn adnabyddus boUol &g egwyddor bwaau. 
Tr oedd yr ystafelloedd wedi en palmentu a Uechau gleinfaen, 
gorcfanddiedig gan argraphiadau, yn cynnwys enw a hiliogaeth y 
brenhin, a phrif ddigwyddiadan ei deymasiad ; neu yr oeddynt 
wedi cael en palmentu k phriddfeini crasedig, neu yn hytrach & 
pheithynaUy ac ar bob un o honynt argraph fer. Y llechau glein- 
faen a osodwyd ar byg-glai. Y priddfeini, neu beithynau, oeddynt 
yn gyffredin yn ddwy haen, un uwchlaw y Hall, a thywod o dan- 
ynt a rhyngddynt, er mwyn cadw y llaitlider ymaith, y mae yn 
debygol. Rhwng y llewod a'r tarw a ffurfient gynteddau, yr oedd 
yn gyffredinol un lech argraphedig neu addumedig. 

Y cwtteri a ddarganfyddwyd dan bob ystafell braidd, ym mhalas 
Nimroud, a elent -i brif gwtter, yr hon y mae yn debygol a redai dan 
y neuadd fawr i'r afon, yr hon gynt a redai wrth droed y crug. 

Bhaid bod parthau tu mewnol y palasau Assyriaidd mor fawr- 
eddog ag yr oeddynt biewn hoywder. Yr ydwyf wedi arwain y 
darllenydd drwy yr adfeilion, ac mae efe i famu ynghylch yr ar- 
graph ag y mae eu neuaddau yn debygol o wneuthur ar un yn y 
ddyddiau gynt, a elai am y tro cyntaf i breswylfod y brenhinoedd 
Assyriaidd. Pan wedi myned drwy y porth a warcheidwedid 
gan lewod a theirw anferthfawr, byddai ynghanol hanes cerfiedig 
yr ymerodraeth. — Brwydrau, gwarchaeedigaethau, gorfoleddiadau, 
gorchestion helwriaethol, a defodau crefyddol yn arluniedig ar y 
muriau, — ^yn gerfiedig mewn gleinfaen, ac yn Uiwiedig mewn lliw- 
iau ardderchog. Uwchben y cerfiadau, yr oedd digwyddiadau erajll 
yn Uiwiedig, sef y brenhin a'i eunuchiaid, a'i ryfelwyr yn gwei- 
nyddu iddo, — ^yn derbyn carcharorion, yn myned i gyngrair k bren- 
hinoedd pellennig, neu yn cyflawni defodau crefyddol. Yr arluniau 
hyn oeddynt o*r tu mewn i ymylau ardderchog Uiwiedig, yn y rhai 
yr oedd y pren arwyddocaol, y teirw adeiniog, ac anifeiliaid ang- 
henfilaidd. Ym mharth uchaf y neuadd yr oedd arlun mawr y 
brenhin yn ymgrymmu ger brori y duw goruchaf, neu yn derbyn y 
cwppan cyssegredig gan ei weinyddwyr. Yr oedd hefyd gyd 4g ef 
ryfelwyr dan arfau, ac offeiriaid adeiniog, neu y duwiau llywyddd 



Pen. XIII. DULL YR ADEILADAETH. 333 

a weinyddent arnjrnt. Ei wisgoedd, a gwisgoedd ei ganlynwyr, 
oeddynt wedi eu haddumo t thwrrau o arluuiau dynol, anifeiliaid, 
a blodaii. 

Y lloft uwch ei ben oedd wedi ei lliwio yn ardderchog, nen wedi 
ei gwisgo ig ifori a choed gwerthfawr. Y trawstiau oeddynt o gedr- 
wydd. ; a dalennau aur neu arian, y mae yn debygol, a ddefnyddid 
^ mewn cyflawnder yn yr addurniadan.* 

Yr adeiladau hyn megis ag y dangoswyd, oeddynt ^of-golofhau 
mawrion cenhedlaethol, ar furiau pa rai yr arddangosid mewn cer- 
fiad, neu a gofnodid mewn argraphiadau, hanesion yr ymerodraeth. 
Ac fel hyn, yr oedd yng ngallu yr hwn a elai mewn, i ddarllen yr 
banes, a dysgu clodforedd a bnddugoliaethau y genedl. Ac ar yr 
un pryd, hwy ddygent yn barhaus i gof y rhai hynny a ymgynhull- 
ent i'r gwleddoedd, neu i'r gweinyddiadau crefyddol, weithred- 
oedd eu hynafiaid, ynghyd k gallu a mawrhydi eu duwiau. 

Yr oedd muriau allanol y palasau hyn naill ai gwedi eu hwynebu 
k Uechau cerfiedig, neu gwedi eu lliwio. O'r tii allan i brif balas 
Babilon, yrhwn a draddodir i Semiramis, yr oedd arluniau dynion 
ac anifeiliaid, ac ar y tyrau olygfeydd helwriaethol, ym mha rai yr 
arddangosid Semiramis ei hun ar^gefn march, yn taflu piccell at lew- 
part, a Ninus yn lladd Hew a'i waewffon.t Yr oedd pob un o fur- 
iau Ecbatana, yn ol Herodotus,{ wedi eu lliwio o wahanol liwiau ; y 
mnr allanol, (canys amgylchynid y ddinas gan saith) ydoedd wyn ; 
y nesaf yn ddu ; y trydydd yn borphor ; y pedwarydd yn las ; y 
pummed yn felyn ; ac yr oedd y ddau fewnol a'u canllawiau yn ar- 
wisgedig, un o arian, a'r Hall o aur.§ Rhaid bod y muriau wedi eu 

* Priddfeini wedi eu crasu yn yr haul, ynghyd ag olion goreurad a ddargaD» 
iyddwyd yn Nimroud. Dyweda Herodotus bod canllawiau muriau mewnol 
palas Ecbatana, addurniadau pa un y mae yn debygol a efelychwyd oddi wrth 
balasau Assyria, wedi eu gwisgo ag arian ac kg aur. (lib. i. c. 98.) Ym- 
ddengys bod aur ac arian yn cael eu defnyddio yn gyfifredin i addumo palasau 
yn y Dwyrain. Dywedir bod hyd yn oed pen y palas yn Ecbatana wedi ei or- 
chuddio sk pheithynau arian. Crybwyllir yn fynych gan yr hen ysgrifenwyr am 
yr aur, yr arian, ifori, a^r coed gwerthfawr ag oeddynt yn lloftydd palasau Babi« 
Ion, a briodolid i Semiramis. Sephaniah (ii. 14.) a gyfeiria at y ^* cedrwaith '^ a 
berthynai i nen y ty ; ac yn Jeremi (xxii. 14.) crybwyllir am ** llofiFt o gedrwydd, 
wedi ei lliwio a fermilion." Weithiau pedronglid y muriau a'r nennau, a 
gwneid rhaniadau rhynddynta'r coed gwerthfawr hyn. (1 Bren, vi. 16, vii. 3.) 

+ Diodorus Siculus, lib. ii. J Lib. i. c. 98. 

§ Herod, lib. i. c. 98. Y lliwiau, ynghyd k bod nifer y muriau yn saith, sydd 
yn cyfeirio yn amlwg at y cyrph nefol, a'u gyrfaoedd. 



334 NINEFEH Al GWEDDILUON. Pen. XIU. 

cerfio a'u Uiwio fel hjn, yn awyr olen, a phel jdron disglaer Assyria, 
yn dra hyfryd i*r llygaid, ac yn ymddangos yn ardderchog iawn o 
bell. 

Fa nn ai palasan neu demlau oedd y rhai hyn ? Nen pan ag yr 
oedd y brenhin yn cyssylltu cymmeriad Uywodraethwr tymhorol 
ynghyd 4g arch-offeiriad, nen gysgod crefydd ei bobl^ a oedd en 
preswylfeydd yn cyfansoddi y palas, y deml, a chof-golofh genhedl-. 
aethol i fytholi goresgyniadan a buddugoliaethau y bobl 1 Mae y 
rhai yna yn ofyniadau na ellir etto eu hatteb yn foddhaol. Ni 
ddichon i ni farnu ond drwy gyfielybiad. Ymchwiliad arwynebol 
o*r cerfiadau a brofant gymmeriad cyssegredig y brenhin. Mae yr 
offeiriaid, neu y duwiau lly wyddol, (gan nad pa un o honynt jdyw 
yr arlunian adeiniog, a geir mor fynych ar golofhau Assyriaidd) yn 
cael en harddangos megis yn disgwyl wrtho, nen yn gweinjdda 
iddo ; nwch ei ben y mae arwydd y duwdod gomcha^ sef yr arlnn 
adeiniog o fewn cylch, a'r haul, a> lloer, a*r planedau. Megis ag 
yn yr Aipht, dichon ei fod yn cael ei ystyried fel cynddrycbiolwr y 
duwdod ar y ddaear ; yn derbyn ei awdurdod yn uniongyrchol 
oddi wrth y duwiau, ac yn gyfrwng amlygiaeth rhyngddynt hwy 
a'u deiliaid.* Mae y cyssylltiad agos rhwng bywyd cyhoeddus a 
bywyd cyfrinaidd yr Assyriaid, a'u crefydd, yn cael ei brofi i'r am- 
lygrwydd mwyaf yn y Uedluniau. Megis ag ym mhlith y cenhedl- 
oedd Dwyreiniol, nid yn unig y mae dyledswyddau cyhoeddus a 
chymdeithasol, yn ymddangos eu bod i raddau mwy neu lai dan 
effeithiau crefydd ; neu yr edrychid arnynt megis yn arwyddocaol ; 
ond holl weithredoedd y brenhin, pa un bynnag ai mewn heddwch 
neu ryfel, mewn cyssylltiad amlwg 4'r ffydd genhedlaethol ; a 
chredid eu bod dan nodded neillduol ac arolygiaeth y duwdod. 
Oblegid hyn, y mae arwydd y Duw gorucl^af yn cael ei arddan^os 
uwch ei ben mewn rhyfel, ac yn adeg ei fkddugoliaethau, a phan 
yn cy^awni ei ddefodau crefyddol. Mae i*r brodiadau sydd ar ei 
wisgoedd, a'r addurniadau sydd ar ei arfau, eu harwyddocad dir- 
geledig. Ei ymdrechiadau &'r Hew, ac ig anifeiliaid gwylltion 
eraill, a arwyddant nid yn unig ei allu aU fedrusrwydd, ond ei ga- 
demid a'i ddoethineb yn fwy n4 neb arall. Mae gan eu haddum- 
iadau adeilyddol yr unrhyw ystyriaethau crefyddol ac arwyddocaol. 

* Diodonu Siculiu, lib. i. c. 90 ; a *' Wilkinson^ Ancient Egyptians, toL i< 
p. 24. a vol. ii. p. 69.'* 



Ten. XIII. Y TEMLAU A'R MURIAU. 335 

Mae yr un cymmeriad yn dwyn perthynas ^'r hoU adeiladau 
a ddarganfyddwyd hyd yn hyn yn Assyria ; ac felly y mae yn de- 
bygol bod y palas a'r deml yn gyssylltiedig ; canys ynddynt y mae 
gorchestion y teym a'r genedl, yn cael eu cyssylltu mewn arwydd- 
ion crefyddol, a chyd & delwau eu duwian. 

Nid oes gennym unrhyw foddion tu ag at wybod am natur pre- 
Bwylfeydd cyfrinaidd yr Assyriaid, nac i wybod braidd ddim am eu 
trefhiadau tu mewnoL Nid ydyw y cyfryw dai ar gadw, nac yn 
Assyria briodol, nac yn Babilonia ; ac mae eu dilead yn hollol iV 
briodoli i'r defnyddiau darfodedig k pha rai yr adeiledid hwynt ; 
canys er bod teml-balasau o faintioli dirfawr, etto, ymddengys bod 
J uifer liosoccaf o'r bobl yn by w, megis ag yr oedd yr arferiad yn 
yr Aipht, ac mewn gwirionedd yn Groeg a Bhufain^ mewn preswyl- 
feydd bychain a gwaelion ; pa rai, pan eu gadewid, a syrthient yn 
falurion, heb adael unrhyw olion ar eu hoi. 

Gyd k golwg ar furiau y ddinas, neu yn hytrach, furiau ei plirif- 
ddosparthiadau^ (canys yr wyf yn credu nad oedd yr holl ddinas yn 
amgylchynedig gan un mur parhaus) nid oes yn bresennol yn aros, 
ond rhesau hirion o grugiau yn amgylchynu adfeilion Nimroud, 
Khorsabad^ a Kouyunjik. Mewn rhai mannau, mae y pridd yn 
cuddid gwaelodion cerrig wedi eu naddu, ar y rhai yr ymddyrchafai 
adeilad uchel o bridddfeini crasedig yn yr haul^ pa adeilad oedd yn 
syndod ac yn rhyfeddod i'r hynafiaid.* Gellid mewn tegrwydd, ys- 
tyried maintioli caerau Ninefeh, a Babilon, megis ag ei rhoddir gan 
Herodotus, Xenophon a Diodorus Siculus, megis chwedl ; — caerau 
Kinefeh yn 100 troedfedd o uchder, ac mor llydan ag y gellai tri 
cherbyd droelli ar hyd iddynt ochr yn ochr ; ac amynt 1500 o dyr- 
au^ a phob un o honynt yn 200 troedfedd o uchder ; caerau Babilon 
yn agos i 300 troedfedd o uchder, a 75 troedfedd o drwch. 

Yn adeiladau Assyria, ni ddefiiyddid cyrs a phyg-glai, fel yn 
adeiladau Babilon, er mwyn glydio yr haenau priddfeini, er bod 
pob un o'r defnyddiau hyn i'w cael mewn cyflawnder yn y wlad.t 
Clai glydiog wedi ei djmeru, a gwellt yn gymmysgedig, a ddef- 

* Y cyfxyw, yn ol a ddy wedir gan Xenophon, ydoedd caerau Larissa a Mes- 
pila, parth isaf nen wadn pa un ydoedd 50 troedfedd o uchder, a'r parth uchaf 
yn 100 troedfedd. Yr oedd y cerrig yn llawn cregin. (Anab. lib 8.) Mae ei 
ddarluniad yn cyttnno yn Ued agos k'i gweddillion presennoL 

i* Yr oed pyg-glai, beth bynnag, yn cael ei ddefnyddio weithiau i uno y cerrig, 
ac hyd yn oed y priddfeini llosgedig. 



Pen. XIII. NINEFEH A'l GWEDDILLION. 336 

njddid, megis ag j mae yn cael ei ddefiiyddio yir bresennol yng 
nghjmmjdogaeth Mosul, yn He cymrwd. Ag ef y glydid y pridd- 

feini crasedig yn yr hanl, canys ni ddefnyddid priddfeini pobedig, 

ond yn anfynych yn Assyria, ac ni cheid pent3rrrau o honynt yn 

adfeilion Ninefeh, megis ym Mabilon. Mae y defhyddiau gwaelion 

hyn wedi dal yn wyneb boll ddifrodiadan amser, ac a barbant i 

nodi allan yn bresennol, natur fawrwycb yr adeiladan Assyriaidd. 

Er nad oes fawr gwabaniaeth yn adeiladaetb yr amrywiol ad- 
eiladau a cbwiliwyd yn Assyria, mae y cyfnewidiad a gymmerodd 
le ym moesan, crefydd, a gwisgoedd trigolion y wlad, rbwng seUiad 
y palas Gogledd Orllewinol yn Nimroud, a'r adeiladau yn Khorsa- 
bad a Kouyunjik, yn amlwg ar yr olwg gyntaf ar gerfiadan yr 
adeiladau hyn. Mae y gwahaniaetb, mewn gwirionedd, mor farwTy 
ac mor wreiddiol, fel ag y mae yn rbaid i amryw ganrifoedd fyned 
heibio rbwng adeiladiad y palasau; neu y mae yn rbaid i gyfnew- 
idiad sylfaenol gymmeryd He yn y bobl. Ymddengys i mi mai y 
dyb gyntaf ydyw y gy wiraf. Mae y fFaith o fod y palas Be Orllew- 
inol yn Nimroud, wedi ei adeiladu o ddefnyddiau a gy mmerwyd 
o'r palas Gogledd Orllewinol, yn profi bod y cyfwng rbwng eu bad- 
eiladiad yn fawr iawn. Megis yn yr Aipbt, mae y cof-golofnau byn- 
af yn dangos yr wybodaeth ucbaf o'r gelfyddyd, ac y mae gennym 
y rbyfeddod bwnnw ag sydd i sylwi arno yn banes yr boll genbedl- 
loedd, ben a diweddar, sef adfeiliad y gelfyddyd, gwedi cyflwr o 
berflfeithrwydd cymbariaetbol. Ond yng ngholofau diweddar Nin- 
efeh, yn neillduol yn yr addumiadau, ac yn y gwrtbddrycbau 
bycbain a ddarganfyddwyd, yr ydym yn cael chwaeth Aipbtaidd, 
anadnabyddus yn y gweddillion boreuaf. Y mae, hyn megis yn ar- 
wyddo dylanwad estronol, yr hwn a ellai fod yn brif achos o'r cyf- 
newidiad a nodwyd gennyf, a'r hwn a ellir ei olrhain i oresgyniad 
neu i gyngrair teuluaidd. 

Erbyn canol Mehefin, yr oedd fy Uafaf yn Assyria wedi dirwyn 
iV derfyn. Yr oedd yr arian a roddwyd i Ymddiriedolwyr yr 
Amgueddfa Brydeinaidd at y cloddiadau, wedi eu treulio, ac ni 
fwriedid gwneuthur ymchwiliadau pellach, o leiaf ar hyn o biyd. 
Gan bynny, ymbarottoais, tu ag at droi fy nghamrau tu ag adref, 
ar ol rhai blynyddoedd o absennoldeb. Gorcbuddiwyd adfeilion 
Nimroud etto, a*i balasau, unwaith yn ychwaneg a guddiwyd oddi 
wrth lygad dyn. Yr oedd y cerfiadau a gymmerwyd o honynt wedi 



Pjbsn. XIII. Y WLEDD YMADAWOL. 337 

eu gjmmud yn ddiogel i Busrah, ac aros i gael eu trosglwyddo i 
Loegr. Yr oedd yr argraphiadau, ag sydd yn debygol o'n dysgu yn 
hanes a gwareiddiwch un o'r cenhedloedd hynaf ac enwoccaf ar y 
ddaear, wedi eu hysgrifenu yn ofalas. Pan yn edrych yn ol ar 
yr ychydig fisoedd a dreuliwyd gennyf yn Assyria, ni allaswn lai 
na theimlo rhyw foddlonrwydd yng nghanlyniadau fy llafiir. Yn 
brin blwyddyn yn ol, nid oedd un golofn Assyriaidd yn adnabyddus, 
ond adfeilion Khorsabad. Yr oedd agos ddigon o ddefhyddiau yn 
bresennol wedi eu cael i adferu llawer o hanes colledig y wlad, ac 
i gadamhau y traddodiadau gweigion am ddysgeidiaeth a gwar- 
eidd-dra ei phobl. Meddyliais yn fynych ynghanol fy llaflir, bod 
darganfyddiad y gweddillion hyn mor brydlon, fel ag y gellid ed- 
rych arno ryw beth yn fwy na digwyddiad. Pe buasai y palasau 
hjrn drwy ryw ddamwain wedi eu dwyn i'r golwg ryw flynyddoedd 
yn oly ni allasai Ewropiaid eu diogelu rhag dinystr hoUol, neu gadw 
cofnod am eu bodoliaeth. Pe buasent yn cael eu darganfod yn 
ddiweddarach, mae yn dra thebygol y buasai gwrthwynebiadau di- 
droi yn ol yn erbyn eu symmudiad, hyd yn oed ryw ^ymmaint o 
honynt Ar yr adeg brydlon, gan hynny,y darganfyddwyd hwynt ; 
ac yr ydym wedi bod mor ffodus a chael y profion mwyaf argy- 
hoeddiadol a pharhaus, o'r mawredd a'r nerth a wnaeth Ninefeh yn 
rhyfeddod yr hen fyd, a'i chwymp 3m destunau prophwydi, fel yr 
enghraifft amlyccaf o ddigder dwyfol. Heb y cyfryw dystiolaetbau 
ag a roddir gan y colofnau hyn, gallasem braidd ammeu i Ninefeh 
erioed fodoli, canys mor hoUol yr aeth hi *^ Yn anghyfannedd a di- 
ffaith." 

Cyn fy ymadawiad, yr oeddwn yn ewyllysio rhoddi gwledd olaf 
Tm gweithwyr, ac i'r rhai hynny a'm cynnorthwyasant yn garedig 
yn fy Uafur. Ar y tu gorllewinol i Kouyunjik y mae pentref 
bychan, yr hwn ynghyd H'r crug, a berthynai i gaethwas Pasha o 
deulu Abd-el-Jeleel, yr hwn a gafodd ei ryddid, a'r tir a gynhwysai 
jT adfeilion, am ei wasanaeth hir a ffyddlon. Dewisiwyd y pentref 
hwn i fod yn lie i'r wledd, a gosodwyd pebyll i'm gwahoddedigion 
o'i amgylch* Disgleidiau mawrion o reis berwedig, a seigiau na 
ellir eu henwi, ac na werthfawrogir ond gan yr Arabiaid eu hun- 
ain — ^y prif bethau a'u cyfansoddent ydoedd garlleg a llaeth sur — 
y disgleidiau hyn a roddid ger bron twrrau o bobl a meny waid, pa 

rai agwrcwdent yn gylchoedd ar y llawr. Yna dechreuwyd dawnsio, 

i2u 



338 NINEFEH Al GWEDDILLION. Pen. XIII. 

a pharhaodd 7 dawns drwj y rhan fwyaf o'r nos ; a*r Tijariaid aV 
Arabiaid a nnent ynddo, neu a ddawnsient bob jn all jn en tro. 
Yr oedd 7 dawnswyr jn ddedwydd a gwresog, ac a waeddent 711 
barhaus. Boneddigesau Cristionogol Mostd, ni anturiasant braidd 
o'r tu allan i ftiriati j dref, cyn yr achljsnr hwn, a edrychent mewn 
syndod a hyfrydwch ar yr olygfa ; ac fe allai, yn gofidio nad oedd 
tre&iadaa teulnaidd eu gwyr yn caniattau iddynt fod yn fynychach 
yn y cyfryw leoedd Uawen. 

Ar derfyniad y wledd, Uefarais ychydig eirian wrth y gweithwyr, 
gan alw ar unrhyw nn y gwnaed cam kg et, neu yr ymddygwyd yn 
draws atto, i ddyfod ym mlaen i dderbyn y cyfiyw iawn ag oedd 
yn fy ngallu i'w roddi ; ac ym mhellach, arwyddais fy moddlon- 
rwydd, oblegid terfyniad llwyddiannus fy llafur heb unrhyw ddam« 
wain. Un Sheikh Ehalaff, dyn tra theilwng, a'r hwn yn gyfiredin 
oedd y Uefarwr ar y cyfryw achlysnron, a attebodd dros ei gym- 
deithion. Dywedodd, en bod hwy wedi byw dan fy nghysgod i^ 
ac i Ddnw y byddo y clod, nad oes gan neb achos i achwyn. Ac yn 
awr,yn gymmainta'm bod i yn ymadael, y byddai iddynt hwythau 
ymadael hefyd, ac ymofyn am lennydd pellennig y Khabour, ym 
mha le y byddent ym mhell oddi wrth y Tyrciaid, a lie hefyd y 
gallent fwynhau yr ychydig a ynnillasent T cwbl oeddynt yn 
ymofyn ydoedd, bod i bob nn gael teskere, neu nodyn, i sicrhan 
iddo fod yn fy ngwasanaeth. Nid yn nnig am y byddai yn nnrhyw 
&th ymddifiyniad iddynt, ond y dangosent fy ysgrifen i'w plants 
ac y dywedent wrthynt am y dyddian a drenliasant yn Nimrond. 
Os rhyngai fodd Duw i mi ddychwelyd at y Jebooriaid^ a byw 
mewn pebyll gyd & hwynt ar eu hen borfeydd, He yr oedd cym- 
maint adfeilion ag yn Nimroud ; digon yspail fewn cyrhaedd^ 
a gazeliaid, beidd gwylltion, a Uewod tu ag at helwriaeth. Gwedi 
i Sheikh Khalaff derfynu, daeth y meny waid ym mlaen yn fintai, 
ac a wnaethant annerchiad cyffelyb. Rhoddais ychydig anrhegion 
i'r prif weithwyr a'u gwragedd, a boddlonwyd pawb yn yr ym- 
ddygiad tu ag attynt. 

Ychydig ddyddiau gwedi hyn, yr oedd y parrottoadau gyferbyn 
&'m hymadawiad yn barod. Telais fy ymweliad olaf dg Essad Pasha ; 
gelwais gyd t phrif bobl y dref ; cenais yn iach i*m cyfeillion, ac 
erbyn y pedwerydd ar hugain Pehefin yr oeddwn yn barod i 
ymadael 4 Mosul. 



Pen. XIII. YMADAEL A MOSUL. 339 

Daeth Mr. Hormuzd Rassam, Ibrahim Agha, a'r Bairakdar, gyd 
a mi ar fy nhaith i Oaercysten jn, ynghyd kg amryw o aelodau tenia 
y Pasha diweddar, pa rai mewn ffordd o d&l, am eu hymborth, ac 
ymborth eu ce£fylaii, oeddynt yn barod i'm gwasanaethu ary ffordd. 
Amryw deithwyr eraill a nnasant 4 ni, pa rai oeddynt wedi bod yn 
disgwyl am gyflensdra i deithio i'r Gogledd gyd i mintai ddigon 
galluog. Yr oedd y wlad ar y pryd hwn yn dra ansicr. Yr oedd 
y milwyr Tyrcaidd wedi myned yn erbyn Beder Khan Bey, yr hwn 
oedd wedi cyhoeddi ei anymddibyniaeth, ac yn herio awdurdod y 
Sultan. Yr oedd methiant y cynhauaf wedi dwyn minteioedd o 
Arabiaid allan, a braidd yr oedd diwmod yn myned heibio heb fod 
carafan yn oael ei yspeilio, a theithwyr eu llofruddio. Anfonodd y 
Pasha gorph o filwyr achlysnrol i'm hebrwng mor billed a'r wer- 
syllfa Dyrcaidd, canys yr oeddwn am ymweled 4 hon ar fy ffordd. 
Gyd 4 y cymhorth hwn, a*m mintai ty hun, a phawb yn arfog ac 
yn barod i ymddiflyn en hunain, nid oedd gennyf achos i ofni un- 
rhyw ddigwyddiad. 

Mr. a Mrs. Bassam, a'r holl breswylyddion Ewropaidd, ac amryw 
o brif foneddigion Cristionogol Mosul, a farchogasant gyd 4 mi ryw 
bellder oddi wrth y dref. Ar yr oohr draw i'r afon, wrth warr y 
bont, yr oedd y boneddigesau a ymgynnnllasent i ganu yn iach i 
mi. O'r tn draw iddjmt yr oedd gwragedd a merched fy ngweith- 
wyr, pa rai a lynent wrth fy ngheffyl, ac amryw o honynt a dy- 
walltent ddagrau pan yn cnsann fy Haw. Mynnodd y rhan fwyaf 
o'r Arabiaid gerdded mor belled a Tel Keff gyd a mi. Yn y pen- 
tref hwn yr oedd swpper wedi cael ei pharottoi i'r fintai. Yr oedd 
yr hen Gonriel, sef y Kiayah, yr hwn etto a lawenychai yn ei fedd- 
wdod, yno iV derbyn. Eisteddasom ar nen y t^ hyd hannpr nos. 
Yna llwythwyd a chyfrwywyd y cefiylan. Oenais yn iach am y tro 
diweddaf i'm Harabiaid, a chychwynais ar y rhan gyntaf o'm taith 
hir i Gaercystenyn. 



1 



DANGOSEG. 



Abd- Allah, Sultan, eifedd, 19. 
AbdVubbou, Sheikh y Jebouriaid, 55, 

263. 
Abd-al-Summit B«y, 119. 
Abd-ur-rahman, Sheikh yr Abou-Sal- 

maniaid, en gwersyllfBi, 39, 50, 80. 
Abou Maria, pentref, 19. 
Addurniadau ar gerfiadau A8syriaidd,95. 
Adeilyddiaeth Assyriaidd, 821,328,336. 
A in SifEai, pentref, 109. 
Afbaniaid, pennaetfa yr, 116. 
Al Hather, ymweliad a*r adfeilion, 59. 
Ali Bey, pennaeth yr Yezidiaid, 172. 
All Effendi, bonheddig o Mosul, 59. 
Allor yn Nimroud, 94. 
Amadiyah, tref, 112, ei hanes, 114. 
Americaidd, cenhadon, 127. 
Amsha, gwraig SofiFnk, 70. 
Antelope, ar Big^adail, 222. 
Arabaidd, gweithwyr, 211, 232, 236, 

am ledluniau, 236. 
Aradr a ddefiiyddid yn Assyria, sylw- 

nod, 275. 
Arfogaeth Assyriaidd, ar gerfiadau Nim- 
roud, 217. 
Arlun pen eryr, 47. 
Arwyddion oyssegredig, 95, 96, 97. 
Asheetha, pentref, 123. 
Assyria, ei firwythlondeb, 274. 
Asynod gwylltion, 201. 
Awad, neu Abd^Allah, Sheikh Arab 
aidd, 17. 

Baadri, pentref Yezidiaidd, 174. 
Baal, y duw Assyriaidd, 256. * 
Baashiekha, crug, 36. 
Babiloniaid, yn cael eu harddangos ar 

ledluniau, 246. 
Badau, mewn Uedluniau, 215. 
Bairakdar, y, 204. 
Bathodyn Phenisia, 317. 
Baz, talaeth, 149. 
BelMuli, pentref. 111. 
Bebozi, pentref Chaldseaidd, 111. 
Beddau, darganfyddiad, 225. 



Bidogau Assyriaidd, 85. 

Beder Khan Bey, 123, Sylwnod. Ei 

alltudio i Candia, 168. 
Behistun,argraphiadau yn Arweiniad,xi. 
Beny waid, ymddygiad attynt yn y Dwy- 

rain, 305. 
Bwwari, dyffi7n, 118. 
Birijai, pentref, 140. 
Bitti, pentref, 157. 
Botta, M., ei gloddtadau, 9. 
Brenhin,yn arddangosedig ar ledluniau, 

41, 84, 91, 207, 239 Gwisgoedd 

brenhin Assyriaidd, 98. Ei gym- 

meriad cyssegredig, 334. 
Bunlun, darganfod, 225. 
Byrddai Assyriaidd, 209. 

Camel, ar gerfiadau Assyriaidd, 221, 
247, 253. 

Canning, Syr Stratford, yn cyrameryd 
at y cloddiadau, 13. Yn rhyddhau 
caethion Nestoriaidd, 123, Sylwnod. 

Cartouche Aiphtaidd, darganfyddiad ar 
ifori, 240. 

Casseg Arabaidd, 65. 

Cawr, 86. 

Cawrfil, ei ddannedd yn cael eu har> 
ddangos mewn Uedluniau, 89. 

Ce%lau, Assyriaidd, 211. Eu gwisg- 
oedd, 212. 

Celiyddydau, eu cyfnod cyntefig, 336. 

Chal, talaeth, 137. 

Chalah, ai yr «n a Kalah Sherghat,271. 

Chaldsaid, Kurdistan, eu dysgeidiaeth, 
131, Sylwnod. En hathrawiaethan, 
a'u hiaith, 142. 

Challek, pentref, 158. 

Chebar, afon yn Assyria, 299. 

Chonba, pentref, 155. 

ChwerfEm, arddangosedig ar y Uedlun- 
iau, 255. 

Coed, trawst yn cael ei ddarganfod,258. 

Cored, yn croesi y Tigris yn Nimroud,6. 

Corwyntoedd, eu hangerddoldeb ym 
Mesopotamia, 84. 



342 



DANQOSEQ. 



Cnix Anaata, Aiphtaidd, 228. 
Crwyn, eroesi afonydd arnynt, 88. 
Ctodasyyn Aasyria. ArweiDiad i mewn yii. 
Cwtter^mewn adeiladau An7riaidd,281. 
Cjlch adeiniogjarwydd o^ dawdod,299. 

Dalbn anr, daiganfyddiad, 20. 
BariuBy ei enw mewn aigraph BehiBton- 

aidd. Yr arweiniad i mewn, xL 
Daani, Yezidiaid aelwir felly, 192. 
Dathan, Arabiad, 73. 
Dawnaiau, Arabaidd, 81. Yezidiaidd, 

179. 
Defidd, arddangoiedig mewn Uedluniau 

Assyriaidd, 253. 
Defodan Arabaidd, 228. 
De Dd wyrain ,adfeilion yn Nunrond,226. 
De Orllewin, adfeilion yn Nimroud, 

darganfyddiad llinach frenhinol yno. 

223, Darganiyddiadau, 253. 
DUlad, ABByriaidd, 96. 
Diodoma SicnIuB, ei banes ABByriaidd. 

Arweiniad, Til. Ei ddarluniad o Ba- 

bilon, 335. 
Duwdod, arwydd o^ gomchaf, 93, 208. 
Duwiau, yn cael eu dwyn me¥ni gorym. 

daith, 256. 
Duwiesau Aasyriaidd, 219, 239. 
Ddyfrhau, y dull yn Assyria o, 227,274. 
Dyfrglwydi, y dull owneutbur,291. 
I^mhwrdd ar gerfiadau, 89. 

EcBATANA, Amadiyah a elwid felly un- 
waith, 115. 

Efydd, darganfyddiad addnmiadau yn 
Nimroud, 78. Mwn, ym mynydd- 
oedd Tiyari, 157. Daiganfyddiad 
llestri, 242. 

Eilunod, arddangoeedig mewn lied* 
luniau, 256. 

Eirth, eu banrheitbiadau ar fynyddoedd 
Tiyari, 132, 147. 

Ergub, pentref, 150. 

Eflsad Pasba, 238. 

Eunuobiaid, eu swyddau yn y llys Aa- 
syriaidd, 211. 

EusebiuB, ei banes Aasyriaidd. Ar- 
weiniad, Tii. 

Ezeciel, ei ddarluniad o*r cerfiadau Aa- 
syriaidd, 298. O warcbaead, 249. O 
longau Tyriaidd, 318. Ei weledig- 
aeth yn cael ei begluro, 299. 

Ffakib, urdd offeiriadol ym mblitb yr 
Yeaidiaid, 181, 189. 



Ferguson, Ifr., ei sylwadau ar adeilydd- 
iaetb loniaidd, 46. Ar adeilydd- 
iaetb Assyriaidd, 831. 

Ffenestri, beb fod mewn adeiladau Aa- 
syriaidd, 331. 

Fferiian, mab Soflbk, 66. 

Fflangellau, yn cael eu dwyn gaa 
Swyddogion Aasyriaidd, 217. 

Geifb, mewn Uedluniau, 253. 

Gbiasa, pentref, 140. 

Gleinfaen, taflenni o, 78. Cawgiau o, 
wedi eu darganlbd, 226. Yn cael ei 
ddefnyddio mewn adeiladaa, 832. 

Gomel, aibn yn ben Bumadns^ 110. 

Grant, Dr., 127, Bylwnod. 

Gunduktba, pentref, 146. 

Gwrtbglawdd, bwrw, 249. 

Gwydr, cawg o, wediei ddarganfod yn 
Nimroud, 218. 

Haddbdeenaidd yr Arabiaid, 61. Y 
Sbeikb, 62. 

Haiam, wedi ei ddarganfod yn Nim- 
roud, 217. 

Halicarnaasus, cerfiadau o^ 1 3. Sylwnod ' 

Hamaydat, pentref, 194. 

Hammum All, pentref, 4. 

Hayis, pentref, 118. 

Hela, yr Aasyriaid yn boff o, 91. 

Helmau, darganfyddiad, yn Nimroud, 
217, 248. 

Herodotus, banes Aasyriaidd. Arwein- 
iad, yii. Ei ddarluniad o Assyria, 275. 

Hincks, ei ddarganfyddiadau. Ar- 
weiniad, xii. 

Hussein Bey, pennaetb yr Yezidiaid, 
170. 

Hytaid, nen farcbogion acblysurol, 26. 

Ibrahim Agba, Gawass, 154. 

Ifori, darganfyddiadau addurniadau,20. 

loniaidd, dull tarddiad Aasyriaidd, 46. 

lonunco, Nestoriad, 106. 

lamail Paaba, 36, 51. 

Jbbouuaidd, Arabiaid, 55. 
Jeremiab, epiatol, 256. 
Jonab, bedd, 302, 

Kala Shebohat, adfeilion, 4. Ym- 
weliad &, 261. Darganfyddiad arlun 
yn ei eiatedd yno, 265. 

Kidoni, pentref, 110. 

Karamles, adfeilion, 36. 

Kasba Bodaca, 146. 

Kasba Aurabam, 157. 



DANGOSEG. 



M& 



Kasha Mendi, 115. 
Kesta^ adfsilion, 158. 
Khalaff, Sheikh y Shammariaid, 62. 
Khauser y, fibrwd ger Kouyunjik, 107. 
Khorsabad, dargan^ddiad M. Botta yn, 
9, 107. Enw brenhin yn l^imroad, 
241. 
Khouara, mynydd, 152. 
Kiyara, neu y pyllau pyg-glai, 262. 
Eona Savyi, pentref, 157. 
Kouyunjik, cloddiadau yn 9^ 98, 104. 

Darluniad o*r adfeilion, 810. 
Knbleh, nea y pvynt gweddi ym mhlith 

y Dwyreinwyr, 188, Sylwnod. 
Kumri, caBtell, 119. 
Kurdaidd, pennaeth, 148. 
Koremi, pentref, 160. 

Labissa, yr un a Nimrond, 5. 

Ldzan, pentref, 183. 

Longpsirorth, Mr , 285. 

Lledluniau, daiganiyddiad cyntaf, 27. 

Llew, gorweddog,niewn colofgraig,84. 
Darganfyddiad un adeiniog, 84, 58. 
Mewn efydd, 87. Hela Llew, mown 
Uedlun, 89, 280. IV gael ym Me- 
sopotamia, 264. Symmudiad y rhai 
adeiniog, 289. 

Lliwiau ar gerfiadau, 48. Ar bridd- 
feini, 92. 

Llofftydd ystafelloedd Assyriaidd, 242. 

Llongau ar gerfiadau, 815. Xilongau 
TyruB, 818. 

Makloub, bryniau, 107. 

Malthaiyah, cerfiadau creigiog yn, 162. 

Marchogion yn y byddinoedd Assyr- 

iaidd, 211. 
Mar Shamoun, patriarch y ChaldsBaid, 

165. 
Marthd* Easra, pentref, 154. 
Melek Taous, 185. 
Melek, teitl Tiyaraidd, 134. 
Melek Ismail, marwolaeth, 156. 
Hespila, yr un a Eouyunjik, 302. 
Mia, pentref, 119. 
Miniyaniah, pentref, 133. 
Mirkan, pentref Tezidiaidd, 200. 
Missouri, Uwythau Eurdaidd, 110. 
Mohammed, pasha Mosul, 14, 21. £i 

ddiswyddiad, 35. 
Mormons, Sheikh Arabaidd, 22, 60. 
Mosul, dyfod i, 9. Ystafelloedd tan- 

ddaearol yuo, 104. Fontfadau yno^ 
278, Sylwnod. 



Mungayshi, pentref, 160. 

Murghi, pentref, 132. 

Mwngloddiau, yn y mynyddoedd Tiyar- 
aidd, 157. 

Mwngciod, yn cael eu harddangos 
mewn lledluniau, S6, Ar Big-adail, 
221. 

Mynaches Chaldsaidd, 144. 

Nahr-el-Eelb, lledluniau Assyriaidd 
yn, 317. 

Nahum, eifedd, 164. 

Naiffa, pentref, 18. 

Nasr, Sheikh, 178. 

Negoub, ffordd dan y ddaear, ar argraph 
yn, 57. 

Nestoriaid, llofruddiaeth y, 123, Sylw- 
nod, 134. Tarddiad yr enw, 143. 
Eu hathrawiaethau, 143. Edrych 
Ohaldffiaid. 

Nimrod, daiganfyddiad tybiedig, 51. 

Nimrond, yr olwg gyntaf ar, 4. Ail 
ymweled i, 7. Darganfod y palas 
Gogledd Orllewinol, 43. Adeiladu 
ty yno, 205. GrorchwyUon beunydd- 
iol yno, 232. Ymadawiad &, 295. 

Ninefeh, gwir sail, 803. Ei helaeth- 
rwydd, 304. Ei muriau, 333. 

Ninus. Arweiniad i mewn, yii. 

Nisroch, y duw eryr pendynol, 48. 

Nur-ullah, Bey Hakkiari, 152. Yn er- 
lidy Nestoriaid, 168. 

OiTBMBLi, Subashi, 158. 

Palasau, darluniad o un Assyriaidd, 

331. Hefyd temlau, 334. 
Palas canol, daiganfyddiad lledluniau, 

245. 
Palmant, ystafelloedd Assyriaidd, 331. 
Palmwydden, ar y lledluniau, 327. 
Pebyll mewn lledluniau, 306. 
Pellen ,adeiaiog,arwydd As8yriaidd,299. 
I Pennau y gorchfygedigion yn cael eu 

dwyn a*u cyfrif, 321. 
Peroriaeth Yezidiaidd, 183. 
Peroriaethwyr yn cael eu harddangos 

mewn lledluniau, 91. 
Pig-adail, Semiramis, y modd y dy- 

gwyd hi o Babilon i Armenia, 294. 
Pont&dauym Mosul, 278. 
Pren cyssegredig, 45. 
Priddfeini, crasedig, 335. 
Pyg-gUu, o dan y palmant yn Nimroud, 

20. Yn cael ei ddeihyddio gan yr 

Arabiaid at wahanol ddibenion, 263. 



344 



DANQOSEO. 



Rabban H0BMU20. mynaoklog, 164. 

Raola, talaetb, 187. 

RMsam, Mr., U-fwyddog ym Mofol, 

123, Sylwnod. Mr.Honnuzd, 37; 

206. 
Rftwlinson, Milwriad, ei ddurganfydd- 

iadau. Arweiniad, xi. 
ReseD* nid LaAssa, 4, Sylwood. 
Rhea, ei delw ym Mabilon, 256. 
Rhinoceros, a'r big adail, 222. 
Rioh, Mr., ei ddarganfyddiadau ym 

Mabilon a Nin'efeh. Arweiniad x. 

Sab^said, en hiaith, 142. Ym mfaa le 

i'w chael, 192. 
Saethyddion, Assyriaidd, en gwisgoedd, 

820. . 
Saith, rhif eyu^gredig ym mhlitb y Sa- 

b«eaid, 186. 
Sandalau brenhin Aasyriaidd, 99. 
Sant Kordaidd, 159. 
Saraoun, hen enw Khonabad, 108. 
Sardanapalus. Arweiniad, viL 
Selamiyah, pentref, 24. 
Selencidce, cyfhod y, 141. 
Selim Agha o Amadiyah, 114. 
Ser, addoliad y, 256. 
Semiramis. Arweiniad, vii. 
Serspeetho, pentref, 157. 
Shahnanezer, ei ymgyroh yn erbyn y 

Pheniiuaid, 817 
Shammar, Arabiaid, darluniad o hon- 

ynt, 63. . 
Shammeriyah, caaseg Soffuk, 72. 
Sheikh Adi, bedd, 109. 
Sheikh Shems, cyssegr, 180. 
Sheikh, ymaflyd ynddo, 234. 
Shoordh, pentref, 137. 
Sinjar, ymweliad &, 192. 
Soffdk, Sheikh y Shammariaid, ymwel- 

ed &g ef, 6Q, £i sefydliad teulnaidd, 

70. Ei gasseg, 72. Ei farwolaeth, 77. 
Solomon, ei orsedd, 163. 



Spandareh, pentrei^ 112. 

Tahab, Sheikh, penboethyn, 160. 

Tahlel y, Ueisiaa Arabaidd o lawenych- 
iad; 81.* 

Tahyar Pasha, 82. Ymweliad oddi 
wrtho, 102. Ei farwolaeth, 237. 

Tai Aasyriaidd, 304, 335. 

Teirw pen-dynol, ea darganfod, 34. 
Mewn oaneg galcfa felen, 88. Bren- 
hin yn helatarw gwyllt, 90. En aym* 
mudiad, 281. 

f el Affer, tref, 196. 

Tel Asar, 195. 

Te\ Keff, 165. 

Tlyari, myned tu ag yno, 106. Y tai, 
126. Eu gwisgoedd, 138. Cloddwyr 

- Tiyaraidd, 282. 

Tkhoma, talaetfa, 139. 

Tkhoma Gowaia, pentref, 145. 

Txybedd, neu allor wedi ei darganfod 
yn Khorsabad, 108. 

VlziB yn arddangoeedig mewn Hedlun, 

42. 
Viziriaidd, Uythyr, 92. 

Xenophon, ei ddarlnniad o furiaa Ni- 
nefeh, 335. 

Yakoitb Rais, 127. 

Yakuti, daearyddwr Arabaidd yn cry- 

bwyll am Khorsabad, 108. 
Ychain, dan rywogaeth yn cael eu 

harddangos yn yr arluniau, 253. 
Yezidiaid, ymweled i hwynt, 169. Eu 

herfedigaeth, 173. Eu dawnsiau. 179, 
. Eu hathrawiaethau, 185. Tarddiad 

eu henw, 187. Graddau eu hoffeir- 

iadaeth, 189. Eu hiaith, 191. 
Ysgrifen gynifurf. Arweiniad, xi 
Ysgrifeniadau Chaldsaidd, 141. 
Ystafelloedd.uchaf, eu darganfyddiad, 

242. Pa fodd eu goleuid, 381. 

Zawebtha, 129. 



WILLIAM REES, ABGBAPHYDD, LLANYMDDYFRI. 







f 



/ 



'" « 



f* 



